ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


ભરત-જૂ/મ અને લોકો 


ગુજરાતી થિયેટરનો 
ઈતિહાસ 


હસમુખ બારાડી 






ધિ 


શ શે સજન 
નેશનલ બુક ટૂસ્ટ, ઇન્ડિયા 


193214 81-237-1995-7 


1997 (થક 7978) 


છં હસમુખ બારાડી, 1997 
તપ]ઢતા1 111૯211€110 1111325 (૮7://07૮/) 


રૂ. 49.00 
પ્રકાશક : (નિયામક, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ઈન્ડયા, 


એ-5, ગ્રીન પાર્ક, નવી દિલ્હી -110 016 


મસ્તાવના 


પ્રકરણ 1 : 


પ્રકરણ 2 : 


પ્રકરણ 3 : 


પ્રકરણ 4: 


પ્રકરણ 5 : 


અનુક્રમ 


પૂર્વપરંપરા : લોકકેન્દ્રી નાટયરૂપો, ચાચર, ભવાઈ વેશો, સંસ્કૃત પરંપરાની 
તવારીખ, જન સાહિત્ય, અને ભવાઈનું સાંપ્રત- 


“જની' રંગભૂમિ - સ્તબક એક : “વિવિધ મંડળીઓની રચના” (1842 
- 1878) : ભૂમિકા, પ્રારીભિક અંગ્રેજી થિયેટરો, જગન્નાથ શંકર શેઠ, 
પારસીઓ, વિવિધ મંડળીઓની રચના-પ્રક્રિયા, મોલિક નાટકોનો 
સમાંતર પ્રવાહ, - અને સ્તબકની સંધિએ. 


જની” રંગભૂમિ - સ્તબક બે : “માલિક - લેખકનો સ્તબક” (1878 
- 1898) : સુધારક વૃત્તિનો જુવાળ, રણછોડભાઈ ઉદયરામ, 
ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી, ઓઝા બંધુઓ, મ. ન. દ્વિધી, માંડવે નાટક, 
આદર્શો અને વાસ્તવિકતા. 


'જની' રંગભૂમિ - સ્તબક ત્રણ : “નટકેન્દ્રિતા” (1898 - 1913) : 
સધીને સંધિકાળે, નટકેન્દ્રિતા, અમૃત કેશવ નાયક, બાપુલાલ નાયક, 
પ્રાણસુખ 'એડિપોલો', મોલનલાલા, માસ્ટર અશરફખાન, પ્રભાશંકર 
“રમણી', જયશંકર “સુંદરી'; સ્તબક ચાર : “સજક મથામણ” 
(1913 - 1923) ફૂલચંદ “માસ્તર', મૂળશંકર મૂલાણી, નુસિહ 
વિભાકર, જા મન, લેખક-રંગભુમિનો સંબંધવિચ્છેદ; સ્તબક પાંચ : 
“મુખ્ય નટ - દિગ્દર્શકનો સ્તબક” (1923 - 1939) : બાપુલાલ 
નાયક, મૂળચંદ “મામા', માસ્ટર કસમ, મૂળજી ખુશાલ, આણંદજી 
કબૂતર,મુન્નીબાઈ, માસ્ટર શન, મિસ મોતીબાઈ, માસ્ટર વસંત, 
સ્તબકની સંધિએ, રિહર્સલ માસ્ટર. 


“જની' રંગભૂમિ-સ્તબક છ : “માલિકો - શરાફેનો સ્તબક” (1939 - 
1953) : માલિકો - શરાફો, રંગભૂમિનો તખ્તો ગુજરાતનાં નગરોમાં 
ફેરવાયો, સિનેમાનું આક્રમણ; કવિ વૈરાટી, કવિ ત્રાપજકર, પ્રફુલ્લ 


મ] 


10 


ક 


61 





પ્રકરણ 6 : 


ધ 
2 


પ્રકરણ 7 : 


પ્રકરણ 8 : 


પ્રકરણ 9 : 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


દેસાઈ, નંદલાલ શાહ, પ્રાગજી ડોસા, “રસકવિ' રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, 
પ્રભુલાલ દ્વિવેધી, “પાગલ', સંગીતકારો, શતાબ્દિ મહોત્સવ; સ્તબક 
સાત : “પ્રવાસી નાટયમંડળીઓ”; (1953 થી-) ગ્રામ અને કસબા 
કેન્દ્રી રજુઆતો, ફરી કાચાં થિયેટરો, ઘેઢસો વરસે. 

નવથિયેટર કર્મ - સ્તબક એક : “નટ-ઉત્સવ કેન્દ્રિતા” (1922-1939) 
: નટનો ખેલ, ચંદ્રવદન મહેતા, જેહાદ, કનેયાલાલ મુનશી, ભારતીય 
વિદ્યાભવન, રંગભૂમિ પરેષદ. 

નવ થિયેટર કર્મ - સ્તબક બે : “નાટયમંડળીઓની રચના” 
(1939-1949) : “નટઘર” માટેની ટહેલ, મંડળીઓ, રંગમંડળ, 


“ઉઇપ્ટા”, જવનિકા, આઈ.એન.ટી., અદી મઝેબાન, પ્રતાપ ઓઝા, 


સ્તબક સંધિકાળે. 

નવથિયેટર કર્મ - સ્તબક ત્રણ : “દિગ્દર્શક - કેન્દ્રી” (1949-1960) 
: આ સદીના મધ્યાહ્ને, “સુંદરી', નાટથ્રવિદ્યા મંદિર, નટમંડળ, 
જશવંત ઠાકર, ભરત નાટયપીઠ, “નર્મદ”થી “નટસમ્રાટ”, 
પ્રાણસુખ નાયક, “રંગભૂમિ”, શતાબ્દિ મહોત્સવ, નાટયતાલીમ 
સંસ્થાઓ, મૌલિક નાટયલેખન. 


નવથિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : “નટવ્યવસ્થાપક - કેન્દ્રી”, (1960થી 
- 1990) : “આઇઈ.એન.ટી”. - પ્રવીણ જોશી અને સરિતા; “નીલા 
થિયેટર્સ”; “બહુરૂપી”; “નાટયસંપદય” - કાન્તિ મડિયા; 
“રંગમંચ”; અધી મઝબાન; પ્રતાપ ઓઝા, વિષઝુકુમાર વ્યાસ; મધુકર 
રાંદેરિયા; દૌના પાઠક, વનલતા મહેતા, તરલા મહેતા, ઉષા મલજી; 
અમઘવાદની સમાંતર રંગભૂમિ - “દર્પણ”, “ત્રિવેણી”, 
ગુજરાતનાં અન્ય નગરો; એબ્સર્ડ (1966); “આકંઠ” (1972), 
લેખક-આયોજકનો તબક્કો (1980); દિગ્દર્શકની ખોજ. 


પ્રકરણ 10 :એકાંકીઓ : (1871-1990) : પગેરાંની શોધ; તખ્તાપરકતા 


(1870-1921)-પારસીઓ, લટકણિયાં; સાહિત્યિક નવ- 
એકાંકીઓની રચના (1922 - 1930) - બટુભાઈ - પંડયા - પાઠક; 
કવિઓનાં એકાંકી (1930-1940) - ઉમાશંકર, શ્રીધરાણી; 
સમાજાભિમુખ એકાંકીલેખન (1940-1950) - રેડિયો, જયંતી 
દલાલ, ભારતીય વિદ્યાભવન, એકાંકી હરીફાઈ; તખ્તાપરક 
એકાંકીઓનો બીજો તબક્કો (1951-1966) - મડિયા, શિવકુમાર, 


75 


83 


94 


103 


124 


અનુક્રમ 


પ્રબોધ જોષી, ડ્‌ંઇંગ રૂમ થિયેટર પરાં પ્રવાસી; એબ્સર્ડ 
(1966-1971) - પાંચ વરસના પડઘા, “આકંઠ સાબરમતી”; 
શૈલીપરકતા - સ્ટાઇલાઇઝેશનનો તબક્કો (1971થી - 1980) 
નાટયધર્મીં, સવાસો વરસે. 


પ્રકરણ 11 : પ્રકીર્ણ 
'સમાંતરોનો આલેખ' વિશે 
મહત્ત્વના સંદર્ભગ્રંથો 
થિયેટર-કર્મ સૂચિ 
નામ-સૂચિ 


૫11 


151 
154 
157 


103 


દ કે “22. 


૭૦ 3 


10. 
11. 
12. 
153. 


14. 
15. 
10. 
1.7: 
18. 
19. 
20. 
કઃ: 


22. 
23. 
24. 


ચિત્ર-સૂચિ 


ભવાઈ: 'ઝંડો-ઝૂલણ' 

ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી 

નટ અમૃત કેશવ નાયક 

અભિનેત્રી મોતીબાઈ 

નટ પ્રાણસુખ એડીપોલો 

'કમલતા' નાટકમાં જયશંકર “સુંદરી' અને બાપુલાલ નાયક, ગેઈટી થિયેટર, 
મુંબઈ, 1904 

નાટયકાર જ મન 

નાટયકાર મૂળશંકર મૂલાણી 

નટ છગન નાયક “રોમિયો' 

નાટયકાર રસિકલાલ છો. પરીખ 

'સ્નેણસરિતા'માં બાપુલાલ નાયક અને જયશંકર “સુંદરી', 1915 

“મેના ગુજરી'માં પ્રભાબહેન પાઠક, 1955 

“મેના ગુજેરી'માં પિતાની ભૂમિકામાં જયશંકર “સુંદરી', બ્રાહ્મણ તરરીકે પ્રાણસુખ 
નાયક, 1955 

'ઇપ્ટા'ના “હીંગલીઘર'માં દોના ગાંધી અને જશવંત ઠાકર 

“ભલે પધાર્યા'માં વનલતા મહેતા અને ફિરોઝ આંટિયા 

માર્કડ ભટ્ટ અને ઊં[મલા ભટ્ટ 

જશવંત ઠાકર 

નાટયકાર પ્રબોધ જોષી 

'સપ્તપધી'માં પ્રવીણ જોષી અને સરિતા જોષી, આઈઇ.એન.ટી., 1967 
'શાવલક'માં અદિતિ ઠાકર અને ગોવિદિની શાહ 

વડોદરામાં યોજાયેલા કાર્યક્રમ “કેફિયત અને આસ્વાદ' વખતે (ડાબી બાજથી) 
ગુલાબદાસ બ્રોકર વ્રજલાલ દવે અને ચંદ્રવદન મહેતા, 1971 

શેરી નાટક 'વણજા રની વાત', 1988 

“આખું આયખું ફરીથી'માં મન્વીતા બારાડી અને જનક રાવળ, 1990 
યુરોપિયન શાસ્ત્રીય સંગીત પર નાટયસંયોજન : “તમે આનાથી રમતા'તા', 1992 
સમાતરોનો આલેખ (પુસ્તક સથે/ 


પ્રસ્‍તાવના 


ગુજરાતી ધિયેટરની આ તવારીખ ત્રણ સુખ્ય અંગોમાં છે : જને 'જની' રંગભૂમિ ગણાવાઇ 
છે -એનો 1842થી દોઢ સૈકો, નવથિયેટરકર્મનાં 1922થી સિત્તેર વર્ષ અને 
એકાંકીલેખન-ભજવણીના 1871થી સવા સૈકાની તવારીખ. આ ત્રણેય અંગોને કોઈના 
“સુવર્ણકાળ' કે અમુક-તમુક “વાદના યુગ' તર્રીકે દર્શાવવાને બદલે, ભજવણી કે લેખનનાં કોઈ 
લક્ષણ/ તત્ત્વ/ વળાંક! અભિગમને કેન્દ્રમાં ગણી એના “સ્તબકો” પાડવામાં આવ્યા છે, દા.ત., 
“નટકેન્દ્રી”, “તખ્તાપરકતા” , “સજક મથામણ” વગેરે. આને પરિણામે એ સમયગાળામાં 
લેખનભજનવણીમાં મુખ્યત્વે શું અને કેવું વલણ નિર્ણાયક હતું એ વધુ સ્પષ્ટ બન્યું છે. અલબત્ત, 
આ બધા સ્તબકો/ સમય-ગાળા કયાંક સમાંતર તો વળી કયાંક વિરોધાભાસે ચાલતા જણાયા 
છે; એવા સંજોગોમાં વધુ પ્રભાવક અભિગમને કેન્દ્રમાં ગણ્યો છે. 

આપણે ત્યાંની રંગભૂમિના ઈતહાસલેખનમાં આજય અનેક મુશ્કેલીઓ છે;એ માટેના 
અનેક પ્રયત્નો (શ્રી મધુકર રાંદેરિયા “રંગભૂમિ ઇઈતહાસ રેખાદર્શન” કે શ્રી રમણણક દલાલની 
રૂપરખાઓ; અથવા નટો/ લેખકોનાં સંસ્મરણો ઘ-ત., પ્રાગજી ડોસા - “તખ્તો બોલે છે” કે 
રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ - “સ્મરણમંજરી” વગેરે) પૂરી માહિતી આપતાં નથી; એનાં 
લેખન-ભજવણીનાં એવાં વિવેચનો પણ થયાં નથી કે જેમાંથી વિગતો મળે. “તખ્તાલાયક” 
અને “સાહિત્યિક” નાટકોની જ સમજ (કે ગેરસમજ) પ્રવર્તી એને લીધે. અને સાહિત્ય તથા 
રંગભૂમિના સંબંધવિચ્છેદને પરિણામે પ્રકાશિત નાટકોનો સિલાસિલાબંધ ઈતિહાસ/ અભ્યાસો 
મળે; પણ એથી એની ભજવણીનો ખ્યાલ નથી આવતો. આવા સંજોગોમાં ઉપલબ્ધ 
માંહતીને યથાતથ તારીખો તર્રીકે મૂક્વાને બદલે એનું અર્થઘટન કરીને અભિગમો જદ્ય 
તારવવામાં આવ્યા છે. 

કોઈ કલા - એમાંય રંગભૂમિ જેવી મંચનકલા તો ખાસ - સમાજવ્યાપી પ્રક્રિયાથી 
વિખૂટી ન જ ઘટે; અને એથી આ ઘેઠ સૈકાના થિયેટરના ઇતિહાસ (અને એમ તો 1842 
પહેલાંના ત્રણેક ઘયકા સહિત) ને સમાંતર રાજકીય, સામાજિક, નાટયવિચાર કે અન્ય 
મંચનક્લાઓમાં શું બન્યું અને થિયેટરમાં એનો શો પ્રભાવ પડયો, કે ન પડયો, એ એકસાથે 
જોઈ શકાય તે હેતુથી, “સમાંતરોનો આલેખ” આ સાથે મૂકવામાં આવેલ છે. એ પણ 
“થિયેટરની ઘટના' સમજવામાં સહાયરૂપ બનશે તો આનંદ થશે. 


ળો ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


આ પુસ્તકની સામગ્રીમાં સહાયરૂપ બનનાર મારા અસંખ્ય માર્ગદર્શકો અને 
પુરોગામીઓનો આભારી છું; પુસ્તકની તૈયારીમાં મદદ કરી તેમાંના આટલા સહાયકો તો 
ખાસ-તહિમાંશુ કુંડલિયા, મન્વીતા બારાડી, જ્યોતિ, પ્રીતિ અને ભીખેશ ભટ્ટ. 

એના પ્રકાશનમાં રસ લેવા બદલ હું નેંશનલ બુક ટ્રસ્ટનો અત્યંત ત્રયાગી છું. એના 
અધિકરીઓએ મારી સાથે ખૂબ ધીરજથી કામ કર્યું છે. એ સાર્થક બન્યું હશે તો મને આનંદ 
થશે. 

દીનાબેન હસમુખ બારાડી 


પ્રકરણ 1 


પૂર્વપરંપરા 


લોકકેન્દ્રી નાટયરૂપો 
ભવાઈના ઉદ્ભવ અંગે રોમાંચક અને રંગદર્શી પ્રસંગ ગુજરાતના આ પરંપરિત (લોક) નાટયના 
કેટલાંક તત્ત્વો તરફ આંગળી ચીંધી આપે છે. કહેવાય છે કે અલાઉદ્દીન ખિલજીના ગુજરાતમાં 
ચડી આવેલા સરદાર જહાન્રોઝ ના સકંજા માંથી હેમાળા પટેલ નામના પાટીદ્યર મિત્રની 
રૂપવાન-ગુણવાન કન્યા ગંગાને છોડાવવા માટે અસાઇત ઠાકર, પોતે બ્રાહ્મણ હ્રેવા છતાં એ 
પોતાની જ દીકરી છે એવું સાબિત કરવાની સરઘરની શરત પૂરી કરવા, પાટીદાર કન્યા સાથે 
એક્ભાણે ભોજન લીધું. કન્યાને તો મુક્તિ મળી, પણ ઠાકરની નાતે અસાઈતને વટલાયેલા 
જાહેર કરી નાત બહાર મૂકયા. ત્રણ પુત્રો સહિતના કુટુંબને લઈને અસાઇત સિધ્ધપુર છોડી 
ઊંઝા આવ્યા. ત્રકાગી હેમાળા પટેલે અસાઈતને જમીન આપી અને કડવા પાટીદ્યરની સમસ્ત 
જ્ઞાતિ તરફથી તાંબાના પતરે વંશપરંપરાગત ચાલે એવા હકો લખી આપ્યા; એનું આજય હજી 
પાલન થાય છે. અસાઈત ઠાકર કથાકાર અને સંગીતજ્ઞ તો હતા જ; એટલે એમણે એ પછીના 
જીવનકાળ દરમ્યાન પોતાના ત્રણ પુત્રોને સથવારે, ભવાઇના 35 શો રચવામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કર્યું. 

ગુજરાતની ભવાઈના ઉદ્ભવ વિશેની આ વાતની જમ જ રાજસ્થાનમાં પણ એક 
ધતક્થા પ્રવર્તે છે : અસાઈત બ્રાહ્મણની જગ્યાએ એમાં રજપૂતો અને ટો લોક ક્લાકાર 
નાગોજીનો સામૂહિક બણિષ્કાર કરે છે, અને એને નગારું અને ધૂંઘટ પકડાવી હાથમાં જા જમ 
આપી “ભાંડ-ભવાર્ઈ કરાં પૅટિયું ળી ખાવા” આદેશ આપે છે. આ નાગોજીના વંશજો અંબા 
અને શીતળા માતાના ભક્તો તર્રીકે પ્રવાસી નાટય મંડળીઓ રચી ગામેગામ રખડતા. 

છસોએક વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. સામાજિક બહિષ્કાર ત્યારે અત્યંત મોટી સજા 
ગણાતી; અને એની સામે ટક્વા અને આવા બણિષ્કારોની અસંગતિ દર્શાવવા કલાકાર જે કર, 
તે અસાઈતે અને નાગોજીએ કર્યું. પોતાનો બણિષ્કાર થવા છતાં કલાકારોએ કોઈ કોમનો વળતો 
બણિષ્કાર ન કર્યો. ઊલટું, લોકોનું મનોરંજન કર્યુ. માનવ અને સમાજજીવનની વિસંગતિઓ 


૫ “ષે “ષે 


તરફ ધ્યાન દોર્યું. અને પછી તો અનેક કોમોએ પોતપોતાની ભવાઈ પ્રણાલીઓ ઊભી કરી. 


2 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ચાચર 


આ લોકનાટ્યપ્રકાર મંદિરના ચોંકમાં અંબામાની ભક્તિરૂપે ગીત-સંગીતની રમઝટે “રમાતો' : 
ચાચર તહાં જાતર ભલી, જોત તણી ઝગમગ, 
ઘણા ગુણીજન રમી ગયા, તેના પગની રજ; 
ભવાઈ કરીએ ભક્તિથી, અંબા મોટી ઈશ, 
ઓછું અદુકું બોલિયે, તો રખે ધરો તમે રીસ! 
ભવની “વહી” - સંસારની વીતકકથા કે “ભાવ” (એટલે કે નટ) કે “ભાવન” 
(મધ્યકાલીન રચનાપ્રકર);- કોઈપણ રીતે ભવાઈની વ્યુત્પાત્ત સમજા વાતી હોવ! છતાં ભવાઈ 
લોક્લક્ષી, લોકકેન્દ્રી નાટય-ઘ2ના છે. મંદિરનો ચોંક કે પંચાયત ધરની સાપ્રેની ખુક્લી જગ્યા 
ભવૈયાઓની “ચાચર' (રમણભૂમિ) બને. એનાથી થોડે દૂર કાચી-પાકી ઓરડીમાં તેઓ 
વેશપરિધાન કરે, માટીનું ક્ેડિયું પ્રગટે, ધૈવાલે કુમકુમનું ત્રિશૂલ દોરાય, અંબામાની ગરબી 
ગવાય, ગવૈયા-બજવૈયા ચાચરના એક ખૂણે બેસે, મશાલ પ્રગટે, ગામનાં આબાલવૃ દ્નેનું ટોળું 
જ મે; નાટયવેદના સજક બ્રહ્માને પ્રતીકાત્મક કરતી બ્રહ્મમંડળની જગ્યા નિશ્ચિત થાય; એ પછી 
બ્રહ્મા અને દિગ્પાળોની જગ્યાએ દેવી અંબાને અંજલી આપતો વેશગોર કૂંડાળે પ્રઘક્ષિણા કરે; 
અંધકાર ઉડાડતી મશાલો પ્રગટી ઊઠે ને પછી બજવૈયાઓ “દુદાળા વિઘ્નહર ગણપતિ”'નું 
આગમનગીત -“આવાણું” ગાય. એકેએક પાત્રનાં ગીત, નૃત્ય, સંગીતમઢયાં આવણાં હોય, 
એ જ રીતે પાત્રોના પ્રવેશે રંગપટ્ડીનું કપડું આડું ધરે અને પછી હઠાવી લેવાય. સ્રીવેશે પ્રવેશતા 
નટો હાથમાં બે સળગતા કાકડા લઈને આવે, “ઝંડો” તો એના વાંસડા ઉપર સળગતી મશાલ 
લઈને આવે અને પોતાની રમણભૂમિને પ્રકાશે. . . 
રાતના આઠ-નવ વાગ્યે શરૂ થતા ખેલ વહેલી સવાર સુધી ચાલે. ગણપતિની સ્તુતિ પછી 
બ્રાહ્મણ પૂજા કરે અને મોટે ભાગે મહાકાળીનો પ્રવેશ થાય. કોઈ મૂર્ખ વાણયાને રજ કરતો 
અડવાનો વેશ ભજવે, તો કોઈ અક્વાહની શોધમાં ફકીર બનતા “જઠણનો વેશ” આદર; “ઝંડો 
ઝૂલણ”, “છેલખટાઉ” કે “રામદેવ” જવા વેશો અધરાત પછી જા મે. 
મૂળે લોકધર્મીં નાટયરૂપ હોવા છ.॥, સંગીત-નૃત્ય અને ગાયન-વાદનના વાચિકને લીધે 
ભવાઈમાં વિશિષ્ટ નાટયતત્ત્વો છે. મુદ્ર કે મુખભાવ માટે થતો અથવા અન્ય પરંપરિત 
નાટયરૂપોમાં હોય છે તેવો શૈલીપરક મેકઅપ ભવાઈમાં નથી. વેશભૃષામાં વિશિષ્ટતા છે : 
રાજપૂત પાત્રો લગભગ એકસરખો વેશ પહેરે, અને બધી જ સ્ત્રીઓનાં પરિધાન પણ સરખાં 
હોય, સિવાય કે રાણીઓ સાજશણગાર વધારે કરે. મુસ્લિમ કે વણઝારા સ્રીઓ ઘરેણાંગાંઠાં 
ધાર. 
પરંપરિત ભવાઈ નાટયરૂપ આખા ગામના સામાજિક-સાંસ્કૃતિક જીવનનું અવિભાજ્ય 
અંગ ગણાતું. ગામનો હજા મ એમની મફત હજ મત કરે, કુંભાર ઘડો આપે અને આશ્રયદાતા 
પટેલો મંડળીનું રસોડું માંડી આપે. અંબામાની બાધા રાખી હોય, તો ખાસ બોલાવેલી 


પુર્વપરંપરા 3 


મંડળીઓને માનઅકરામ અપાય. 

મહદ્‌અંશે ભવાઈના અનેક વેશો લોકજીવન, સમાજ અને એમના આનંઘેહ્વાસોને 
સ્પર્શતા હોવાથી આ નટો લોકોની જ ભાષા બોલે, તેમનાં જ ગીતો ગાય, તેમનો જ પોશાક 
પહેરે અને ચાચરના ચોકમાં નાચે. મશાલને આછે થરકતે અજવાળે લોકોનાં દુ:ખ-દર્દ, 
આશા-આકાંક્ષાઓ અને આનંધેક્વાસો તત્કાલીન સંદર્ભમાં વિકસતાં નવિલાતાં જા ય. 

વિવિધ પ્રદેશોની ભાષા ગુજરાતની નાત-જા તોની સાક્ષી પૂરે; એનાથી જીવનરીતિઓ 
પરખાય-વાણિયા, બ્રાહ્મણ, પટેલ, સરાણિયા, રબારી-ટૂંકમાં “અઢ્યરે વરણ” એમાં છતાં થાય. 
ભવાઈના નટો ભવાઇયા, નાયક, તરગાળા તર્રીકે પણ જા ણીતા છે; સૌરાષ્ટ્રના નટો વ્યાસ તર્રીકે 
જ ણીતા છે. એમાં પણ કોળી, ભવાયા, મુસ્લિમ અને તુરી-હરિજન ભવાયા પણ છે. 


ભવાઈ -વેશો 
વેશોમાં ગુજરાત બહારનાં લોકોની પણ વાત આવે - “ઝેડો ઝૂલણ” માં ઝંડો મુસ્લિમ સૈનિક 
ઉદૂ બોલે. “પુરખયા”ના વેશમાં ઉત્તરપ્રદેશનાં પાત્રો ગુજરાતીમિશ્રિત હિન્દી બોલે, અને 
“વીકોસિયો” મારવાડી બોલે. દરજને, નાત-જા ત અને પ્રદેશ અનુસાર પાત્રની ભાષા હોય. 

એકેએક વેશનાં રૂપમાળખાં જઘ્યં - “રામદેવનો વેશ” સાધો વર્ણનાત્મક છે, 
“ઝંડો-ઝુૂલણ” માં નાટયાત્મકતા અને સ્પષ પાત્રાલેખન છે; હાલ ભજવાતા “જસમા 
ઓડણ”માં જની ગુજરાતી ધંધાઘરી રંગભૂમિની અસર વર્તાય છે. વેશોનાં રૂપમાળખાં વેશ 
રચનાના તબક્કાઓ સૂચવે છે. 

મોગલો સૂબાઓ દ્વારા ગુજરાત પર શાસન કરતા, ત્યારે અસાઈતે “ભવાઈ” રચી. 
અલાઉદ્દીન ખિલજીના સૈન્યે ગુજરાતને રોળી નાખ્યું હતું, પણ અસાઈતે ખુદ રચેલા વેશોમાં 
મોગલ શાસનની એટલી અસર નથી વર્તાતી; જોકે પછીના વેશોમાં એ દેખાય છે. મુસ્લિમ 
અધિકારીઓ કે સામાન્ય મુસ્લિમ લોકો કેટલાક વેશોમાં સીધા આવે છે. “ઝંડો-ઝ્ૂલણ” માં 
ઊંઝાનો સૂબો વૃદ્ધ વાણિયાને પરણેલી રમતિયાળ યુવતી તેજાના પ્રેમમાં પડે છે. 
“મિયાં-બીબી” ના વેશમાં સામાન્ય મુસ્લિમ છે; જ્યારે “સધરા જસંગ'” (સિદ્ધરાજ જયાસહ) 
ના વેશમાં સોલંકી રાજવીની કથા છે. કાલકામાતા કે વિધ્નહર ગણપતિના વેશથી જ ભવાઈના 
ખેલો આરંભાય; એવો જ 'ઝઝેવિશેષ દેખાય “પતાઈ રાવલ''ના વેશમાં, જમાં દેવી મા અંબા 
માનવરૂપે નવરાત્રિના ગરબા ગાવા આવે. રાજા ની ગેરવર્તણઝૂકથી એ શાપ આપે, અને રાબ્યનું 
ખેઘનમેદાન નીકળી «જા ય. ખુદ અસાઈતે રચેલા મનાતા “રામદેવનો વેશ” માં ઊડું તત્ત્વજ્ઞાન 
છે. એમાં જૈન પૂર્વસૂરિઓની સીધી અસર છે અને બાર બાણાવળીઓ, દૈવી રાજવીઓ, 
રાજપૂત વંશાવળીઓનો ઉલ્લેખ આવે છે. કહે છે, કે આખો વેશ સાડા ત્રણ દિવસે પૂરે ભજવાઈ 
રહેતો- તો બાળવિવાહના દૂષણને નિર્દેશાય “કજોડાંનો વેશ” માં. 

ભવાઈના વેશોમાં જ દુ અને અંગકસરતો પણ આવે; ગાગર અને થાળીઓ માથે મૂકીને 


4 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


નચાય; તલવાર અને પટ્ટાબાજીઓ પણ ખેલાય. “મઢીનો વેશ” માં ઝૂંપડાનું મોડેલ કમરે લઈને 
પણ નટ નાચે. 

પાત્રપરિસ્થિતિ કે પ્રસંગને નિર્લેપભાવે કટાક્ષી શકાય એવું મહદ્‌ અંશે દરેક વેશમાં હોય; 
“ડાગલો”કે “વિદૂષક” પુરૂષ અને સ્રી વચ્ચે સંદેશાવાહક હોય, અને ભળતું-સળતું 
બોલી-ઉમેરી એ પ્રેક્ષકોનાં દિલ બહેલાવે. પંડિતાઈનો ડોળ કરતા મૂર્ખ “બ્રાહ્મણનો વેશ” કે 
“વાણિયાનો વેશ” માં સ્વતંત્ર કૉમિક પણ હોય. સમાજના ભદ્ર વર્ગના દંભી જીવનની એ રીતે 
ઠેકડી ઉડાવાતી. 

આ વેશોમાં દુહા-કવિતા, ચોપાઈ, ચબોલા, સવૈયા વગેરે છંદો પ્રયોજા તા; અને સોહની, 
સોરઠા, આશાવરી, કાલિગડો, બિલાવલ, મેવારો, ભૈરવી અને ગઝલના દેશી રાગોમાં એ ગવાતાં; 
ગરબા-ગરબી અને ભજન એમાં સુપેરે પ્રયોજાય. શ્વાસકૂંક લાંબું વાઘ - ભૂંગળ - એના 
સંગીતમાં કેન્દ્રસ્થાને છે. હાલ બીજાં વાઘોમાં તબલાં, પખવાજ, હાર્મોનિયમ અને કરતાલ 
વપરાય છે. અગાઉ લવાજ પણ વપરાતું. ભવૈયાઓની કડીઓ બજવૈયાઓ ફરી ઉચ્ચારે, જેથી 
નટોને આરામ મળે અને સમૂહગાન પ્રભાવક બને ! 

અસાઈત ઠાકોરે 360 વેશ રચ્યાનું મનાય છે, પણ એમાંની બચેલી અલ્પસંખ્ય કૃતિઓ 
પરંપરાગત નટોની સ્મૃતિમાં કે મંડળીઓના ચોપડામાં જ ઉપલબ્ધ છે. એનો લોકધર્મી 
અભિનય અને વાગ્વ્યાપાર “ભવાઈ રમાય” ત્યારે જ ઊપસે. ક્હે છે, ક એનીય બે 
અભિવ્યક્તિઓ હોય - બાળપણે રટેલી અને અનાયાસે રજ થતી એની વાણી વિશિષ્ટ હોય; 
અને સ્થાનિક વાતાવરણમાં દેશકાળ મુજ્બ પાત્રાનુવર્તી અભિનય ઉમેરણમાં નટમુખે તત્ક્ષણ 
ઉદભવે એ વાણી. એમાં નટ ભૂતકાળ અને વર્તમાનની રેખા ભૂસી નાંખી સ્થાનિક પ્રસંગો, 
પાત્રો અને પરિસ્થિતિ વિશે ટીકા-ટિપ્પણ કરતો, પ્રેક્ષકોને સંડોવતો, ગાતો-નાચતો જા ય- 
“છેલખટાઉ”ના વેશનો એક નટ તો એના શબ્દેશબ્દની વાર્તા કરે; કેરળના કુડ્યાટ્ટમ્ની જમ, 
સમગ્ર વાચિકને આંગિકમાં ફેરવી નાખે. 


પરંપરાની તવારીખ 
ભવાઈ, સ્વાંગ, યક્ષગાન કે જા ત્રા - બધા જ પરંપરિત (લોક)નાટયપ્રકાસેનો આવો સંદર્ભ 
પણ છે: _ 
ભરતનાટયશાસ્રમાં જ બે નાટય-પ્રવાહોનો ઉઠ્લેખ છે : “એક, નાટયશાસ્ત્ર ખુદ અને 
બીજો, ભરતનો શિષ્ય શૈહલ “ઉત્તરતંત્ર'' ના બીજા પ્રવાહની વાત કરે છે. નાટયશાસ્્ર વિશેની 
કાશ્મીરના અભિનવગુપ્ત દ્વારા થયેલી ટીકા “અભિનવભારતી” (દસમી સદ્ી)માં આ 
“ઉત્તરતંત્ર” વિશે માહિતી મળે છે; જોકે આ “ઉત્તરતંત્ર” ખુદ આજ ઉપલબ્ધ નથી. 
આભનવગુપ્તની ટીકામાં એ વિશે લખ્યું પણ છે. અભિનવગુપ્તે વર્ણવેલાં નાટયરૂપોની 
યાદીમાં 11મી સદીના રાજા ભોજ “શુંગાર-પ્રકાશ” માં કેટલાંક નવાં નાર્યરૂપો ઉમરી એનાં 


પુર્વપરંપરા 5 


લક્ષણોની વિગતો આપી છે. આ રૂપો કદાચિત્‌ એના જ જીવનકાળમાં નષ્પ્રાય થયાં હોય. 

13મી સધીમાં “ભાવપ્રકાશમ્‌” ના લેખક શારદાતનય રંગભૂમિ પર નાટકનાં ત્રીસ વિવિધ 
રૂપો જોયાનું ઉઠ્લેખે છે. એમાંનાં દસ તો ભરત કહ્યાં રૂપકો છે. “અન્ય રૂપકો” તરરીકે વીસ પ્રકારો 
એ ગણાવે છે : “ટોતક', 'નાટિકા', “કોકી', 'શિલ્પક', “પ્રસ્‍થાનક', “મક્ઞિકા', “દૃશ્યાવલી', 
“પારિજ તક', 'રાસક', “નાટય રાસક', “પ્રેક્ષણક' વગેરે. દેશના વિવિધ ભાગોના અન્ય 
લેખકોએ પણ આમાંનાં કેટલાંક નાટયરૂપોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ખુદ અભનવગુપ્તે પણ એને 
નૃત્તભેદ તર્શેકે ગણાવ્યાં હતાં. બારમી સધીમાં હેમચન્દ્રચાર્ય એમને ગેયરૂપકો ગણાવ્યાં હતાં, 
અને એના શિષ્યો રુંમચન્દ્ર-ગુણચન્દ્ર “નાટયદર્પણ”માં 'અન્યાનરૂપકાણિ' તર્ચેક ઉલ્લેખ્યાં 
છે. ચોદમી સધીમાં બંગાળના વિશ્વનાથે સૌ પ્રથમ વખત એને ઉપરૂપક ગણાવ્યાં. 

આંધ્રના પાલપુરીકી સોમનાથે દૅડલી અને પરણી નાટયરૂપોને “સૌરાષ્ટ્રની 
નાટયપ્રણાલી અનુસાર આ બધાં રૂપકોને ભજવવાં” એવું નોંધ્યું છે. એ જ વિસ્તારના જાય 
સેનાપતિએ “વૃત્તરત્નાવલિ” માં આ સઘળાં નાટયરૂપો વિશે વિગતો આપતાં, એ વખતે 
પ્રચલિત ચારણનુૃત્તનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 

સોળમી સધીના રાજસ્થાનના મેવાડના રાણા કુંભકર્ણે ઉપર્યુક્ત સર્વ નાટયરૂપોની સાથે 
ડોઘકનાં જ ગેય રૂપોનો ઉઠ્વેખ કર્યો છે, તે પણ ચારણનૃત્તને મળતાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં નૃત્ય 
વખતે માથા પર ધૂંધટ રાખવાની પ્રથા એમાં જાળવવાની હતી. આ ચારણો સૌરાષ્ટ્રમાંથી 
ઘક્ષણમાં ગયા હોવાનું જણાય છે. 

જદા જઘ્ય 'દેશો' (એટલે કે પ્રદેશો)માં પ્રચલિત હોવાને લીધે એ 'દેશી' કહેવાયા. એમાં 
નૃત્યાંશો, ગીત-સંગીત, છંદ જ તે પ્રદેશમાંધી ઉમેરાતાં. આ નાટયરૂપોમાં નૃત્ય અને સંગીત 
અવિભાજ્ય અંગ હતાં. શારદ્યતનયે વીસ નૃત્યભેધોને “પદ્ર્ધાશમિનય: ભાવાશ્ચ:” તર્રીકે 
વણીવ્યા છે, જ્યારે રૂપકોને “વાક્યાર્થાભભિનયો રસાત્મક” હોવાનું એણે નોંધ્યું છે. એટલે કે 
પદના પ્રત્યેક શબ્દના ચતુરંગી અભનયથી આંભવ્યક્ત ઘતો રસ જ બન્ને નાટવરૂપોનો 
અગત્યનો તફાવત છે. અલબત્ત બવાં નાટયરૂપા કંઈ ઉપરૂપઝે ન હતાં, એમાંનાં કેટલાંક તો એક 
જ વ્યક્તિથી રજ થતાં નૃત્યરૂપઝો હતાં. 

કાલાંતે આ બીજી પેડડીનાં નાટયરૂપો વિવિધ પ્રદેશોને રાજ્યાશ્રય મળતાં રાજદરબારી 
મનોરંજન ગણાવા માંડયાં. એનાં સંગીત અને નૃત્યમાં જટિલતા અને શિષ્તા પ્રવેશતાં એનો 
જનસંપર્ક તૂટયો. જાહેર સ્થળોને બદલે એનું મંચન રાજદરબારી ખંડોમાં આરંભાયું, માત્ર 
એક પ્રેક્ષણકના અપવાદ સિવાય, - જ કદાચિત્‌ જાહેર ખુઠ્લાં સ્થળોએ થતું અને પરિણામે 
સામાન્ય લોકોને પોતાના, પોતાના દ્વારા થતા, લોકનાટયરૂપની આવશ્યકતા સંતોષતું હતું. 

આમ, ત્રીજા સ્તબક-પેઠી-નું આ નાટયરૂપ 14મી સદીમાં ઉત્તર ગુજરાત અને 
સૌરાષ્ટ્રમાં પર્હોચેલું, તે ભવાઈરૂપે ઉદ્ભવે છે. રાસક, નાટયરાસક,હલિસક, ચારણનુૃત્ત, દૅડરાસક, 


0 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


તાલરાસક, પ્રેહવાગક, હાડકા, ચચ્ચરી વગેરે એ વિસ્તારમાં પ્રચલિત નાટઘરૂપોમાંથી અસાઈત 
ઠાકર 'મવાઈ રચી હવા કગઈએ. એ વખતે ગુજરાતના રાજ્યશાસનમાં આવેલા મારવાડ અને 
માળવામાં પણ આ નાટયરૂપા ભજવાતાં હતાં. ભાષા, સંસ્કૃતિ અને વેપારવાણિજ્યનું પગ આ 
નિસ્તાસેમાં આધનપ્રધન થતું હતું. 


જન સાહિત્ય 
11મી સદીથી ગુ*7રતમાં સાહિત્ય બે તબક્કામાં વિકસી રહ્યું હતું. અનેક જેન લેખકો તત્કાલીન 
ભદ્રવર્ગની ભાષા-સસ્કૃત-માં રચનાઓ કરતા, અને એ પ્રવાહ લગભગ 18મી સદી સુધી 
જીવંત રહ્યા. રામચંદ્રનાં તો એવાં 11 નાટકો પણ જા ણીતાં છે. ગુજરાતનાં [વિવિધ ભાગોનાં 
મંદિસેમાં એની રજઆત થતી. અસાઈતના વતન સિદ્ધપુરની નજીક આવેલા અણહિલવાડ 
પાટણ-પાટનગર-માં થતી આ નાટયપ્રવૃત્તિથી અસાઈત વાકેફ હશે જ. 

અનેક જનમુનિઓ લોક્ભાષા “જની ગુજરાતી”માં પાગ લખતા. અંતિમ તીર્થકર 
મણાવીરના આદેશ મુજબ જેન ધર્મનો પ્રસાર લોકભાષામાં તેઓ કરતા જન સૂરિઓના રાસ 
અને રાસઉંની પ્રણાલી સુવિખ્યાત છે. લોકપ્રિય છંદ તત્કાલીન નર્તકીઓ ગાતી; તાળીઓ અને 
ઘંડિયાનો ઉપયોગ નૃત્ય વખતે થતો. અસાઈત ઠાકરે ખુદ “હંસાઉલી' નામે પવાડું લખ્યું હતું 
(ઈ. સ- 1361). આ કથાકાર ખુદ કથા કહેતો, સામાન્ય લોકોમાં હળતો -મળતો રહેતો. હાલના 
વડનગર અને તત્કાલીન નર્તપુરમાં પખવાજ અને સારંગી જેવાં તંતુવાઘો જા ગીતાં હતાં. 

આમ, મૉંદેચેમાં રજ થતાં સંસ્કૃત નાટકો અને રાજ્યાશ્રયી સંસ્કૃત સાહિત્ય એક બાજ, 
તો બીજી બાજ જની ગુજરાતીનું સાહિત્ય, રાસ અને દેશી નૃત્ય સંગીતનાં રૂપો હતાં. ભવાઈના 
સંગીતકારોને અનુકૂળ વાતાવરણ હતું, અસાઈત ખુદ કથાકાર પ્રણાલીમાં ઊછર્યો હતો. અસાઈત 
ઠાકર ભવાઈ નાટયરૂપમાં દેશી રાગો, લોકઢ્માળો અને લોકનૃત્યો ભાવાનુસાર પ્રયોજ્યાં. બીજા 
સ્તબકનાં નાટયરૂપોથી પણ તે એક ડગલું આગળ વધ્યો. વર્ણન અને સંવાદમાં એણે લોક્ધમીં 
(શેલીપરક, પણ વાસ્તવિક) શૈલી પ્રયોજી. 14મી સદીમાં દશભરમાં આ લોકધર્મી વાક્ના 
ઉપયોગ થયો છે - યક્ષગાન, થેરકુટુ, ભાગવત મેળા, રાસલીલા, ખ્યાલ, તમાશા, જા ત્રા, 
અંક્યાનાટ વગેરેમાં. 

“આ ત્રીજા સ્તબ્કનાં નાટયરૂપોનું સર્વસામાન્ય લક્ષણ એ કે એ બધાં જ મંદિરોનો 
ચાચરમાં કે શેરીગલીઓમાં રજ થતાં. કેટલાંક નાટયોના નામાભિધાનમાં જ એનો સંદર્ભ મળે 
- તમિલનાડુનું “થેરૂકટુ” - થેરુ એટલે શેરી, કુટુ એટલે નાટય; કર્ણાટકનું બાયલુ કુટુ - 
“બાયલુ” એટલે શેરી, આટા એટલે નાટય. એ બાયલાટા તર્રીક પણ જા ણીતું છે. 

અસાઈત ઉપરાંત આશારામ, ભલારામ, રામશંકર, ગોપાલ નાયક, હરજીવન નાયક વગેરે 
અનેકોએ “ભવાઈ' રચી છે. 


પૂર્વપરંપરા 7 
અને ભવાઈનું સાંપ્રત 

ગામેગામ લોકશ્રયે ભજવાતી રહેલી ભવાઈ વંશપરંપરાગત, મંડળીગત અને વ્યક્તિગત 
વારસાની ઘટના રહી છે. એનું એક કારણ એ પણ છે, કે એ પાત્રકેન્દ્રી છે. જ તે પાત્ર (ઝેડો કે 
કઠણ) ભજવનાર નટો પોતાનો પાઠ (એટલે કે આંગિક, વાચિક, ગતિ અને વેશ-રંગભૂષા સાથે) 
વંશપરંપરાગત કે ગુર્સ્શિષ્યની પ્રણાલીમાં બીજ નટોને શીખવે. અને શિષ્ય શરૂઆતમાં 
અનુકરણ કરે અને પછી પોતાની રીતે પણ વિકસાવે. ટૂંકમાં પાત્રો નટકેન્દ્રી બને - ફલાણા 
નટનો ઝંડો કે અડવો એટલે તો એક જ પાત્રના ઘણા નટો વખણાય, ને એ જોવા પ્રેક્ષકો 
ઊમટે ! 

ભવાઈને પોતાની ચોક્કસ પદગતિ (૧1૯૩5) હોવા ઉપરાંત મોટે ભાગે પાઠેૅ-પાઠની 
પદગતિ જદી હોય, એ પાત્ર-નટકેન્દ્રી હોય, પ્રસંગપરિસ્થિતિ કે મિનન જ પ્રમાણે પણ હોય. 
ભવાઈના આખા વેશનું કથાવિકાસર્નનરૂપણ (0ત1211૪€) નાટયાત્મક નહીં પણ રંગમંચીય 
(111101) છે, “કોમેદિયા દેલ આર્ટ” ની જમ, અને કુડિયાટ્ટમ્‌ કે યક્ષગાન જવાં ભારતીય 
લોકનાટયોની જમ ! 

આ સ્વરૂપગત અને સ્વભાવગત પરંપરિત નાટયની વિશિષ્ટતા જ એની મર્યાદા બની 
હોય એમ જણાય છે, “વેશો” ના રૂપણમાં ગામે-ગામે કે પ્રયોગે-પ્રયોગે પરિસ્થિતિ અને 
પ્રેક્ષકો મુજબ એમાં તત્ક્ષણ ઉમેરાતું કપાતું; સ્થાનનક કટાક્ષો અને વ્યંગો થતા, પણ કોઇ નવા 
વેશો કે નવાં પાત્રોનું [ઈનરૃપણ થયું જણાતું નથી. અસાઈતે સજલા મનાતા 360 વેશોમાંથી 
અનેક ભૂલાતા-ભૂં સાતા ગયાં; અને મોટે ભાગે અશિક્ષિત નટો યાદ રહેતું એટલું ભજવતા રહ્યા. 
એથી જ એની ભજવણીનો પણ કોઇ ઈતિહાસ કે એના પ્રયોગો કે નવોન્મેષોના દસ્તાવેજો 
ઉપલબ્ધ નથો. 

અને એના વિશેનો જ પહેલો પ્રતિભાવ મળે છે, તે પણ વિઠાન અને નાટયકાર 
રણછોડભાઈ ઉદયરામે કરેલા તિરસ્કારનો ! ગુજરાતી રંગભુમિના ઉંદયનાં પ્રારેભનાં વર્ષોમાં 
રંગછોડભાઇ ઉદયરામે જ રીતે ભવાઇ રમાતી જોઈ હશે, એમાં પ્રવશી ગયેલી “ગ્રામ્ય, નિધ્ય 
સંવાર્ઘક્ર્યા” એમાંથી પકડી એનો “ત્યાગ” કરવા બહોળો પ્રચાર કરી, “નાટયકલાનો ઉત્ર 
કરવા ભરતમુનનઅએ એમના સ્વપ્નમાં આડી આગ્રહ ક્યો હતો” અવું જણાવી, પોતે 
નાટયલેખન કરવા તરફ વળ્યા. 

પરિણામે ત્રણ વસ્તુ બની : એક, ગુજરાતની કહેવાતી “જની” રંગભૂમિએ 
નાટયતત્ત્વની શોધ આ પારંપરિક નાટયને બદલે યુરોપીય નાટયપ્રણાલીમાં શરૂ અને પૂરી કરી; 
એટલું જ નહીં ભવાઈનાં તત્ત્વોને આમેજ કરતાં નાટકો (કવિ દલપતરામના “મિથ્યાભિમાન” 
વગેરે)ને સંપૂર્ણપણે ઉવેખ્યાં;બે, નાટયકારો અને વિદ્દાનમાં ભવાઈ વિશે વધુ પૂર્વગ્રહો બંધાયા 
અને નાટયલેખનમાં પણ યુરોપીય લેખન અને ભનન્વણીનો ઢાંચો મજબૂત થયો; અને ત્રણ, 
એક બાજુ ભવાઈ મંડળીઓ ગ્રામકક્ષાએ પોષાતી તો રહી, પરંતુ શિક્ષણ અને શહેરીકરણને 


8 ગુજરાતી થિષેટરનો ઘાતિહાસ 


લીંધે એની લોકપ્રયતા ઘટી અને એના નટો કે નટોનાં કુટુંબીઓ જની રંગભૂ।મમા * આંક્‌ટગ' 
કરવા તરફ ઢસડાયાં ! 

પછી તો જોકે રણછોડભાઈએ એ જ ગુજરાતની જની રૅગભૂમિમાં પ્રવેશેલાં “ગ્રામ્ય' 
તત્ત્વોની ટીક્ન કરવા “નિદ્ય શુંગારનનષેધક” નાટક લખવું પડયું - એ આડવાત જવા દઈએ 
તો પણ, ગુજરાતમાં એની પોતીકી આ લોકકેન્દ્રી પરૅપરિત નાટયપ્રણાલી ભવાઈના 
પુન:સ્વીકાર માટે ઘયકાઓએ વીતવું પડયું. ભવાઈની પુન-:સ્થાપનાનો યશ, એ જ કોમમાંથી 
જની રંગભૂમિમાં નીવડેલા નટ જયશંકર “સુંદરીના' દિગ્દર્શન હેઠળ, એ જ કોમના નટ 
પ્રાણસુખ નાયકના અભિનય સાથે, અને કવે દલપતરામના સાડાઆઠ દાયકા સુધી 
ઉવેખાયેલા નાટક “મિથ્યાભિમાન' ની 1955માં થયેલી રજ્‌આતને ફાળે જા ય. 

અને બીજો યશ રસિકલાલ પરીખના માર્ગદર્શન હેઠળ સુધાબહેન દેસાઈએ કરેલા 
શોધર્નનબંધને મળે છે. એ પહેલાં જોકે ભવાઈના આલેખોના અનેક સંગ્રહો થયા હતા; પરંતુ 
ભવાઈના અંશોને ભજવણીમાં પણ આમેજ કરવાના જ ર્નોંધપાત્ર પ્રયોગો થયા, એમાં 
રસિકભાઈપરીખના “મેનાગુજરી” ના જયશંકર “સુંદરી'ના દિગ્દર્શન (1953) અને ચંદ્રવદન 
મહણતાના “હોહોલિકા''ના જશવંત ઠાકર દ્વારા તખ્તા નનરૂપણ (1957) નો સમાવેશ થાય છે. 
એ પછી “જસમા ઓડણ” - શાંતા ગાંધી, જયંતિ પટેલનો “રંગલો”, “લીલા નાટય” - 
બકુલ ત્રિપાઠી -કૈલાસ પંડયા, “રાઈનો દર્પણરાય” -બારાડી-જનક દવે વગેરે ભજવણીઓ; 
તથા કૃષ્ણકાન્ત કડકિયાના “જસમા - નાટયપ્રયોગ શિલ્પ” જેવા અનેક શાસ્રીય અભ્યાસોને 
નૉધવાં જોઈએ. જો કે એ પછીય ભવાઈ વિશે જ ગેરસમજો ઊભી થઈ એમાં સરકારી 
માંહતીખાતાઓ અને રેડિયો-ટીવીએ પ્રચાર માટે જ ભવાઈનો “ઉપયોગ' કર્યો એનો બહુ 
મોટો ફાળો છે. એનું એક ઉદાહરણ આટલું કે, ભવાઈમાં રંગલો એક પાત્ર છે, રંગલી એ ઉમેરણ 
છ, ગુજરાતની ખ્યાતનામ નટીને એવો રોલ કરવાની હોંશ હતી માટે ! પણ લોકનાટયનો 
“ઉહ્્ાર' કરવાના ઉત્સાહમાં રૅગલા અને રંગલીને એકધારી પદગતિએ નચાવી, પ્રવક્તાઓ 
તરરીકે તેમને પ્રચારક સામગ્રીના પ્રસાર માટે પ્રયોજી, “ભવાઈ એટલે રંગલો-રંગલી” એવું 
સમીકરણ લોકમાનસમાંતેઓએ ઠસાવી ધ્ીધું. 

“દર્પણ” સંસ્થાએ ભવાઈનાં સંશોધન, તાલીમ અને નિર્માણમાં ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. 
શ્રી ગોવર્ધન પંચાલે “ભવાઈના આહાર્ય” અંગે અભ્યાસુ પુસ્તિકા લખી છે. ઊંઝા ખાતે ભવાઈ 
તાલીમ શાળાનો પ્રયોગ પણ થયો છે. કૈલાસ પંડયા એની તાલીમમાં સંલગ્ન છે. છેહ્વા ઘાયકામાં 
ભવાઈના સંશોધનમાં મનસુખ જોષી અને નલિની ઉપાધ્યાયનો અમૂલ્ય ફાળો છે. રાજકોટમાં 
આઈ.એન.ટી. - લોકકલા સંશોધન કેન્દ્ર સ્થાપી તેમણે ગુજરાતભરમાંથી ભવાઈ અને 
લોકગીત-સંગીતનો સંગ્રહ અને શાસ્રીય સંશોધન કરવા-કરાવવામાં ભારે જહેમત ઉઠાવી છે. 
ઇરાનમાં “સિરાજ કલા મહોત્સવ” દરમ્યાન તેમણે ભવાઈઇની ભજવણીઓનું આયોજન કર્યું 
હતું. એ માટે ત્યાંના બગીચાઓમાં થિયેટર પણ બાંધ્યું હતું. તેમના સંશોધનમાં બહાર આવ્યું 


પુર્વપરંપરા 0 


કે સાતમી સધી પહેલાં ભવાઈ જેવું જ એક લોકનાટયસ્વરૂપ ઈરાનમાં ખુબ લોકંંપ્રય હોવું 
જોઈએ. “શિયાબાઝી” તર્રીકે જ ણીતા એ સ્વરૂપની મંડળીઓ આપણા ભવાઈ-જથ!ની જેમ 
જ પ્રવાસી-મંડળીઓ હતી. એમાં “પૂર્વરંગ” અને ડાગલો જેવાં પાત્રો પણ હતાં. |જજ્ઞાસુઓ 
આ દિશામાં વધુ સંશોધન કરી શકે. 

ગુજરાતી ઘિયેટરના ઘેઢ સૈકાના ઈતહાસમાં યથાસ્થાને આ લોકનાટયના પ્રયોગોને 
આપણે વિગતે તપાસીશું; અહીં એટલું ઉમેરવું પ્રામ થાય છે, કે પહેલાં અવગણના અને પછાં 
પ્રચાર માટે ઉપયોગ થવા સુધી પહોંચેલી ભવાઈ કે એવાં અન્ય લોકનાટયનાં તત્ત્વોને હજીય 
વધુ સમજણપૂર્વક આત્મસાત્‌ કરવાં રહ્યાં - પૂરી નિષ્ઠા અને ગંભીરતાથી. 


પ્રકરણ 2 


'જની' રંગભૂમિ 
સ્તબક એક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 
(1842 - 1878) 


ભૂમિકા 


ઓગણીસમી સદીના મધ્યાહ્ને જયારે ગુજરાતી નાટક અને થિયેટરના શ્રીગણેશ મડાઈ રહ્યા 
હતા ત્યારે, ખાસ કરીને 1842માં, જગન્નાથ શંકર શેઠે મુંબઈમાં જ નમૂના પ્રમાણે થિયેટર 
બાંધ્યું એના વિશે એ જ વર્ષના ઇંગ્લેન્ડના થિયેટરની વાત આવી છે : 

“1843માં બ્રિટનમાં થિયેટરને કળા તરરીકે નહીં, પરંતુ એક એવા ખેલ તર્રીક ગણવામાં 
આવી રહ્યું હતું, જમાં ચમત્કારિતા જ પ્રાધાન્ય ભોગવે. પ્રેક્ષકોએ કોઈ જ, માનસિક પણ, 
ભાગીદારી કરવાની નહોતી; પૈસા રળવા અને લોકચાહનાની સ્પર્ધામાં પાછળ ન રહી જવા, 
નટો અને મંડળીના સંચાલકો “નાટક' ને વીસરવા માંડયા. નાટ્યલેખન પણ એકફો્મ્યુલા બની 
ગયું, જમાં એકનાં એક રસાયણો ઉમેરાતાં હતાં. . .” 

ઇંગ્લેન્ડથી આયાત કરેલ આવા થિયેટરકર્મનું આપણે અનુકરણ ક્યું, એનું અમઘવાદમાં 
જ રીતે અવતરણ થયું, એ વિશે શ્રી જયન્તી દલાલે “કાયા લૂગડાંની, માયા લાકડાંની” માં 
નોધ્યું છે : 

હ“ કાચા તાડછાના માંડવા, સાઘ એક-બે પડદા, તાડછાની વિગ અને પાછળ વાંસનો 
ટેકો, ચાળીસના મોટા દીવા અને કપાસિયાની ફૂટલાઇટ, પેટ્રન-આશ્રયદયતા ગણાતા રસિક 
સજ્નોને ત્યાંથી માગી આણેલાં શેલાં, સાડી, અંગરખા વગેરે; સાજમાં સારંગી અને 
તબલાં...” 

એની જ સાથે યાદ રાખીએ : 1851માં કવિ દલપતરામે “અંગ્રેજી ગ્રંથના આધારે! લખેલું 
“લક્ષ્મી નાટક” ;'સંસ્કૃત ભાષા આવડતી નથી માટે નાટ્યલેખન ન આવડવા'ના સ્વીકાર સાથે 
નગીનઘયસ મારફાતિયાએ લખેલું “ગુલાબ” નાટક; “ફકત ધનપ્રાપ્રિ માટે' કવિ નમદે લખેલું 
-“કફષ્ગાકુમારી”. 

બીજી બાજ “ભરતમુનિના અનુયાયી'ની સભાનતા સાથે રણછોડરાય ઉદયરામ દવેએ 
ભવાઈને ભાંડી, પણ એમના સુધી કે એમના પછીય એ જ પરંપરિત નાટ્ય અને થિયેટરમાં 


સ્તબક એક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 11 


ઘડાયેલા કલાકારોએ જ મોટેભાગે ગુજરાતી થિયેટરને નટો આપ્યા, છેક જયશૅકર'“સુંદરી' અને 
પ્રાણસુખ નાયક સુધી. 

ટૂંકમાં, તત્કાલીન ભવાઈને ઉવેખી, સંસ્કૃત નાટ્યપરંપરાને બાજએ મૂકી, મુંબઈમાં રજ 
થતાં અંગ્રેજી નાટકોના અનુકરણરૂપે, મોટેભાગે ગુજરાતી થિયેટરમાં ભજવણી અને 
નાટ્યલેખનના શ્રીગણેશ થયા. જોકે, સંસ્કૃત નાટ્યપરંપરા અને ભવાઈ એની પહેલાં કેટલી 
સમૃદ્ધ હતી, એ આ ટૂંકી તવારીખ પરથી સ્પષ્ટ થશે : 

બારમી તેરમી સદીના ગાળામાં ગુજરાતમાં અર્ણાહલપુરમાં સંસ્કૃત નાટકો લખાયાં અને 
ભજવાયાં, હેમચંદ્રચાર્યના [શષ્ય દેવચંદ્ર “ ચંદ્રલેખાવિજય” લખી કુમારપાળના દરબારમાં 
ભજવ્યું. રામચંદ્ર અને ગુણચદ્ર ગુજરાતીમાં “નાટ્યદર્પણ” લખ્યું. વસ્તુપાળ-તેજપાળના 
યુગમાં કવિ સોમનાથે ધોળકામાં “ઉઠ્વાસરાઘવ” અષ્ટકી લખ્યું. 1449માં જયાસહસૂરિકૃત 
“હમ્મીરમર્દન” પંચાંકી નાટક પાવાગઢના કાલીમંદિરમાં ચાંપાનેર ગંગાધરે રજ કર્યું. પછીનાં 
બસો વરસના ગાળામાં સૌરાષ્ટ્રના જામ રાવળના સમયમાં જામનગરમાં સંસ્કારપ્રવૃત્ત 
ફૂલીફાલી, એ દરમ્યાન રચાયું શ્રીકંઠનું “રસકૌમુધી””. 

આમ, આખા દેશમાં તેમ ગુજરાતમાં પણ સંસ્કૃત નાર્યભજવણીની વ્યાપક સતત 
પરંપરા જ રહી નહોતી. હતાં માત્ર નાટ્યશાસ્ર અને નાટકોની પ્રતો-; વિદ્વાનો પૂરતા મર્યાદિત 
અભ્યાસો થતા, કોઈ અનુવાદ કરતું. બીજી બાજ એમાંથી જ ઉદભવેલી ત્રીજી પેઢીની પરંપરિત 
નાટ્યપ્રણાલી, તે ગુજરાતની પોતીકી લોકનાટ્યની પ્રણાલી - ભવાઈ-લોક્શ્રયે 
ગ્રામ-સંસ્કૃતિમાં મર્યાધ્તિ બની હતી. એક તો એ કરણ હતું, અને બીજ, એમાંય બંધિયાર 
પાણીની લીલ જમી ગઈ હતી. લોકર્સ્ત્ચને સંતોષવા એના કલાકારો કહેવાતી નિમ્ન 
રેજક્વૃત્તિમાં લપસી પડતા, જ૪ નગરસંસ્કાતિ અને વિદેશી શિક્ષણ અને અનુકરણે ધઘડાવા ઇચ્છુક 
નવા પ્રેક્ષક્વર્ગને ભવાઇને ઉવેખવા પુરતાં કરણો આપતાં હતાં. 

આ ગાળા દરમ્યાન અંગ્રેજોની ભારત પરની પકડ વધતી જતી હતી, ખાલસાનીતિથી 
સ્થાનનક રાજા ઓનાં શાસનોનો અંત આવ્યો હતો- બીજી બાજ રેલવે, તાર, શિક્ષણ અંગ્રેજ 
ઢબે દાખલ થતાં જતાં હતાં. એને જ પરિણામે પશ્ચિમના શિક્ષણની સીધી અન આડકતરી 
અસર નીચે રાજન રામમોહનરાય, દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર, દયાનંદ સરસ્વતી, રાનડે, ભાંડારકર વગેરે 
હ્વારા બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ અને આર્યસમાજ જવી સંસ્થાઓ દ્વારા બાળલગ્ન-વિરોધ, 
વિધવાવિવાહ-તરફેણ, જાતિભેદ અને મુતિપૂજાવિરોધ, દહેજ-નાબૂદી, ઘલિતોહ્લ્રર, 
સ્રી-ઉન્‍્નતિ જવા “સુધારા' ઓનો પ્રચાર વધ્યો હતો. 

અંગ્રેજી સલ્તનતની સ્થાપના ભલે નહોતી થઇ, પણ ઈસ્ટ ઈન્ડયા કંપનીનો રોફ ઓછો 
નહોતો. પરદેશી ધૂંસરીનું ચાઠું દુ:-ખતું નહોતું, ઊલટું, એમના જવા બનવાની હોશ હતી. કોઈ 
અપરાધવૃત્તિ સમાજમાં ઊઠતી નહોતી, કે કંઈ શૂરાતનેય કરી બતાવવા જેવું લાગતું નહોતું. તો 
બીજી બાજ ફાર્બસ વગેરે જવા અનેક અંગ્રેજ અમલદારો સ્થાનિક ક્લાસંસ્કૃતિના વિકાસમાં 


12 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


રસ લઈ રહ્યા હતા. 

આ પરિસ્થિતિમાં દેશી હિદુઓ, કે યુચેપીય સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત પારસીઓ અંગ્રેજ્ધર્યું 
નાટકનું રમકડું યથાવત્‌ માથે જ ચડાવે ! કારણ કે, અંગ્રેજો પોતાના થિયેટરનો જ નમૂનો 
અઢારમી સધીને મધ્યાહ્‌ને ફક્ત પોતાના મનોરંજન માટે લાવ્યા એનો પડકાર કોઈ ઝીલી શકે 
એમ નહોતું. જોકે એના એક સૈકા પછી જ એટલે કે 1842માં પહેલું ગુજરાતી થિયેટર શરૂ થયું 
હતું. પણ એ વાત આપણે વધારે વિગતે કરવી જોઈએ. 


શ્રીગણેશ - પ્રારંભિક અંગ્રેજી થિયેટર 

1750માં અંગ્રેજ સૈનિકોએ હોનમેન સર્કલ પાસે બૉમ્બેગ્રીન વિસ્તારમાં કાચું થિયેટર ઊભું 
કર્યું. પછી 1770માં તેઓએ ઉઘરાણું કરીને ત્યાં જ પાકુ “બોમ્બે થિયેટર” લંડનના રંગમંચને 
નમૂને બાંધ્યું;એ વિશે “ધ બોમ્બે કુરિયર” માં નોંધ મળી આવે છે. એમાં બોક્ષ, પીટ, ડ્રેસ સર્કલ 
અને ગેલેરી વગેરે બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. ફકત યુરોપિયનોને જ નાટકો જોવા 
પ્રવેશ મળતો. મૂળ નાટક પછી સ્વતંત્ર “'ફારસ' ભજવાતા; આ થિયેટરમાં 1835 સુધીમાં નેવું 
નાટકો રજ્‌ થયાં. મુંબઈનું બીજ થિયેટર 1820માં “આિલરી થિયેટર” (માટુંગામાં) ઊભું 
થયું. 

“બોમ્બે (ગ્રીન) થિયેટર” જબરી હવા ઊભી કરી હતી; પણ 1834માં એની મિલકત 
હરાજ થઈ, અને એ બંધ પડયું. નાટ્યશોખીન વ્યક્તિઓની સમિતિને સાહસિક ગુજરાતી 
જગન્નાથ શંકર શેઠે 1842માં ગ્રાંટ રોડ ઉપર પોતાની થોડી જમીન બક્ષિસ આપી; અને એ 
જ રેગમંચને નમૂને “રોયલ થિયેટર” ના નામે થિયેટર બાંધ્યું. એ જ ગાળા દરમ્યાન 1843માં 
“હિદુ નાટ્યમંડળી” એ પ્રથમ મરાઠી નાટક પણ રજી કર્યું, તો બીજી બાજ પારસી શ્રીમંતોએ 
“પારસી નાટક મંડળી'ની સ્થાપના કરી. એના પ્રથમ પ્રયોગ “રૂસ્તમ સોહરાબ'ને દાદાભાઈ 
નવરોજીએ બિરદાવ્યો. 1846થી 1852 સુધીમાં અનેક રજઆતો થઈ, અને ગ્રાંટ રોડ પરનું એ 
“રોયલ થિયેટર” શંકર શેઠની નાટકશાળા તરીકે પણ ઓળખાવા માંડયું. 1858માં 
“ઝોરોસ્ટ્રિયન નાટક મંડળી' રચાઈ. કુવરજી નાઝર અને તેમના મિત્રોએ શેક્સપિયરનાં અંગ્રેજી 
નાટકના પ્રયોગો કરી, “એલ્ફિન્સ્ટન નાટક મંડળી' ઊભી કરી. કે. ખુશરુ કાબરાજીએ “વિડ્ટોરિયા 
નાટક મંડળી” સ્થાપી, 1869માં “બેજન મનીજહ” નામનો ઈરાની ખેલ પેશ કર્યો. એ પહેલાં 
1857માં સ્થપાયેલી “આલ્ફ્રેડ નાટક કંપની'એ શેક્સપિયરનાં અનેક નાટકોના અનુવાદો રજ 
કર્યા. 

આ નાટકમંડળીઓના “ખેલો” માં અંગ્રેજી કે એના અનુવાદો રજૂ થતા, અને અંતે 
સમકાલીનપ્રશ્નોને સ્પર્શતું કોઈ ફારસ રજ્‌ થતું. તત્કાલીન સમાજની ગેરરીતિઓ અને બદીઓ 
પર વ્યંગ કરવામાં આવતો. (એવા એક “ધનજી ગરક” ફારસમાં એક પારસી ધડિયાળીનું 
ચિત્રણ કરવામાં આવેલું; ગ્રાહકની ઘડિયાળમાં ચાલાકીથી તપખીરની ચપટી ઉડાડી, 


સ્તબક એક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 13 


“મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ'થી ગ્રાહકને એ ક્ચરા તર્રીક બતાવી એને સાફ કરવાના પૈસા પણ ધનજી 
પડાવતો. ફારસ દ્વારા આ દોંગાઈ ન હેર થતાં અપ્રમાણિક ઘડિયાળીની સાન ઠેકાણે આવી હતી.) 

'નાટક'ની ભાષા પારસી-ગુજરાતી હોય, પણ '“ફારસ'ની ભાષા [હદુસ્તાની રહેતી. 
સ્રીઓની ભૂમિકાઓ પુરુષો ભજવત.. પ્રકાશ આયોજનમાં મીણબત્તી, તેલના દીવા, મશાલો 
વગેરે વપરાતાં. નાટ્યપ્રયોગમાં વચ્ચે વચ્ચે અસંબદ્ધ ગીતો મૂકવામાં આવતાં. છાપામાં 
નાટકોની જા હેરાતો થતી; અને પછી એનાં વિવેચનો નહીં પણ હેવાલો છપાતા. ચોમાસા પહેલાં 
અને ચોમાસા પછી - એમ બે “મોસમો'માં નાટકો રજ થતાં. ભજવણી લગભગ સાડાત્રણ 
કલાક ચાલતી. સ્રીઓ માટે ખાસ “જનાના શો' કરવામાં આવતા. 

આ દરમ્યાન અમઘવાદમાં નરસો પંતના વાડામાં રામભાઉએ 1846માં 
'ટ્રૌપદીવસ્રાહરણ” રજ કર્યું હતું. 1858થી મુંબઈમાં અવેતન જથો રચાવા માંડયાં અને 
થિયેટરની પ્રવૃત્તિને ખૂબ વેગ મળ્યો. એમાં પારસીઓએ પણ મોટું પ્રદાન કર્યું છે. 1861ના 
નવેમ્બરમાં “નઠારી ફિરંગી ઠેકાણે આવી' નામે શેક્સપિયરના “ટેમિગ ઓંફ ધ શ્રૂ” નું ગુજરાતી 
રૂપાંતર પેશ કરવામાં આવ્યું હતું. 1867માં “કાલિઘયસ એલ્ફિન્સ્ટન સોસાયટી'એ કાલિદાસના 
“અભિજ્ઞાનશાકુંતલમ્‌” નાટકનો અંગ્રેજી અનુવાદ રજ કર્યો હતો. આમ, અનેક મંડળીઓ 
રચાતી ગઈ અને વિખેરાતી ગઈ. 1858થી 1878 વચ્ચે ત્રીસેક નાની-મોટી નાટ્ય મંડળીઓ 
અસ્તિત્વમાં હતી એવું નોંધાયેલું છે. 

એમાં અપૂર્વ" ગણી શકાય એવી “ક્સરતશાળા સ્થાપક મંડળી' નામે નાટક કંપનીને 
1867માં કે. ખુશરૂ કાબરાજીએ સંભાળી એ આ ગાળાની મહત્ત્વની ઘટના છે. શરૂઆતમાં 
“કમે-જમશેદ”ના અને પછીથી “રાસ્ત ગોફ્તાર” સામયિકના તંત્રી બનેલા કાબરાજી 
પત્રકાર ઉપરાંત નાટ્યકાર, દિગ્દર્શક અને સંગીતકારપણ હતા;તેમની વિચારસરણી ઉદ્દામ હતી. 
તેમણે હાસ્યરાસિક નાટકો રજ કરી કંપનીને સધ્ધર પાયે મૂકી; પારસી નટોને માસિક પગારે 
રાખ્યા. નટોને તાલીમ આપવા ડાયરેક્ટર તર્રીકે ધનજી માસ્તરને રોકી લીધા. આ નવી કંપનીને 
“વિક્ટોરિયા નાટક મંડળી'નું નામાભિધાન કરવામાં આવ્યું. આ કંપનીએ ગુજરાતની સૌ પ્રથમ 
નાટ્યલેખન હરીફાઈપણ જા હેર કરી. એમાં વિજતા નાટકોને કંપનીએ તખ્તા પર પેશ કર્યા. 

કે. ખુશરુ કરબરાજીએ પારસી-ગુજરાતીમાં “બેજન મનીજહ” નાટક લખી, એનું 
દિગ્દર્શન કર્યું. આ પ્રયોગની નોધપાત્ર તાત એ છે, કે આ નાટકમાં પહેલી જ વાર સંગીતને 
મૂળ વાર્તા-પ્રસંગો સાથે સાંકળી લેવામાં આવ્યું હતું. એના પચાસેક પ્રયોગો થયા, અને આ 
સફળતા પછી એના નટો “પાત્રો” ના નામે જા ણીતા બન્યા. આ આખું નાટક ગીતો સહિત 
પ્રસિદ્ધ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

1870માં “રુસ્તમ સોહરાબ” નાટક માટે કવિ દલપતરામે ગીતો લખ્યાં. કોઈ પણ 
ગુજરાતી કાવિ-સાહિત્યકારનો થિયેટર સાથેનો એ પ્રથમ સંબંધ હતો. આ ગાળા દરમ્યાન દેશી 
રાજા ઓ ખાસ મુંબઈ જઈને નાટકો જોતા, અને પોતાના માટે ખાસ ખેલ પણ કરાવતા. 


14 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


આ સમય દરમ્યાનના મહત્ત્વના થિયેટર-વ્યક્તિત્વોમાં એદલજી ખોરી, દ્યદ્યભાઈ થૂથી 
અને ઘઘાભાઈ પટેલ નોંધપાત્ર છે. ઘઘયભાઈ પટેલે આખા ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી અનેક 
સ્થળોએ નાટકોના પ્રયોગો કર્યા. કેટલીક નટીઓને સૌ પ્રથમ વખત તખ્તા પર રજ કરી, અને 
ગીત-સંગીત સાથે સ્વરચિત “ઓપેરા અલાદીન” રજ કરવાનું માન મેળવ્યું. 

“ક/હાંબક્ષ અને ગુલરૂખસાર” નાટકમાં પહેલી વખત અનેક રોમાંચક દશ્યો-દ.ત. 
આંધી આવે અને કોઈ દેવ નાયિકાને વીજળીના ચમકારાની જમ ઉઠાવી જા ય, મંત્રની શીશી 
ફૂટતાંની સાથે ખલનાયકના ટુકડે-ટુકડા થઈ જા ય-વગેરે પેશ કરવામાં આવ્યાં હતાં. 

આ ગાળા દરમ્યાન “હિદી નાટક મંડળી”, “આર્ય ગુજર હરિશ્ચન્દ્ર નાટક મંડળી”, “આર્ય 
ગુજર નાટક મંડળી” વગેરે જથો ખૂબ પ્રવૃત્તિશીલ બન્યાં. 

કે. ખુશરૂ કાબરાજીએ પોતાની “નાટક ઉત્તેજક મંડળી” માં રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવેને 
સાંકળી લઈ, એમનું “હરિશ્ચન્દ્ર” નાટક રજ કરાવ્યું અને તે ખૂબ સફળ થયું. રણછોડભાઈના 
“નળ દમયંતી” નાટકના શો માટે ગુજરાતી મહેતાજીઓ કંપનીના પારસી ભાગીદાર પાસે ગયા, 
પણ તેમની વચ્ચે શોની ઉચ્ચક રકમ અંગે મતભેદ પડતાં, તેઓએ અલગ “મહેતાજી નાટક 
મંડળી” ની સ્થાપના કરી. એને રણછોડ'માઈ ઉદયરામે પ્રોત્સાહન આપ્યું, અને પોતાનું નોટક 
“લલિતાદુ:ખદર્શક” ભજવવા મંજરી આપી. 

કાબરાજીએ હવે કવિ નર્મદાશંકરનો સહકાર સાધ્યો. અને “રામજ નકીદર્શન” નામના 
કવિના નાટકમાં થોડા ફેરકાર કરી, “સીતાહરણ” ને નામે રજૂઆત કરી. 


પ્રક્રિયા 
1842માં શરૂ થયેલ ગુજરાતી રંગભૂમિના શરૂઆતનાં પંદરેક વર્ષોમાં એક જ નાટ્ય મંડળી 
અસ્તિત્વમાં હતી; પણ એની સફળતા પછીના બે-એક દાયકામાં અસંખ્ય નાટ્ય મંડળીઓ 
રચાઈ. કોઈમડળીમાંથી થોડાક ખેલાડીઓ અલગ થઈ નવી મંડળી સ્થાપે, એમ ઘટમાળ ચાલતી 
હતી. શરૂ શરૂમાં નાટ્યપ્રવૃત્તિનો ઘેર પારસીઓના હાથમાં હતો, પરંતુ મંડળીઓની સલાહકાર 
સમિતિઓમાં ભણેલા પ્રતિષ્ઠિત હિદુ-ગુજરાતીઓ હતા. એને પરિણામે ભાષા, કોમ કે સ્ત્રચના 
મતભેદ્યેને બદલે નાટ્યપ્રવૃત્તિ જ સમાન રસનો વિષય રહેતો. આ દરમ્યાન મુંબઈમાં પાંચ તો 
પાકાં થિયેટરો બંધાયાં હતાં. આ રીતે ત્રીસ નાટક મંડળીઓની સતતપ્રવૃત્તિ અને લોકચાહનાને 
પરિણામે 1876માં “ડામેટિક પર્ફોર્મન્સ એક્ટ” (નાટકોની ભજવણી પર સરકારી અંકુશ ધારો) 
અસ્તિત્વમાં આવ્યો. 

નાટયલેખનમાં જો જોઈએ, તો અંગ્રેજી નાટકોની રજઆત, અને મરાઠીમાં અંગ્રેજીના 
અનુવાદો રજ્‌ થતા જોઈ, ગુજરાતીમાં પણ એવાં નાટકો કરવા તરફ ઝોક વળ્યો;પણ એ નાટકો 
મોટે ભાગે ગદ્ય રચનાઓ જેવાં હતાં. એમાં પારસી લઢણોનું સ્વાભાવિક વર્ચસ્વ હતું. છતાં 
હિદુ-ગુજરાતી પ્રેક્ષકોમાં એ લોકપ્રિય બન્યાં. 


સ્તબક એક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 15 


આ અરસામાં “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી”, “નીતિદર્શક નાટક મંડળી”, “સુબોધ 
ગુજરાતી નાટક મંડળી” મૌલિક નાટકોની રજઆતમાં ખૂબ પ્રવૃત્ત હતી. “નાટક ઉત્તેજક 
મંડળી” માટે કે. ખુશરુ કાબરાજીએ રણછોડભાઈ અને કવ નર્મદ જેવા ગુજરાતી સાક્ષરોનાં 
નાટકોને તખ્તાલાયક બનાવ્યાં. અને પોતે પણ શામળ ભટ્ટની વાર્તા ઉપરથી “નંદબત્રીસી” 
અને ભવભૂતિના “ઉત્તરરામચરિત્‌” પરથી “લવકુશ” નાટક લખ્યું. એમની જ પ્રેરણાથી 
મરાઠી લેખક સોકર મિલોકેકરે ગુજરાતી નાટકો લખી, ગુજરાતી રંગભૂમિના મૌલિક 
આઘનાટયકારોની શ્રેણીમાં સ્થાન મેળવ્યું. 

સદીના મધ્યાહ્નથી, ખરી રીતે 1842થી 1878 સુધીનો આ ગાળો અનેક મંડળીઓની 
રચનાનો ગાળો હતો. અંગ્રેજીને નમૂને અને પારસીઓની શરૂઆત પછી, ગુજરાતીઓએ 
થિયેટરમાં પહેલ કરવા માંડી. શરૂઆતમાં અંગ્રેજીના અનુવાદ ભજવાતા, પરંતુ ધીમે ધીમે 
પૌરાણિક-એતિહાસિક કથાઓ ઉપરથી ખાસ નાટકો લખાવાતાં - ચીતરેલા પડદા, 
સીનસીનેરીના ઠઠારા, ઝાકઝમાળ પોશાક અને વાફ્છટાનું પ્રભુત્વ રહેતું. આ પ્રારંભિક નાટકોની 
મંડળીઓ કાચા-પાકા “પ્રોસેનિયમ' થિયેટરમાં નાટક કરતી. આ થિયેટરો પડદે વિભાજિત 
પ્રોસેનિયમ આર્ક પ્રકારનાં થિયેટરો હતાં અને એનો નમૃનો વિદેશી હતો. આમ, જ્ઞાતિની 
વાડીઓમાં ઊભા કરેલા માંડવે અને ત્યાંથી થિયેટરોના તખ્તાના ચોખંડે ચાર દીવાલે નાટક 
પુરાયું એ શરૂ શરૂની લગભગ સાડાત્રણ ઘયકાની મજલને જદી જદી નાટક મંડળીઓ દ્વારા, 
નાટકના નાદર છુન્નરને કમાણીના સાધન ઉપરાંત શોખ, ગમ્મત, સાહસ અને મનોરંજનના 
સાધન તર્રીકે નાણી જોવાના પ્રયત્ન તર્રીક આપણે ગણવી જોઈએ. 


મોલિક નાટકોનો સમાંતર પ્રવાહ 
એક બાજ ભાષાંતરો, તો બીજી બાજ દલપતરામ અને નર્મદ જવા કાવાઓ તથા રણછોડભાઈ 
ઉદયરામ અને કે. ખુશરુ કબરાજી વગેરે મંચન માટે જ લખતા લેખકોની મોલિક કૃતિઓના 
પ્રવાહને સમાંતરે બે બીન પ્રવાહો નોંધવા જોઈએ : એક - ઉપર્યુક્ત સાહિત્યકારોના તથા 
અન્ય લેખકોનાં મંચિત ન થયેલાં અને ક્યારક (કે મોડથી) મુદ્રિત થયેલાં મોલિક નાટકો; અને 
બે -પ્રશિષ્ સંસ્કૃત નાટકોના અનુવાદો. 

મુંબઈનાં થિયેટરોમાં ભજવાતાં નાટકોથી તત્કાલીન યુરોપીય નાટયવિધાનનો 
સાહિત્યકારોને પરિચય થવા માંડ્યો હતો. બીજી બાજ સંસ્કૃત પ્રણાલી પણ વિદ્દાનો જા ણતા 
જ હતા_ 1853માં “પારસી નાટક મંડળી' દ્વારા “રૂસ્તમ સોહરાબ” નાટક ભજવાયું એ પહેલાં 
ગુજરાતીનું પ્રથમ મૌલિક નાટક “લક્ષ્મી” કવ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ લખ્યું. ગ્રીક નાટયકાર 
એરિસ્તોફેનિસના “પ્લોટ્સ”ના અંગ્રેજી અનુવાદને આધારે એનું એ રૂપાંતર હતું. “ગ્રીક 
લોકની ચાલ છોડીને હિન્દુ લોકની ચાલે, ધનનો દેવ અહીં લક્ષ્મી નામે છે,”' એમ પ્રસ્‍તાવનામાં 
લેખકે કહ્યું છે. “લક્ષ્મી” નાં સાત દશ્યોને તેમણે “સ્વાંગ” ગણાવ્યા છે એ તો ઠીક, પણ ગ્રીક 


16 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


જીવનના સંદર્ભો પણ “લક્ષ્મી” નાટકમાં ઘણા સ્થળે યથાતથ છે. દલપતરામે ગુજરાતી 
થિયેટરની તત્કાલીન ભાષાને સ્થાને “લક્ષ્મી” માં બોલાતી ભાષા પ્રયોજી એ સૌથી વધુ 
મહત્ત્વની ઘટના બને ઇક. 

કવિ દલપતરામનું બીજ નાટક “સ્રી સંભાષણ” (1856) મૌલિક ફાતિ ગણાય. એમાં 
પ્રકરણો અને વર્ણનાત્મક કથનશૈલી હોવાથી નાટયરૂપ નબળું જણાય છે; બોલચાલની ભાષા 
હોવાથી “લક્ષ્મી” જેટલી બીજી ક્વિષ્ટ્તાય એમાં નથી. સાંપ્રત સમાજ સ્થિતિની લાર્ક્ષાણકતા 
“સ્રી સંભાષણ” માં યથાતથ ઝિલાઈ હતી. 

સંસ્કૃત નાટયપ્રણાલીથી સંસ્કારિત “ગુલાબ” (1862) ગુજરાતીનું પહેલું પ્રશ્શિત 
નાટક ગણાય છે. લખ્યું એને ગુજરાતીના પ્રથમ સ્નાતક નગીનઘયસ મારફાતયાએ. કાલિદાસના 
“અભિજ્ઞાનશાકુતલમ્‌” અને “વિક્ર્મોર્વશીયમ્‌” ના સીધા પ્રભાવ નીચે, અનેક દશ્ય ધરાવતા 
આ નાટકમાં સંસ્કૃત નાટયસૈલી મુજબ અંક અને દશ્યની યોજના થઈ છે. સંસ્કૃત છંદો, 
પ્રવેશકો, પાત્રોનાં પ્રવેશગમનો અને વર્તન અંગે રૅગસૂચનો કર્યા છે. શ્રી મારફાતિયાએ બે અંકો 
વચ્ચેના લાંબા સમયગાળાને પૂરવા “કોરસ” પણ મૂક્યું છે !“ગુલાબ” માં ભ્રષ્ટાચારનો વિરોધ 
અને સ્વપસંદગીના લગ્નની તરફેણ છે, પણ પ્રોઢ શિક્ષણ નાટકનો મુખ્ય બોધ છે. સુધારક 
વૃત્તિ મંચિત અને મુદ્રિત ગુજરાતી નાટકોમાં કેન્દ્ર સ્થાને હતી, એ ખૂબ નોંધપાત્ર ગણાવું 
જોઈએ. 

કવિ દલપતરામે ગુજરાતીનું પ્રથમ પ્રહસન નાટક “મિથ્યાભિમાન” 1871માં લખ્યું; 
એટલે કે વીસ વર્ષમાં એમની નાટયસૂઝનો ખૂબ વિકાસ થયો. હાસ્ય નિપજ વવા જીવરામ 
ભટ્ટના “મિથ્યાભિમાન”, આત્મપ્રશંસા, બડાશો, દંભ, [નરર્થક અને પોકળ દલીલો, 
મહેણાં-ટોણાં વગેરેનો એમાં ઉપયોગ થયો છે. રંગલાનું પાત્ર હોવા માત્રથી નહીં, પણ આ 
નાટક ભવાઈ સંસ્કારે જ રચાયું છે. એમાં પરંપરિત ગુજરાતી (લોક)નાટયપ્રણાલીના અંશોને 
બળૂકરી શીતે આમેજ કરાયા છે. એ દિવસોમાં જ ગુજરાતી થિયેટર અને નાટયલેખનની સાચી 
દિશા આ નાટકે દર્શાવી આપી હતી : 

કવિ દલપતરામના ફારસમાં મિથ્યાભિમાની જીવરામ ભટ્ટ પોતાને ઘેરથી સાસરે જા ય છે; 
ત્યાર પોત રતાંધળા હોવા છતાં તે સ્વીકારતા નહીં હોવાથી, જગલમાં તેમજ સસરાને ધેર 
અનેકવાર મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. છેવટે ત્યાં ચોર તર્રીક પકડાય છે; સિપાહીનો પુષ્કળ માર ખાઈ 
“મિથ્યાભિમાન” નું ફળ ભોગવે છે. વચ્ચે વાધજી અને કુતુબમિયાંનું ફારસ, તત્કાલીન થિયેટર 
પ્રણાલી મુજબ સમાંતર નાટક છે. જીવરામ ભટ્ટની ફજેતી અને અંતે સજા, અને એ રીતે 
“મિથ્યાભિમાન” ન રાખવાનો બોધ વગેરે અતિશયોક્તિથી ર૬૪ થતું હોવા છતાં, એ પ્રથમ 
ગુજરાતી ફારસ છે, એ ઘષ્ટિએ નોંધપાત્ર ગણાય. નાટકમાં પૂર્વરંગ, નાંદી, સૂત્રધાર, આઠ અંક, 
અંક શીર્ષક વગેરે સંસ્કૃત નાટયપ્રણાલીનો પ્રભાવ દર્શાવે છે. 

મોલિયરનાં નાટકનું રૂપાંતર કરીને નવલરામે 1867માં “ભટ્ટનું ભોપાળું” નામે 


સ્તબક એક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 17 


હાસ્યપ્રધાન નાટક લખ્યું. ભોળાભટ્ટની પત્ની શિવકોર પતિએ મારેલા મારનું વેર વાળવા તેને 
વૈદ્ય તર્રીકે ઠોકી બેસાડે છે. ઝુમખાશાહની પુત્રી ચંદાને પેસ્પ લઇને શ્રીમંત વૃદ્ધ નથ્યુશાહ સાથે 
પરણાવવા ચાહે છે, અને આનંદલાલ સાથેના વિવાહ ફોક કરાવે છે. ચંદા વિસેધમાં મૂંગી થઈ 
જા ય છે. આપણા ભોળાભટ્ટ યુક્તિ કરીને એને બોલતી કરે છે, અને આનંદલાલ સાથે એને 
પરણાવી આપે છે. પરિણામે નારાજ પત્ની શિવકોર પણ ઠેકાણે આવે છે. સુરતી ભાષા, ભારે 
રમૂજ-રંગત, વિશિષ્ટ પાત્ર હજ મનાં ટોળટપ્પાં, ભટ્ટ અને શિવકોરનું વાગ્યુજ્ક અતિશયોક્તિ 
વગેરેનો વૃદ્ધ વિવાહની સામે ઇચ્છાવરની તરફેણના બોધ માટે ઉપયોગ થયો છે. ટ્ૂચ ભાષાનું 
આ સબળ રૂપાંતર એટલું જ તખ્તાલાયક પણ છે. જો કે, તત્કાલીન કે આજ પર્યતની 
રંગભૂમિમાં એ ઉવેખાયું છે. 

ગુજરાતના તત્કાલીન ચોથા નાટયકાર નર્મદે “ક્લમન ખોળ માથું મૂકાને” પેઈિયું રળવા 
“કૃષ્ગાકુમારી” (1569), “રામજા નકી દર્શન” (1576), “દ્રોપદી દર્શન” (1878) અને 
“સાર શાકુંતલ” (1881) લખ્યાં. એમાં પણ સંસ્કૃત નાટર્યાવધાન ૪9. અંગ્રેજી નાટયશૈલીની 
ઓછી અસર છે, અને આર્યસુબોધ નાટક મંડળી માટે એ રચાયાં હોવા છતાં મુદ્રાગ કે મંચન 
કલાના નાટયતત્ત્વને નર્મદ આંબી શક્યા નહીં. એણે નાટકમાં ્ક્રવતા મૂકે; પણ એ ન તો 
નાટક બન્યું, ન કવિતા બની. નર્મદનો વ્યવસાયી રંગભૂમિ સાથેનો સંબંધ જો ટકી શક્યો હોત, 
તો નાટયસાહિત્ય અને તત્કાલીન :ંગભૂંમિનાં નવાં શકય દિશાસુચનોમાં નર્મદનું પ્રદાન 
ફળદાયી નીવડયું હોત ! 

“મહેતાજી નાટક કંપની” માટે રણછોડભાઈ ઉદ્યરામે લખેલા “લલિતાદુ-ખદર્શક” 
(1855)માં ક્જોડાના કરુણ અંજા મનો ચિતાર છે. દુરાચારી નંદનને પરાણે પરણાવાયેલી 
લલિતા સાસરૅથી માંડી જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્રાસ પામે છે; અને ગ્રામવાસાઆને આપવીતી 
ક્ણેતાં મૃત્યુ પામે છે. નંદન અને એના સાગરીત પૂરણમવને હાથે મરે છે; પૂરણમલને શિકારી 
અને શિકારીને વાધ મારી નાખે છે ! આ નાટકમાં અનેક રાગો અને સંસ્કૃત વૃત્તો પ્રયોજવામાં 
આવ્યાં છે. રોજજિદી ભાષાના સંવાદો, વૃત્તાંતકથન, પાત્રવર્ણન અન સ્થળવર્ણન વેગેરે પણ 
પદ્યમાં રચવામાં આવ્યાં છે. નાટકમાં ઠેર ઠેર કજોડાંની વિરુદ્ધ વાતમાં આંતશયો[ક્ત અને 
સુધારક વૃત્તિ દેખાય છે. કહ છે, કે આ નાટક તખ્તા પર એવું તા સફળ થયું હતું ક વીસ જેટલાં 
બીજો નાટકો ક્જોડાંના તિષય સાથે “-દુ-ખદર્શક” શીર્ષક હેઠળ 1858થી 1880 વચ્ચે 
લખાયેલાં |! 

આ જ ગાળા દરમ્યાન અન્ય ડઝનબંધ મોલિક અંતિહાસિક નાટકો અને કેટલાંય સંસ્કૃત 
નાટકોના અનુવાદ વિઠ્ઠાનોની કલમેથી ઊતરેલાં : “ભાષા હનુમાન નાટક” - ચૌદ અંક - 
જગલકિશોર (1883): “દેવળદેવી” -બે અંકી -ભીમરાવ ભોળાનાથ (1890);“ માધવરાવ 
પેશવા” - ગણપત ઓઝા (1871); “સદેવંત સાવળિગા” - ચુનીલાલ અમથાલાલ શાહ 
(1883); “સંગીત કાદમ્બરી” - ભા. ગો. શાહ (1897) વગેરે. 


18 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


વ્યવસાયી નાટક મંડળીઓ સાથે સંબંધ ન હોય, છતાં એને ખ્યાલમાં રાખીને થયેલી આ 
બધી નાટયકસરતો અનેક રીતે વાતાવરણ ટકાવી રાખતી હતી. એમાં ઢાંચાઢાળ અને કૃતક 
વસ્તુમાંડણી, અધૂરી નાટયસૂઝ વગેરે દેખા દે છે. આ જ ગાળાની બીજી મહત્ત્વની સિદ્ધિ તે 
સંસ્કૃત નાટયપ્રણાલીનો અભ્યાસ અને અનુવાદો. કાલિદાસ, ભવભૂતિ, બાણ, હર્ષદેવ વગેરેના 
મુખ્યત્વે અને શૃદ્રક, ભાસનાં ક્વચિત્‌ નાટયરૂપાંતરો નોંધવાં જોઈએ : “શાકુતલ” (1856) 
- ઝવેરીલાલ યાશિક, “માલતીમાધવ” (1880) - મણિલાલ દ્વિવેદી; “ઉત્તરરામચરિત્‌” 
(1883) દ્વિવેદી; “મૃચ્છકટિક” (1883) કંથારિયા વગેરે. આ બધા અનુવાદોમાંથી દ્વિવેદી કે 
કંથારિયાના અનુવાદો સહ્ય છે, પરંતુ અન્ય ભાષાંતરોમાં ગુણવત્તા નથી. આ નાટકો પણ તખ્તા 
પર ભજવાયાં નહીં, એ પણ રસકેળવણીમાં ઓછપ રહ્યાનું કારણ બન્યું છે. 
અને અંતે 
ગુજરાતી રંગભૂમિનો આ પ્રથમ સ્તબક. એ દરમ્યાનની નાટય પ્રવૃત્તિ મુંબઇ-કેન્ટ્રી, 
મંચનઝેન્દ્રી અને પ્રેક્ષકો કરતાં વિશેષ તો નટોની મંડળીઓ રચવાના પ્રયત્ન-કેન્દ્રી જણાય છે. 
વિદેશી લેખકો 1750થી અંગ્રેજી નાટકો રજ કરતા. એના લગભગ નવ દાયકા પછી કોઈ 
ગુજરાતીએ બાંધેલા થિયેટરમાં પ્રથમ ગુજરાતી નાટક ભજવાયું હતું; અને તે પણ વિદેશી 
રંગભૂમિને નમૂને નાટકના આયાતી માળખામાં પેશ થયું હતું. આખા સ્તબક દરમ્યાન, 
મંડળીઓએ મળ્યાં એ નાટકો ભજવ્યાં; જરૂર પડી ત્યારે એમણે લખ્યાં, કે લખાવડાવ્યાં; 
શેક્સાપયરમાંથી રૂપાંતર અને ઉઠાંતરી પણ કરી. પારસીઓએ વિશાળ ગુજરાતી પ્રજા માટે 
ગુજરાતીમાં પ્રથમ મંચનો કર્યા; સાથોસાથ સંસ્કૃત નાટકોના અનુવાદ પણ તેયાર થયા. 

કે. ખુશરુ કાબરાજીએ દલપતરામને કવ તર્રીકે સ્વીકારી એમની પાસે ગીતો લખાવડાવ્યાં, 
પણ એ પછીનાં એમનાં બંને નાટકો “લક્ષ્મી” કે “મિથ્યાભિમાન” એમણે કે કોઈ મંડળીએ 
ભજવ્યાં નહીં; કવ નર્મદનાં નાટકોનેય મંડળીઓએ બહુ સારો આવકાર ન આપ્યો અને 
રણછોડભાઈ ઉદયરામનાં “હરિશ્ચન્દ્ર”' , “લલિતાદુઃખદર્શક'”' વગેરે ઘણાં નાટકો તેઓએ માફક 
આવ્યાં એટલે, અને માફક આવે તે રીતે, તખ્તા પર મૂક્યાં. નાટકના વ્યવસાય વિશેની આં 
મંડળીઓની સમજ પહેલેથી જ એવી કેળવાઈ કે નવું કશું ન કરતાં ચીલાચાલુ સલામત માર્ગે 
જ તેઓ આગળ વધ્યા. ખરી રીતે તો વેપારમાં સાહસવુત્તિ જ માર્ગદર્શક હોવી જોઈએ. એટલે 
તો તત્કાલીન મંડળીઓ જે નાટયવિધાને મંચન કરતી એ માળખે, વિદ્દાન ગણાયેલા 
રણછોડભાઈનાં નાટકો રજ્‌ થયાં, પરંતુ ગુજરાતી ભાષાની તળર્ભૂંમિનું નાટક 
“મિથ્યાભિમાન” આટલું બધું અભનયક્ષમ હોવાં છતાં, અને 1871માં પ્રસિદ્ધ થવા છતાં 
છેક 1955 સુધી ગુજરાતમાં ન ભજવાયું. આ પાત્રપ્રધાન નાટક ભવાઈના વિશિષ્ટ અંશોને 
લઈને લખાયેલું ઉત્તમ પ્રહસન અને વ્યંગનાટય છે. વળી, એનું મંચન થયું એ પણ એ જ 
“જની?” રંગભૂમિના પ્રતિભાશાળી દિગ્દર્શક જયશંકર “સુંદરી' અને પ્રાણસુખ નાયક જેવા 


સ્તબક અક : વિવિધ મંડળીઓની રચના 19 


નટને હાથે, અને એ પામ ત્યારે કે જ્યારે તેઓન અમઘ્વાદમાં પ્રયોગશીલ રંગભૂમિનું પોષક 
વાતાવરણ મળ્યું. 

“મિથ્યાભિમાન” પ્રત્યે આપણા વિદ્દાનો અને વિવેચકોએ પણ બહુ આકરી દિ રાખી 
છે. એના અંત વિશેની અવાસ્તવિકતા તરફ, અને ક્યાંક દેખાતાં ગ્રામ્ય ઈંગિતો તરક તેઓએ 
આંગળી ચીંધ્યા કરી, પરંતુ એના સમકાલીન અનેક નાટકોની એ મર્યાદાઓ સાંખી લીધી ! 
“મિથ્ાાભિમાન” થી એક ઘયકે વહેલા મુદ્રિત થયેલા, પરંતુ રૂપગત પાત્રગત મર્યાઘાઓને લઇને 
હજી સુધી મંચિત ન થયેલા, નગીનદાસ મારરફાતયાના “ગુલાબ” નાટકને, એ પ્રથમ મુદ્રિત 
થયું હોવાથી જ, ગુજરાતનું પમ મોલિક નાટક ગણાવે એવું વિઠ્ાનોનું વલણ, વ્યવસાયી 
મંડળીઓના મંચિત નાટકો પ્રત્યે સૂગ ધરવતા વલણથી કઈ તાર્ત્તવિક રીતે જદું કહો શકાય? 
એ ઉપરાંત પણ, આપણા લોકનાટય ભવાઈ પ્રત્યેની લગભગ પોણી સધી (1871-1955) 
ચાલેલી નાટકકંપનીઓની અને સાણિત્યકારોની એકસરખી સૂગનું એ પરિણામ મને તો લ!ગે 
છે. પણ એ બધાની આરપાર જોઈ તટસ્થ ભાવ મુલ્યાંકન કરીએ, તો આપણા પોતીકા 
નાટયપ્રકાર - ભવાઇના પાત્ર-કેન્દ્રાં અશોને, આજથી સવાસો વર્ષ પહેલાં સમજનાર કવ 
દલપતરામની સૂઝ ઊડીને આંખે વળગશે. અમની રકાવતામાં પણ નાંટયાત્મકતા અને 
દશ્યાત્મકતા હતી, જ એમના સમકાલીન કઈ પણ (નાટવમંડળીઓએ સ્વીકારેલ કે 
અવગણેલ) નાટયકારોમાં નહોતી. “મિથ્યાભિમાન”ની એ દિવસોમાં જો કોઈ મંડળીએ 
રજઆત કરી હોત, તો તત્કાલીન કોઈ પણ નટ-દિગ્દર્શકને જીવરામ ભટ્ટનું મંચનયોગ્ય પાત્ર 
મળ્યું હોત; ભવાઈ કે સંસ્કૃત પ્રણાલીના આગવાં નાટયસ્વરૂપને લીધે પ્રેક્ષકોમાં નવી સમજ 
કેળવાઈહોત, દલપતરામ અને એ પછી અનેકોને એ દશામાં જવા પ્રોત્સાહન મળ્યું હોત અને 
ગુજરાતી ના2યર્નથિયેટરને અને ભવાઈમંચનને પણ નવી દિશા મળી હોત ! 

આ બધા શક્યાર્થો શોધવાને બદલે આપેણે એના લેખનના સવાસો વર્ષે એક એ ભૂલ 
તો સુધારી લઈએ કે, કવ દલપતરામના “મિઘ્યાભિમાન”ને ગુજરાતનાં પ્રથમ “સિદ્ધ મૌલિક 
નાટક' તર્રીક સ્વીકારીએ કે જેથી આપણા પરેપરિત નાટય -ભવાઇઈના ઉચિત સ્વીકરના છેલા 
ત્રણ-ચાર ઘયકાના પ્રયત્નોનું એ આરંભબિદુ તો બને ! 

થિયેટરક્લામાં પણ ચમત્કાર અને શ્વાસરોક દેશ્યો રજ કરવાનું વલણ રહ્યું અને 
ન્‌ાટયવિચાર કોઈ એ ધ્યાનમાં ન લીધો. 

તત્કાલાન રાજકીય, સામાજિક પરિસ્થતિનું પ્રતિંબમ્બ આ સ્તબ્કમાં ઝિલાયું નથી. 
નાટકને અંતે આવતાં ફારસોમાં સમાજ-સુધારા માટે આગ્રહી કટાક્ષો થયા - “ધનજી ગરક” 
જવા સુધર્યા ય ખરા ! 

નાટકને અંતે ભજવાતાં ફારસો લેખન-મંચનની દષ્ટિએ પ્રથમ એકાંકીઓ ગણાવાં 
જોઈએ. એ જ રીતે પેટા-નાટક તરરીકે આવતાં ફારસ (“મિથ્યાભમાન”નાં મિયાંના દશ્યો 
વગેરે) “સમાંતર કોમિક” નાં પ્રથમ ઉદાહરણો છે, અને એ મુદ્રિત નાટકમાંથી જની રંગભૂમિના 


20 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


છુ શ 


મંચિત નાટકમાં ગયાં હોવાં જોઈએ, એવું પણ જણાય છે. 

આ ટૂંકો સિનેરિયો દર્શાવે છે કે જ નમૂને આપણે ત્યાં નાટક અને રંગમંચ આવ્યાં, એ 
નમૂનો જ ખોખલો હતો. એ વખતે યુરોપમાં, ખાસ કરીને બ્રિટનમાં, પ્રોસેનિયમ આર્કથી નટ 
અને પ્રેક્ષકોનો સંબંધ કપાઈ ગયો હતો; પિક્ચર ટ્રેમમાં નાટયતત્ત્વ જકડાઈ ગયું હતું. એનું ય 
અધૂરું મળ્યું આપણને, જે ઓશિગણ થઈને સૌએ માથે ચડાવ્યું. એમના અનુકરણે લટકાવેલા 
પરદા વધારે સુશોભિત થયા, પણ છેક સુધી હટયા નહીં ! 


સ્તબક સંધિએ 


“વિવિધ મંડળીઓના પ્રારંભના” આ સ્તબક (1842થી 1878)માં એટલું તો સ્પષ્ટ થવા 
માંડયું હતું કે મંડળીઓ રચી શકાય તેમ છે; એને માટે પ્રેક્ષકો છે એથી આ ધિક રીતે ટકી શકાવ 
તેમ છે; નટો-લેખકોય મળી રહે તેમ છે; ટૂંકમાં માલિકો જાતે જો નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં થોડું 
વ્યવસાયની ર્ઘષ્ટિએ કામ કરી શકે તેમ હોય તો રોટલો રળી શકાય. 1878ના વર્ષમાં આ સ્તબકની 
પરાકાષ્ઠા જવાં બે નાટકો - શ્રી રણછોડભાઈ ઉદયરમનું “લલિતાદુ:ખદર્શક” અને કવિ 
નર્મદનું “સીતાહરણ” રજ થયાં. મુંબઈમાં ગુજરાતી નાટક મંડળીનાં મંગલાચરણની સાથે, 
સૌરાષ્ટ્રમાં “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” ની શરૂઆત કરી વાઘજી અને મૂળજી આશારામ ઓઝા 
-એ બે ભાઈઓએ. 
આ ઘટનાથી ગુજરાતી થિયેટરમાં નવું તત્ત્વ ઉમેરાઈ રહ્યું હતું- 


પ્રકરણ 3 


'જની' રંગભૂમિ 
સ્તબક બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 
(1878-1898) 


સુધારક વૃત્તિનો જવાળ 
“નાટક રદાનયાનું દર્પણ રૂડું, ગુણદોષ જોવાનું, 
ખાંતેથી જોઈ જોઈ, બોધ લઈ, દિલડાનું દુ:ખ ધોવાનું. 

આ લખ્યું અમઘવાદમાં ડાહ્યાભાઇ ધોળશાજી (1876-1902)એ પોતાનો 'નાટ્યાદર્શ' 
સમજાવવા; તો બીજી બાજ મોરબીમાં વાધજી આશારામ ઓઝા (1850-1890)એ પણ 
રંગભૂમિમાં “હેતુપ્રધાન નાટકો જ કરવાં” એવું નકકી કરી, “શ્રી મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક 
મંડળી” ની સ્થાપના (1878) કરી. એનો નિર્ણય તેમણે આ રીતે લીધો : 

આ અરસામાં ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં રમભાઉ અને કિર્લોસ્કર જેવી ઘક્ષેણી નાટ્ય 
મંડળીઓ પોતાની શકિત-માંતે મુજબ મનોરૅજન પીરસતી. એમાંય એક ગખત એક નાટક 
મંડળીએ સન્નવેશ કે વેશભૂષાનાં ઠેકાણાં વગરનું “ધર્મભાવના કે સંસ્કારિતા'ને અવગણતું, 
અશ્લીલતા દર્શાવતું જે નાટક કર્યું એ જોઈ, મોરબીના રજરુમારના શિક્ષક વાધજી આશારામ 
ઓઝાને નાટ્યક્લાના આવા દુરુપયોગથી નારાજી થઈ અને પ્રજા માં “આર્ય સંસ્કારો' રેડવાની 
રગભૂમિની શકિત પિછાણી. એમની વેદનાથી મોરખી નરેરે નાટક મંડળીની સ્થાપનામાં 
રાજ્યાશ્રયની એમને બાંહેધરાં આપી. 

ત્રીજી બાજ પાંચમી જન, 1878ના દિવસે મુંબઈમાં મહેતાજીઓએ રણછોડભાઈ 
ઉદયરામના “લલિતાદુઃખર્દર્શક” નાટક સાથે “ગુજરાતી નાટક મંડળી” ની સ્થાપના કરી, એમાં 
પણ રંગભૂમિને “રૂડા દર્પણમાં ખાંતથી ગુણદોષ જોઇ, બોધ લેવાનાં સાધન તર્રીકે પ્રયોજવાના' 
ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીના આર્દ્શનું સમાંતર દેખાય છે. 

ગુજરાતની રંગભૂમિના આ મહત્ત્વના વળાંકનું સૂચન એ રીતે પણ આપણને મળે છે, 
કે 1842થી 1875-78 સુધી મોટે ભાગે પારસી કે ગુજરાતી નાટ્યજથોનાં નામોમાં 
“વિક્ટોરિયા”, “આલૂડ”, “પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ”, “બેરોનેટ”, “નેપોલિયન” વગેરે અંગ્રેજી 
વ્યાક્તિવિશેષો; થિયેટ્રિકલ, ડ્રામેટિક, નાટક કે બર્લેસ્ક વિશેષણો સાથે; જથરચનાની સંજ્ઞા તર્રીકે 


22 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


દૂ. 


“ક્લબ”, “મંડળી”, “કોર” કે “કપની” જોવા મળે છે (ઘ-ત., “વિક્ટોરિયા નાટક મંડળી', 
“નેપોલિયન થિયેટ્રિકલ ક્લબ', “બૉમ્બે ડ્રામેટિક કોર', “પારસી બર્લેસ્ક કપની'). એમાં છેક 
1876માં રચાયેલી કંપનીનું નામ છે 'આર્ય નાટ્યોત્કર્ષ મંડળી'; એમાં નાટકના ઉત્કર્યનો (નાટક 
વારા ઉત્કર્ષનો) ઉદ્દેશ જ હેર થાય છે. પરંતુ 1878માં અને એ પછીનાં નાટ્યજથોને જ નામો 
અપાય છે, એમાં “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી”, “વાંકાનેર આર્ય હિતવર્ધક નાટક મંડળી”, 
“વિદ્યાવર્ધક નાટક મંડળી”, “સત્ય સુબોધ નાટક મંડળી” અને “દેશી નાટક સમાજ'', 
વગેરેથી નાટક અને રંગભૂમિનાં ઉદૃશ, પ્રયોજન અને દિશા સ્પષ્ટ થાય છે. અલબત્ત, આ પહેલાં 
મુંબઈમાં ભજવાતાં નાટકોમાં સુધારક વૃત્તિનો તદન અભાવ તો નહોતો જ; પરંતુ ગુજરાતી 
રંગભૂમિના એ પહેલા સ્તબકમાં જથરચનાનો અભિગમ હોવાથી, પ્રેક્ષકોમાં ટકી રહેવા માટે 
મંડળીઓ દ્વારા મનોરૈંજનને વિશેષ પ્રાધાન્ય મળતું. 1878થી 1890ના ગાળામાં ગુજરાતમાં 
આટલી નાટક મંડળીઓ ઉલ્લેખપાત્ર છે “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” “મોરબી આર્ય સુબોધ 
નાટક મંડળી”; “વાંકાનેર આર્ય હિતવર્ધક નાટક કંપની”; “દ્વારકા નૌતમ નાટક મંડળી”; 
“હળવદ સત્ય સુબોધ નાટક મંડળી”; “દેશી નાટક સમાજ” ; “વાંકાનેર વિદ્યાવધર્ક નાટક 
મંડળી” વગેરે. 

પ્રસ્‍તુત સ્તબકની બીજી મહત્ત્વની વાત તો એ, કે રંગભૂમિના પ્રયોજન વિશેના આવા 
ક્રાંતિકારી પરિવર્તનની સાથોસાથ એનો તખ્તો પણ મુંબઈમાંથી ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પલટાય 
છે, એટલે સ્થળપરિવર્તનને પણ પ્રયોજન-પરિવર્તન સાથે સાંકળવાનું કોઈને મન થાય; જોકે, 
આ બીજા સ્તબકમાં મુંબઈમાં પ્રવૃત્તિશીલ રહેનારી નાટક મંડળીઓમાં નોધપાત્ર બની રહેલી 
“ગુજરાતી નાટક મંડળી' અને રણછોડભાઈ ઉદયરામનાં નાટકો પણ નાટ્યકર્મ અને સમાજ 
પ્રતયે એવી જ સુધારક વૃત્તિ ઘાખવતાં હતાં. 

સાડા ત્રણ દાયકાની મજલ કાપી ચૂકેલી ગુજરાતી રંગભૂમિના પારસી અને ગુજરાતી 
“માલેકો”ની નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં ક્યાંક ક્યાંક સલાહકાર મંડળો હતાં કે એમાં કાબરાજી અને 
રણછોડભાઈ જવી વિભૂતિઓય હતી_ તો પણ, નાટ્યપ્રવૃત્તિના કેન્દ્ર સમા લેખક કે નટને 
તાલીમ આપનારાઓને બદલે માલિકોની ભૂમિકા જે રીતે કંડારાઈ આવતી હતી, એની અસર 
બીજા સ્તબક્ની નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં એ રીતે દેખાય છે, કે માલિક ખુદ નાટક લખતો, અને કોઈ 
કોઈ તો અભનય પણ કરતો. એ લેખક હોવાથી માલિક નહોતો, પણ માલિક છોવાથી નાટક 
લખતો! 

આપણે આ સ્તબકને માલિક-લેખકનો સ્તબક ગણીએ છીએ. ઉપરની વાતને 
સમજા વતાં આ રહ્યાં ઉઘહરણો : “મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી' ના માલિક વાધજીભાઈ 
ઓઝા જાતે નાટક લખતા;એમના ભાઈ અને મંડળીના વ્યવસ્થાપક મૂળજી આશારામ ઓઝા 
કોઈ કવિ લેખકને, એ જેવો કે લોકપ્રિય થઈ સંસ્થા માટે અનિવાર્ય બની જા ય એ પહેલાં, એને 
સ્થાને બીજા લેખકનું નાટક મૂકતા; નાટકનું નહીં પણ મોટા ભાગે એની ઓપેરા બૂક 


સ્તબક - બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 23 


(ગીતસંગ્રહ)નું પ્રકાશન થતું, અને એના પર લેખકને બદલે સંસ્થાનું અને એના માલિકનું નામ 
હોય - “રચી પ્રસિદ્ધ કરનાર” તર્રીક !આ કોઈ એકલદોક્લ કંપની કે માલિકની વાત નથી. 
ગુજરાતની “જની” રંગભૂમિમાં આ વલણે જે ઊંડાં મૂળ નાખ્યાં એને પરિણામે લેખક મોટે 
ભાગે કંપનીનો પગારદાર નોકર હતો અને માલિકો પોતાની મુનસફી પ્રમાણે નાટકો 
“લખાવડાવતા', નાટક કે લેખક દૂઝણી ગાયની જેમ લોકપ્રિય હોય ત્યાં સુધી રખાતાં અને પછી 
દૂર કરાતા. લેખક ઇચ્છે તો પણ પોતાનું નાટક બીજી કંપનીને આપી ન શકતો. મૂળજી આશારામ 
ઓઝાએ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી ને, “નોકરી કરવી હોય તો હું કહું તેમ લખવું પડશે” એમ કહ્યું હતું. 
“દેશી નાટક સમાજ” માંથી છૂટા થયેલા કવિ છોટાલાલ શર્માને, એમનાં જ લખેલાં નાટકો માટે 
કંપનીના વ્યવસ્થાપકે એવું સંભળાવી ધ્ીધું હતું કે “તમે અમારા માટે નાટકો લખ્યાં હતાં, તમારે 
હવે જોઈતાં હોય, તો પાંચ-પાંચ હન ર રૂપિયામાં વેચાતાં આપું ?' એ જ રીતે પ્રભુલાલભાઈને 
નકુભાઈ શેઠે કોઈ પણ કારણ-વગર છૂટા કરલા અને પછી “આર્ય નેતિક કંપની' માટે એ નાટક 
ન લખે એટલા જ માટે ફરી નોકરીએ રાખી મહિનાઓ સુધી બેસાડી રાખેલા ! એ દરમ્યાન 
અન્ય લેખકોનાં નાટકો તેમણે ભજવ્યાં કર્યા, એ જ પ્રભુલાલભાઈએ “વડીલોના વાંકે” 
નામના શતપ્રયોગી નાટકથી કંપનીને દેવામુક્ત કરી પછી “લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ'ના માલિક 
ચંદુલાલ શાહે લેખકની પચાસમી વર્ષગાંઠે, 1942માં, એમના પ્રદાનની કદરરૂપે એમના જ 
નાટક “શંકરાચાર્ય'' ના હક પાછા અર્પણ કર્યા; કરણ કે આ નાટક તખ્તે નિષ્ફળ ગયું હતું, અને 
કંપનીને એની જરૂર નહોતી ! 

રંગભૂમિ પરના નાટકના પ્રથમ સજક એવા લેખકની આવી બાપડી સ્થિતિ સામે ફૂલચંદ 
માસ્તર, મૂળશંકર મૂલાણી, “ત મન અને ડૉ. નસહ વિભાકરે માથું ઊંચક્યું, પરંતુ એની વાત 
આપણે યથાસ્થાને કરીશું. વળી, પોતાની લોકપ્રિયતા ઉપરાંત સ્વતંત્ર મિજ્ઝ જથી મણલાલ 
'પાગલ' જેવા લેખક એ જ માલિકોને કેવી રીતે પગને પંજ ઊભા રાખી પોતે ઇચ9 એ જ 
નાટક લખી એના દરેક 'સીન' ઘૌઠ એ વખતના રૂપિયા દોઢસો લેતા એની વાત પણ આપણે 
યથા સમયે કરીશું. બાકી તો “કાવિ' “મુનશી'નું બિરુદ પામેલ સજકો કંપનીના માલિકો અને 
સત્તાધીશ શેઠિયાઓ સામે નીચી મૂંડીએ એમના આદેશો પ્રમાણે દશ્યો ઢ્સડતા અને 
કૉપીરાઇટનો છેડચોક ભંગ સાંખી લેતા. દોઢ સો વર્ષની રંગભૂમિની તવારીખમાં લેખક આ રીતે 
દુભાયો અને એણે કોઈ જ નવો પ્રયોગ, નવતર રચના કે નવલો નાટ્યવિચાર ન આપ્યો, એનાં 
મૂળિયાં આ રીતે 1878થી શરૂ થતા આ બીન સ્તબકમાં નંખાયાં હતાં. 


રણછોડભાઈ ઉદયરામ (1837-1923) 

પારસીઓ સાથેના મતભેદ પછી મતેતાજીઓએ રણછોડભાઈને સથવારે “ગુજરાતી નાટક 
મંડળી' (કયારેક એ “મહેતાજી નાટક મંડળી' તર્રીક પણ ઓળખાતી)ની સ્થાપના 1878માં 
“લલિતાદુ:ખદર્શક” નાટક ભજવીને કરી. એ ગુજરાતી થિયેટર અને સાક્ષર નાટ્યકારના 


24 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


સમન્વયનો તેજસ્વી સ્તબક બની શકે તેમ હતો. જો કે, એમનાં અનેક નાટકો એ રીતે ભજવાયાં 
હોવા છતાં એ નાટક મંડળી કે ગુજરાતી થિયેટરને એમના પછી પણ હંમેશાં સારા લેખકો મળતા 
રહે, એવું વાતાવરણ તેઓ સર્જી ન શક્યા, એની પણ નોંધ લેવી જોઈએ. 

રણછોડભાઈનાં પ્રથમ બે નાટકો “કજોડાં' જેવા લગ્નવિષયક હતાં, તો પછીનાં નાટકોમાં 
વિષયની દષ્ટિએ પૌરાણિક નાટકોમાં “નળદમયંતી” (1893) મહત્ત્વનું છે. એના ત્રણસોથી 
વધુ પ્રયોગો થયા હતા. રચના-વિધાન, પાત્રચિત્રણ, અતિરંજકતા, નાટકીયતા અને પ્રેક્ષકોની 
ચમત્કારભુખ સંતોષવા એ લખાયેલું લાગે છે. એ પછી “હરિવંશ” અને “બાણાસુર મર્દન” 
(1898) પણ એ જ કોટિનાં છે. જ્યારે “વઠેલી ભવાઈ થી પ્રેક્ષકોની નિમ્ન રસવૃત્તિને નાટકોના 
લેખન દ્વારા કેળવવા માટે રંગભૂમિ પર જ અસર કરવા રણછોડભાઈને હૈયે દાઝ હતી; એથી 
કપનીન! માલિકો, કે પ્રે્કોની અજગતી માગણીઓથી રણછોડભાઈને નારાજી થાય, તો તેઓ 
નાટક લખીને જ એ વ્યક્ત કરે ને? પરિણામે 1920માં આવ્યું એમનું પ્રસિદ્ધ નાટક 
“[નઘય-શુંગારીનષેધક” રૂપક. એમાં નાટક અને સિનેમામાં પ્રગટ થતાં (નદ શૃંગારનાં દરયો 
જોવાથી પ્રેક્ષકો પર શી અસર થાય છે, એનું નનરૂપણ છે. આ દીર્ધસૂત્રી અષ્ૉકી રચનાવિધાનમાં 
“ભારતીય નાટ્યપ્રયોગશાળા” ની કલ્પના આપવામાં આવી છે. એ પછી 1923માં એમણે 
લખ્યું, “વંઠેલ વિરતીનાં ફૂડાં કૃત્યો.” એમાં અમદ્યવાદઅને મુંબઈના સમકાલીન પ્રવાહો, પ્રેક્ષક 
માનસ, બીભત્સતા, થિયેટર બાંધવા સંસ્થાના માલિકોની ઘેલછા વગેરે આલેખવામાં આવ્યાં 
છે. જોકે 1890 માં એમણે “નાર્યપ્રકાશ” પુસ્તકમાં સંસ્કૃત નાટ્યશાસ્રના પોતાના 
અભ્યાસનો પરિચય આપ્યો હતો. છતાં નાટ્યસિદ્ધાંત, નાર્યલેખન, નાટ્યકંપનીઓનાં 
સલાહકાર મંડળોમાં પ્રદાન, કે પોતાની સાક્ષરતા વગેરેથી રંગભૂમિ પ્રવૃત્તિ પર તેઓ કોઈ 
યુગવર્તી પ્રભાવ કરી ન શક્યા, એ એક વાત; અને બીજી વાત એ, કે ભવાઈને ઉવેખી જ 
રંગભૂમિમાં તેઓ પ્રવૃત્ત બન્યા, એનાથી પણ જીવનને અંતે, તેઓએ વિમુખ બનવું પડયું. 
એની જોકે યુગવર્તી અસર પડી ગણાય છે !એમણે પણ પ્રખ્યાત કથા-સામગ્રીનો જ મનસ્વી 
ઉપયોગ કર્યો હતો;તેમ એ જ ગાળા દરમ્યાન યુરોપમાં એક બાજ ડબ્લ્યુ. બી. યેટ્સ, તો બીજી 
બાજ ઇબ્સન, ચેહફ કે તલ્સતોય જેવા નાટ્યકરોની કોઈ અસર ઝીલી નહી; કે નતો 
શેક્સપયર-મોલિયર અથવા સંસ્કુત નાટ્યકરોને પોતાના લેખનમાં પ્રભાવક બનાવી શક્યા 
જ હતું તે અવગણ્યું, પણ જે કર્યું તેને પણ નકારવું પડયું. 


ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી (1867-1902) 


જન્મ અમદ્યવાદમાં, પિતા ધોળશાજીનો વ્યવસાય ઝવેરાતનો. મેંટ્રિક પાસ કરી ત્યાંની ગુજરાત 

કૉલેજમાં ભણ્યા. સંસ્કૃત સાહિત્યનો અને કાવ્યશાસ્રનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. શ્રીમંત 

પિતાના આ નબીરાએ ખ્રિસ્તી મિશન હાઈસ્કૂલમાં સંસ્કૃતના શિક્ષકની નોકરી સ્વીકારી. 
1888માં અમદાવાદમાં નાગોરીશાળાની પડાળીમાં “સંગીત લીલાવતી” નાટકમાં 


સ્તબક - બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 25 


ડાહ્યાભાઈએ અવારનવાર 'વન્‍્સમોર' માગતાં, ક્લાકાર તેમને કહ્યું કે, “કંપની ચલાવી જઓ 
તો ખબર પડે, કે વન્સમોર કેમ થાય છે ?” પછીના વર્ષે એ કંપની ભાંગતાં ડાહ્યાભાઈ એમાં 
ભાગીદાર બન્યા, અને કંપનીને (દેશી નાટક સમાજ' નામ આપ્યું. આ 'દેશી' શબ્દમાં 
ગુજરાતીપણાનો અર્થ હતો. 

1889માં તેમણે “શાકુન્તલ'” નાટકના પહેલા ચાર અંકોનો અનુવાદકર્યો. “મોરબી નાટક 
કંપની'ના માલિક વાઘજી આશારામ ઓઝાની જમ ડાહ્યાભાઈ કંપની શરૂ કરનારા અને નાટક 
લખનારા બીજ શિક્ષક હતા. 1892-95 સુધી માંડવા બાંધીને જ્યાં નાટકો ભજવાતાં ત્યાં જ 
“રાવબહાદુર મગનભાઈઇની વાડી” માં ડાહ્યાભાઈએ નટોની સાથે જ રહી નાટકો લખ્યાં. પણેલા 
વર્ષે માંડવાને આગ લાગી. શેઠ-શાહુકારને ત્યાંથી માગી આણેલાં વસ્રો બળી ગયાં, પત્નીના 
દાગીના વેચી કંપની ટકાવી. શ્રીમંત પિતા નારાજ થતાં તેમણે વારસામાંથી ફારગતી લખી 
આપી, અને “ઝવેરી' અટક છોડી 'દલાલ' અટક ધારણ કરી. 

ગુજરાતમાં પહેલું પાકું થિયેટર બાંધવાનો યશ ડાહ્યાભાઈને જાય છે. શ્રીમંત શેઠ 
ચીમનલાલ નગીનદાસની સહાયથી 1894માં (અમઘવાદમાં હાલના “નોવેલ્ટી' સિનેમાની 
જગ્યાએ) તેમણે “આનંદભુવન' થિયેટર બાંધ્યું. આ જ અરસામાં તેમને ઘેલાભાઈ દલાલ 
જવા નાટ્યપ્રેમીનો સથવારો પણ મળ્યો. એ પછી વડોદરા મહારાજનો આશ્રય મળતાં 
ડાહ્યાભાઈએ પોતાનાં મહત્ત્વનાં નાટકો “અશ્રુમતી” અને “મ્યુનિસિપલ ઇલેકશન” લખ્યાં 
(1895). “અશ્રુમતી”માં રાણા પ્રતાપની પુત્રીને અકબરના શાહજાદા સલીમના પ્રેમમાં 
પડતી બતાવવામાં આવી હતી; તેથી અમઘવાદ-વડોદરામાં વિરોધ જા ગ્યો. “મ્યુનિસિપલ 
ઇલેકશન” નાટકમાં સો વર્ષ પહેલાં પણ મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓમાં ચાલતી ગેરરીતિઓ ઉપર 
કટાક્ષ હતો. એથી પણ પ્રેક્ષકો નારાજ થયા, અને પરિણામે તેમણે મુંબઈ જઈ “ગેઈટી 
થિયેટર” માં “અશ્રુમતી” પેશ કર્યું. ત્યાં તેમણે વિપુલ ધન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્મ કર્યા. ડાહ્યાભાઈએ 
મુંબઈમાં પોતાનું થિયેટર (હાલના “એમ્પાયર થિયેટર' ની જગ્યાએ) “ઝવેરી થિયેટર'ને નામે 
બંધાવ્યું; તો અમઘવાદમાં બ્રહ્મચારીની વાડીમાં “શાંતિભુવન થિયેટર” બાંધી નવા પ્રકારનું 
“ઉમાદેવડી” (1898) નાટક ભજવ્યું. 

એ પછીનાં વર્ષોમાં એમણે એક એકથી ચડિયાતાં અનેક નાટકો આપ્યાં, એમાં 
“વીણાવેલી” (1899), “ઉદયભાણ” (1901) અમદાવાદ અને મુંબઈમાં અત્યંત લોકપ્રિય 
બન્યાં. .& ર 
કહે છ, ક એમના અવસાનપછી, “દેશી નાટક સમાજ” એના નાટ્યસહયોગી ઘેલાભાઈ 
દલાલને મળે, એવું વસિયતનામું થયું હોવા છતાં, જે શ્રીમંત પિતાનો વારસાહક તેમણે ત્યાગ્યો 
હતો એણે જ કંપનીમાં હક માગતા ઘેલાભાઈ છુટ્ટા થયા; અને ડાહ્યાભાઈની પત્નીએ ચંદુલાલ 
ઝવેરીને કંપની સોપી. તેમણે 1923 સુધી આ કંપની ચલાવી હતી. 


ર 


ડાહ્યાભાઈએ “રામાવિયોગ” જેવા પૌરાણિક, “અશ્રુમતી” અને “વિક્રમાદિત્ય'' જેવાં 


26 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


એતિહાસિક, “મ્યુનિસિપલ ઇલેક્શન” જેવા સામાજિક અને “ઉમાદેવડી” તથા 
“વીણાવેલી” જેવાં રજવાડી વિષયો લઈને કુલ વીસેક અભિનયક્ષમ નાટકો લખ્યાં. ટૂંકા 
તળપદ્ય સંવાદ્યો અને સરસ ગીતરચનાઓ કરી હતી. મુખ્ય નાટ્યક્થાઓ સાથે દૂરનો સંબંધ 
ધરાવતી હાસ્યરસની આડકથાઓ તેઓ ઉમેરતા. અમદ્યવાદની મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં એમના 
સંબંધીએ આચરેલી ગેરરીતિઓના જ તઅનુભવને આધારે લગભગ “વૃત્તાંત નિવેદન”ની 
પર્લલતથી, આજથી એક સદી પહેલાં, વિવિધ વ્યવસાયનાં પાત્રોનું ચિત્રણ કરી તેમણે આકરા 
કટાક્ષો કર્યા છે; એ નાટક આજ પણ સુસંગત લાગે છે. એમના “વીણાવેલી” નાટકમાં સૌથી 
વધુ નોંધપાત્ર વાત તે સમાંતર હાસ્યકથા નહીં, પણ હાસ્યોત્પાદક ખલપાત્ર (કોમિક વિલન)ની 
રચના છે. આ “ધમલો' નામનું પાત્ર મોલિયરના “તારત્યુફ” અને “મૃચ્છકટિક” ના શકરની 
હરોળમાં બેસી શકે. (એકલા એ પાત્રને જ કેન્દ્રના રાખી 1960માં જયંતિ દલાલે રેડિયોનાટિકા 
લખી હતી.) પણ પાપીનો પસ્તાવો, ગુનેગારને માફી અને સહુના શુભચિતનની નાંદી સાથે 
તાલમેલિયા અંત લાવવાની પ્રથામાંથી ડાહ્યાભાઈ પણ મુક્ત રહી શક્યા નહોતા. નાટ્યકલામાં 
એમનું બીજુ મહત્ત્વનું પ્રદાન તે નાટકને ઉત્તરોત્તર પરાકોટિએ પર્ોચાડી તીવ્રતમ ગતિસ્થિતિ 
પર ક્રિયાને સ્થગિત કરતા “ટેબ્લો'નો ઉપયોગ. આ રીતે તેઓ એ નાટ્યક્ષણ પ્રેક્ષકોનાં મનમાં 
ચિરંજીવી બનાવવા પ્રયત્ન કરતા. એમનાં નાટકોમાં સ્વગતોક્તિ પણ પ્રભાવક રહેતી. આંતરિક 
મથામણ, આત્મશુદ્ધિ કે પ્રપંચને વ્યક્ત કરવા, તેમણે પાત્રમુખે સ્વગતોક્તિઓ મૂકી છે, અને 
એમાં શેક્સપિયરનાં નાટકોની અસર વરતાય છે. 

ડાહ્યાભાઈ અને નાટ્યસહયોગી ઘેલાભાઈ જા તે રિયાજ (તાલીમ) પર ધ્યાન આપતા. 
નટો સહિત બધાં, એક જ રસોડે જમતાં અને એક કુટુંબની જમ રહેતાં. 

ડાહ્યાભાઈનું જીવન જ એટલું નાટ્યાત્મક હતું, કે નાટ્યતત્વ એમને અનુભવસિદ્ધ બને. 
મૃળે શિક્ષક જીવ એટલે બોધ-ઉપદેશનો જે નાટ્યાદર્શ એમણે રાખેલો એ ચરિતાર્થ કરી, 
રંગભૂમિનો એમણે એ રીતે ઉપયોગ ક્યો. 


વાઘજી આશારામ ઓઝા (1850-1896) 
જન્મ સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ પાસે મોરબીમાં. પિતા આશારામ ઓઝા અને માતા અંબાએ 
વાધજીમાં પરંપરિત આખ્યાનોનાં સંસ્કરબીજ રોપ્યાં અને વાઘજી મૅટ્રિક સુધી ભણ્યા; 
મોરબીનરેશના પ્રોત્સાહનથી 1878માં વાઘજીએ કેટલાક હોંશીલા સંસ્કારી સાથીદારોને 
સથવારે “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” સ્થાપી, જે પછીથી “મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક 
મંડળી” તરીકે જણીતી બની. વાઘજીએ પોતાના ભાઈ મૂળજી આશારામ ઓઝા 
(1855-1918)ને કંપનીનું વ્યવસ્થાકાર્ય સોપ્યું. 

વાઘજીભાઈએ પોતાના સંસ્કૃતના અભ્યાસ અને આખ્યાનોને આધાર શરૂઆતમાં 
આખ્યાનરૈલીમાં જ કેટલીક કૃતિઓ રજ કરી. પહેલું નાટકનું સ્વરૂપ 1880માં “સીતા 


સ્તબક - બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 2 


સ્વયંવર” માં તેઓ આપી શક્યા_ એ વખતે કોઈ નાટકશાળા (થિયેટર) ન હોવાને લીધે મોરબીમાં 
“બારોટનો ડેલો” અને 'શેઠની વખાર' નાટ્યભૂમિ બનતાં. અને ત્યાં જ પ્રથમ નાટક રજ થયું. 
એમના યશદાયી નાટક “રાજા ભરથરી” માં રાણી પિગળાનાં દુશ્ચરિતને પરિણામે રાજા 
ભર્તૃહરિના વૈરાગ્યનું હૃદયંગમ ચિત્રણ, અનેક લાગણીસભર ગીતો, અને નાટ્યોચિત 
પ્રવેશયોજનાને લીધે મંડળી ખૂબ લોકપ્રિય બની. ભરથરીનું પાત્ર મૂળજી આશારામ ઓઝાએ 
ભજવ્યું. કહે છે, કે એને લીધે કેટલાય લોકોએ ઘરસંસારનો ત્યાગ કર્યો. વાધજીભાઈએ 
સંગીતપ્રધાન આ પંચાંકી નાટકમાં પ્રહસન વિભાગને મુખ્ય કથાથી જદો કર્યો હતો. એ પછી 
સતી સ્ત્રીનું આલેખન કરવા/વાઘજીભાઈએ “ચાંપરાજ હાડો અને સોનરાણી”ની રાજસ્થાની 
કથાને આધારે સાત અંકનું નાટક લખ્યું. એના પાત્રોચિત સંવાદો એ વખતે ખૂબ પ્રભાવક 
બન્યા હતા. અકબર બાદશાહના દરબારના સંવાદે ઉર્દૂમાં અને કવિ ગંગના છંદ મારવાડીમાં 
હતા- આ નાટકમાં 69 ગીતો હતાં 1881-83 દરમ્યાન આ મંડળીએ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 
અનેક સ્થળે પ્રવાસ કરી આ નાટકોની રજઆત કરી. એમનાં નાટકો જોઈ કવિ દલપતરામ પણ 
ખુશ થયા હતા. “ચાંપરાજ”', “ભર્તૃહરિ” વગેરે નાટકો એ 1888માં મુંબઈના પ્રવાસ દરમ્યાન 
મુંબઈગરાઓને પણ ઘેલું લગાડયું. 1890માં અને 1896માં વડોદરામાં મહારાજા સયાજીરાવ 
સમક્ષ નાટકો કરી મંડળીએ ખુબ પ્રશંસા પ્રામ કરી. 

નાટકમાં ગરબા અને રાસને 1893માં મુંબઈનાં ગેઈટી થિયેટરમાંના “ત્રિવિક્રમ” 
નાટકની રજઆત દરમ્યાન વાઘજીભાઈએ પહેલી વખત સ્થાન આપ્યું. આ ગરબાએ 
ગુજરાતણોને ઘેલું લગાડયું. એના અનુકરણરૂપે ડાહ્યાભાઈએ પોતાનાં નાટકોમાં રાસ અને 
ગરબા મુકવા માંડયા. 

1897માં વાઘજીભાઈના અવસાન પછી નાના ભાઈ મુળજીએ મંડળીનો કાર્યભાર 
સંભાળ્યો. પ્રચંડ કદ, હાલારી પાઘડી, ભરાવદાર મૂછ અને પહાડી અવાજની લાક્ષિણકતા નટ 
અને માલિક તર્રીક મૂળજીભાઈને અનેરું વ્યકિતત્વ બક્ષતાં. એમની સારા “કવિ' ની શોધ 
“માસ્તર' તર્રીક જા ણીતા કવિચિત્રકાર ફૂલચંદ શાહમાં પૂરી થઈ. તેમણે ફૂલચંદભાઈ પાસે 
“મહાસતી અનસૂયા” નાટક લખાવડાવ્યું. ફૂલચંદભાઈએ અનેક સાહિત્યિક સામયિકોમાં 
લેખો લખી સાક્ષરનું બિરુદ મેળવ્યું હતું. 1908માં મુંબઈમાં “અનસૂયા” ખુબ લોકપ્રિય બન્યું. 
એમાં મહષિ અત્રિ અને મહાસતી અનસૂયાનું આદર્શ દાંપત્યજીવન રજ કરવામાં આવ્યું છે. 
નાટકની ઉપકથામાં ઘરસંસારની કડવાશ રજ થઈ હતી. નાટકની લોકપ્રિયતાને લીધે 1911માં 
કંપનીના માલિકે એનું પ્રકાશન કરવું પડયું;પરંતુ એમાં સજક તર્રીક માલિકે પોતાનું નામ આપ્યું. 
ફૂલચંદભાઈના બીજા નાટક “સુકન્યા સાવિત્રી' (1910)માં “હાસ્ય વિભાગ' ખુદ 
મૂળજીભાઈએ લખ્યો. નાટકમાં સુકન્યા અને અવનત્ર્દષધની જીવનકથા રસાળ રીતે રજ થઈ 
છે. મૂળજીભાઈના હાસ્યાવિભાગમાં બે અપરરિંણત મિત્રો અને પતિને મૂર્ખ સમજતી સ્ત્રીની 
મુખ્ય નાટકની કથાથી વિરોધાભાસી વાતની ગૂંથણી મળે છે. 


28 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ફૂલચંદ માસ્તરે એ પછી પોતાનું “મહાશ્વેતા કાદમ્બરી” (1912) નાટક “વાંકાનેર નૃસિહ 
નૌતમ નાટક સમાજ” ને લખી આપ્યું, ત્યારે “મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” ના માલિકે, 
કહે છે કે, કવિ ઉપર વિષપ્રયોગનો પ્રયત્ન કરી જોયો હતો; પણ સદ્ભાગ્યે એમાંથી એ ઊગરી 
ગયા હતા. 

વાઘજી અને મૂળજી ઓઝા-ભાઈઓની મંડળીમાં નાટ્યપ્રકારની સાહિત્યિક અપેક્ષાઓ 
વણખીલી હતી;પરંતુ એમના પ્રયત્નોનું એતિહાસિક મહત્ત્વ ખૂબ છે. તત્કાલીન નિમ્નકોટિનાં 
મનોરંજક નાટકો સામે તેઓએ સરળ, સુગ્રાહ્ય સુધારક વૃત્તિ અપનાવી. વાઘજીભાઈની 
શૈલીમાં સંસ્કૃત નાટકો, પ્રાચીન લોકકથાઓ અને અંગ્રેજી નાટકોનું સંમિશ્રણ થવાથી એમના 
સમયસંદર્ભમાં એ મંડળીઓ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં નાટકો કરી છાકો મારી આવતી, એ 
સંજોગોમાં ડાહ્યાભાઈની જમ, “આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી”ને લઈ મુંબઈમાં આકર્ષણ 
જમાવવું એ સોએક વર્ષ પહેલાં ગૌરવપ્રદ ગણાય જ. જોકે વાઘજીભાઈ પછી મૂળજીભાઈનું 
વલણ લેખકો પ્રત્યે પોતાની કમાણીના સાધન તર્રીકે જ એમનો ઉપયોગ કરવાનું રહ્યું, એ 
અત્યંત શોચનીય છે. 


મણિલાલ નભૃભાઈ દ્વિવેદી (1858-1898) 


ગુજરાતી થિયેટર સાથે સંકળાયેલા સાક્ષરોમાં લેખક તરીકે કંપનીઓ દ્દારા સ્વીકારાયેલા 
રણછોડભાઈ ઉદયરામ અને નિષ્ફળ ગયેલા કવિ નર્મદ પછીના આ મહત્ત્વના નાટ્યકારનું 
“કંતા” (1882) એતિહાસિક પાત્રોની કથામાં ક્લ્પનાનાં તત્ત્વો ઉમેરી લખાયેલું 
અભનકક્ષમ નાટક છે. સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી નાટકનાં કેટલાંક ઉત્તમ તત્ત્વો - જવાં કે 
“ઉત્તરરામચરિત્‌” અને “વિક્રમોર્વશીય”ને સમાંતરપ્રસંગો અને “હેમ્લેટ” તથા “મેકબેથ” 
નજર સમક્ષ રાખીને ઉપસાવેલાં પાત્રો, પાશ્ચાત્ય નાટ્ય પર્જ્બ્રતએ જ આ નાટકમાં તેમણે 
આલેખ્યાં છે. 1889માં મુંબઈમાં દયાશંકર વિસનજીએ તખ્તાને જરૂરી એમાં સુધારા-વધારા 
કરી “ક્લીન કાંતા” નામે એની રજઆત કરી. સ્વગતોક્તિ, નાટ્યછટા અને ગીતો એનાં સબળ 
અંશો ગણાયાં; ખલપાત્રનું પણ આકર્ષક આલેખન એમાં થયું હતું. અંતિમ ચમત્કારોનાં દશ્ય 
તત્ત્વ અને કાવ્યન્યાયથી પ્રેક્ષકો વિશેષ આકર્ષાતા હતા_ 

પ્રથમ નાટકની સફળતા પછી તેમણે “નૃસિહાવતાર” (1896) લખ્યું. એનાં પોરાણિક 
પાત્રો, ચાંડાલોની તળપદી લઢણ, વિદૂષકની લોકબોલી, નારદ-સૃત્રધારની વ્યંગોક્તિઓ, 
કેંમિક આડકથા વગેરેથી નાટક લોકપ્રિય બન્યું. કવિના અવસાન બાદ 1899માં “ગુજરાતી 
નાટક મંડળી” એ એ ભજવ્યું હતું. ગુજરાતી થિયેટરમાં માણિલાલ નભુભાઈ સમન્વયકારી 
નાટ્યકાર ગણાય છે. તેમને વ્યવસાયી રંગભૂમિનો જે કંઈ અનુભવ થયો હોય તે, પણ તેમણે 
બેથી વધુ નાટકો લખ્યાં નહીં. એ રીતે સાક્ષરનો થિયેટર સાથેનો આ સંબંધ અંતિમ જ બની 
રહે છે. લોકર્સ્ચનાં સંસ્કારણની ઉપયોગી કામગીરી પણ આ રીતે અધૂરી રહી ગઈ. 





કે શ 
ક 

ત્્જ 
જ 
છ” 






7 ) 7 ', મ ક જ “ક દ િ 
/ 1/ '*#7 
ી , «0 
મ ર ક ફઃ ક ૯ ી કમ 4. દ હ જઃ 
1? મા # ક હ ક ન થા / 0 ન /% 
મ ા દા સૂ “ કિ ન & ક 
ઇજ. કિ 
1%, 00 // કાં # ી / દી # ક, * ર 
0 0/0 / તિ મ ક કકક જ” નિ ળું ફિ 
ક ક ક ણન હ. 
ે ૪ / # ક 0%. ૬ . દ ૧૬, તાક ક. ઉ 0, જઈ ડી 
(ઈ ##ક / હોં પી ક કાં નન મ ક ન 4 ન કિ ર 7% 


ભવાઇ : 'ઝંડ-ઝૂલણ' 





નટ અમૃત કેશવ નાયક અભિનેત્રી મોતીબાઇ 


જ મ 1; 
ઇન ત. 
2 દા 


નટ પ્રાણસુખ એડીપોલો 








કત ળી કથ 





ફ 
૬-2, # ઇ'॥ ર 
ન મ, # 
ક, ર * 
ક 7 


[35 





હઠ જ હ જ 


પ, ' જૂ 
* / (2 ર ! 





ક 10 // /0! 
હ 61” 2 


ક 1/1, /. 
જ ઉ, 
ઈ 


દી રૂ ! 9/7 ,? 
ક 1 ”િ હક ી 
જ ઈ 
ર જ કે ન ર ળ 
7... /” 
* # ૦0/0/17, 
કુ 17. 
ન ક જ ક ન ક છું 
(“5 # 
ર 4 , 1? 
ક્ટ ર 
" મ 0 
કિ ! 
ન 
જ ન 
# 
"ક જરા 
ફિ 
(ડા 


'કામલતા' નાટકમાં જયશંકર 'સુંદરી' અને બાપુલાલ નાયક, 


ગેઈટી થિયેટર, મુંબઇ, 1904 


સ્તબક - બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 29 
માંડવે નાટક 
“જની” રંગભૂમિના પ્રથમ સ્તબકમાં મુંબઈમાં પાકાં થિયેટરો બંધાયાં હતાં. ત્યાંની કંપનીઓ 
ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં તથા ભારતમાં અનેક સ્થળે અને વિલાયતમાં પણ) “ખેલ' કરતી. એના 
ઉદ્યહરણે સમાજમાં સુધારો કરવા નાટક કરવાની હોંશ જ્યાર મુંબઈની બહાર જાગી ત્યારે 
ગુજરાતમાં ક્યાંય “પાકું બાંધેલું” થિયેટર નહોતું. અમદ્યવાદમાં તો જ્ઞાતિની વાડી કે 
ધર્મશાળાની પડાળીનાં ચોગાનમાં નાટકો ભજવાતાં : તાડછાની વીંગો કરી, લાકડાંની પાટો 
ગોઠવી, કપાસિયાના ભડકાની ફૂટલાઇટોમાં, શ્રીમંતોનાં માંગી આણેલાં વસ્રો અને ઘરેણાં 
પહેરી નાટકો થતાં. મુંબઈની બહાર હજીયે ભવાઈ, રામલીલા અને આખ્યાનોનો એ જમાનો 
હતો;પરંતુ હવે તો “મુંબઈના થિયેટર' ના નમૂને પ્રોસેનિયમ વિનાની “પિકચર ફેઇમ” માં નાટક 
“બેસાડવાનું' હતું. ત્યાંના પારસી-ગુજરાતી થિયેટરના પર્યાયો પણ એની સાક્ષી પૂરે છે : 
ડ્ોપસીન, ટ્ર્‌પ, વીંગ, વીગ, ગેટકીપર, ટિકિટ, મેકઅપ, ફૂટલાઈટ, પીટક્લાસ, બાલ્કની વગેરે. 

ગુજરાતી રંગભૂમિ અને નાટ્યવિચારનો આ નમૂનો, અંગ્રેજોનાં અનુકરણે પારસીઓએ 
વિકસાવેલા નમૂનાનુંય અનુસરણ હતું. એ કથાસંવાદો, ઠબ-છબ વગેરેમાં પડતી અનેકપ્રક્ારતી 
વિશિષ્ટ અસરોમાં દેખાતું. પારસીઓને અતિનાટકીય સંવાદો બોલવાનું અઘરું પડે,એટલે તેઓ 
બેતબાજીનો ઉપયોગ કરે, અને એ દરમ્યાન વચલા પરઘની પાછળ રાજદરબાર જવાં મોટ 
દશ્યો સજાવી લેવાય; એનું અનુસરણ મુંબઈ બહારની રૅગભૂમિમાં થવા માંડયું. કોઈ પણ 
“રાજાપાઠ” ને ગમે તેવો ભપકાદાર, ઝાકઝમાળ વેશ પહેરાવાતો, અને રાણીઓ કે દેવીઓ માટે 
પુરાણમાં આવતા વર્ણન પ્રમાણે પોશાક બનાવવામાં આવતો; “કોૉમિક'માં જાતિવિશેષ 
(વાણિયા, મુસલમાન, વ્હોરા)ને મોટાભાગે એકસરખાં કપડાં પહેરાવાતાં. “મેક અપ' કરતા “ગેટ 
અપ' તરફ વધારે ધ્યાન અપાતું ! 

નટની રમણભૂમિ એટલે કે તખ્તો સપાટ હતો અને પેક્ષાગૃહ શ3આતમાં સપાટ ખને 
પછીથી ઢ્વરેળાવવાળું રખાતું. પહેલી ઘંટડીએ પ્રેક્ષકો અંદર આવે, બીજીઅ સંગીતકારો ગોઠવાય, 
પછી ત્રીજી લાંબી ઘંટડીએ પોટાશનો ધડાકો થાય, પડઘો ઊપડે અને નટી અને સૂઝધારપ્રાર્થના 
કરે; સાથે આવેલી બાળાઓ આગલી હરોળમાં બેઠેલા પ્રેક્ષકો પર ફૂલપાંખડી ફેકે આ દરમ્યાન 
પ્રે્નકો પોતપોતાની જગ્યાએ ગોઠ્વાઇને શાંત થયાં હોય, અને નાટ્યવસ્તુ તરફ આંગળી ચીંધી 
સૂત્રધાર જાય, મોટેથી સંવાદ બોલતું કોઈ પાત્ર વીંગમાંથી પ્રવેશી અતિરંજક ઢબે તપ્તતાની 
મધ્યમાં આવીને ઊભે એટલે રોમાંચિત પ્રેક્ષકો તાળીઓના ગડગડાટ કરે ! કોઈ કોઈ દશ્ય તો 
અનેક 'વન્સમોર' પામે અને પરિણામે પ્રેક્ષકો બહાર નીકળે ત્યારે સવારના કૂકડા બોલતા હોય ! 

મુંબઈની બહારની નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં થોડા પૈસા રોકી શકે એવો કોઈ નાટ્યરસિક કે 
આશ્રયદાતા નાટકમંડળી સાથે જોડાતો. શરૂઆતમાં અનાજના દાણા આપીને (ભવાઈ મંડળી 
પોષાતી તેમ) નાટકો જોઈ શકાતાં; મંદિરને ચોખડેથી વાડીઓના મંડપે, અને ત્યાંથી નાટક 


30 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતહાસ 


થિયેટરમાં આવ્યું. અને પછી તો બૉક્સ ઓફિસે ચાર આના (નવા પચીસ પૈસા)થી દોઢ રૂપિયાના 
ભાવે ટિકિટો મળતી થઈ. પરિણામે એક બાજ, પોતાને નાટક “દેખાવું અને સંભળાવું” 
જોઈએ, એવી પ્રેક્ષકોની અપેક્ષા વધી, અને બીજી બાજ, મંડળીઓ વધુ ને વધુ પ્રેક્ષકો આવે 
એવી ગોઠવણમાં પડી. મંડળીની આંધિક બાજમાં રજઆતની જગ્યા પરનો અંકુશ, 
“સીનસીનેરી' ના પરદા, પગારદાર નટો તથા નોકરચાકરો અને કંપનીની “ગૂડવીલ” ગણતરી 
થતી એમાંથી જન્મી માલિકની ભૂમિકા. ત્યારે “દિગ્દર્શક” હજી નહોતો, અને નટ કે લેખકને 
તો ગમે ત્યારે રાખીને કાઢી મૂકી શકાતા. નાટક માટે તો પુરાણ અને ઇતિહાસનાં પાત્રો 
હાજરાહજર જ હતાં ! આમ તો આ સ્તબકમાં મોટે ભાગે માલિક જ બધાં નાટકો લખવાનો 
હતો. એના શિરે 'નાટય'કાર બનવાની કોઈ જવાબદારી નહોતી; એને તો માત્ર સમાજમાં 
“સુધારો' કરવો હતો ! 

આ સ્તબકની નાટ્યકલાનું એક તત્ત્વ તે “કોંમિક'નું વિશિષ્ટ આલેખન. શરૂઆતમાં તો 
નાટકની મુખ્યકથાને અંતે હાસ્યઉત્પાદક ફારસ-'લટકણિયાં' રજ થતાં. પ્રેક્ષકોનું ભરપેટ 
મનોરંજન કરવાનો એનો ઉદેશ હતો. અલબત્ત, મુખ્યકથા પર પરદો પડયા પછી, ફારસને લીધે 
મૂળ નાટકની કેટલી અસર પ્રેક્ષકો પર રહે, એ શોચનીય મુદ્દો બને છે. ધીમે ધીમે ગુજરાતી 
નાટકની ભજવણીમાં પરઘઓ અને સીનસીનેરીનો ભપકો વધતાં, ઝમકઘર ચિતરામણથી 
પ્રેક્ષકોને આંજી નાખવાની વૃત્તિથી દશ્યનું ઊંડાણ સર્જી શકાય એનું આયોજન કરવા ભજવણી 
દરમ્યાન જે સમયની જરૂર પડે, એ માટે વચલે પરદે ટૂંકે હાસ્યર્રસક આડકથાઓ ઉમેરવાનું 
શરૂ થયું. ક્યારેક એ સમાંતર કથા પણ હોય, અને કયારેક આ કોમિક સમાંતર (કે અવાંતર) વિષય 
કે કથાને ઉપકારક હોય અથવા વિરોધાભાસી પણ હોય; ક્યારેય એક જ લેખક, તો ક્યારેક કોમિક 
લખનારા ખાસ લેખકો પાસે એ લખાવવામાં આવે. અને પછી તો વિલન પાત્રને કોમિક 
બનાવવાની પ્રથા ડાહ્યાભાઈએ શરૂ કરી. એમનાં અનેક નાટકો “સરઘ્યરબા” (1893), 
“ભક્તરાજ” (1894), “વીણાવેલી” (1899) વગેરેમાં એમણે ખલપાત્રને કોમિક 
વિભાગનું મુખ્યપાત્ર બનાવ્યું. એમાંય “વીણાવેલી” નો ખલપાત્ર “ધમલો માળી” આ ઢબનું 
સર્વોત્કૃષ્ટ પાત્ર છે. 

_ ભારતમાં ફિલ્મના માધ્યમની શરૂઆત 1898માં થઈ, પણ પહેલું પુરા કદનું હિધો કથાચિત્ર 
1913માં બન્યું. ફિલ્મનાં માધ્યમ પર પારસી, ઉર્દૂ અને ગુજરાતી વ્યવસાયી રંગભૂમિએ જ 
જબરી અસર કરી એમાં પૌરાણિક-એતિહાસિક કથાઓની પસંદગી, અતિરંજકતા, ગીતોનું 
પ્રાધાન્ય, હાસ્યઉત્પાદક સમાંતર કથા અને આ કોમિક વિલન વગેરે તત્ત્વો ગણવાં જોઈએ. આ 
બધું પ્રેક્ષકોની રસવૃત્તિ જાળવી રાખવાને નામે, જમ ગુજરાતી રંગભૂમિના માલિકોએ, તેમ 
ફિલ્મના નિર્માતાઓએ પણ, પોતાની મુન્સફી પ્રમાણે કર્યા કર્યું. એ બંનેના પાયામાં હતા 
સીનસીનેરી અને સનસનાટી. અને અંતે આવે પાત્રના પશ્ચાત્તાપ અને પોલીસ; જેનાથી 


સ્તબક - બે : માલિક - લેખકનો સ્તબક 31 


સત્યનો વિજય થાય, બધી ગેરસમજો દૂર થાય અને “ખાધું -પીધું ને રાજ કર્યું” , એ લાગણી 
સાથે પ્રેક્ષકો કપડાં ખંખેરીને ઘેર જય અને બીજી બાજ નાટકકંપનીનો માલિક 
બૉક્સ-ઓફિસની કમાણી ગણે. 


આદર્શો અને વાસ્તવિકતા 


વાધજી આશારામ ઓઝાની પ્રવૃત્તિ સ્વલેખન અને ભજવણી પૂરતી મર્યાદિત રહી; અને 
એમના લધુબંધુ મૂળજીભાઈઓઝાએ લોકપ્રિય થતા લેખકોને કઢી મૂકી એમના પર વિષપ્રયોગ 
સુધીની ચેષ્ટા કરી. ડાહ્યાભાઈનું પ્રદાન મોટું, પણ ટૂંકા જીવનકાળ દરમ્યાન પણ એમના જવા 
વિશાળ વડલાની છાંયે કોઈ લેખક પાંગર્યો નહીં. માણલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીએ બે નાટકોથી 
વધુ પ્રદાન ન કર્યું; અને'એ જ રીતે ગુજરાતી રંગભૂમિના “આઘ નાટ્યકાર' ગણાતા 
રણછોડભાઈએ આર્દ્શો ઊંચા રાખ્યા, પરંતુ રંગભૂમિનું ઘડતર તેઓ ન કરી શક્યા ખરી રીતે તો 
રણછોડભાઈપાસે નટોની તાલીમ ઉપરાંત સારા લેખનની તાલીમની પણ અપેક્ષા રહે. નાટકનો 
તખ્તો મુંબઈથી ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પલટાયો પણ પ્રેક્ષકોના મનોરંજનને નામે ચરી ખાતા 
માલિકોની વૃત્તિ બદલાઈ નહોતી. એમાંય સર્વસત્તાધીશ કંપનીના માલિકો, ભલે પછી એ 
વાધજી-મૃળજી હોય કે ડાહ્યાભાઈ હોય, ખુદ નાટકો લખી રંગભૂમિ અને પ્રેક્ષકો સમક્ષ જ નમૂનો 
ઊભો કરે, એનો તો કેટલો બધો પ્રભાવ પડે !અને એને જ સમાંતર મણલાલ દ્વિવેદી બે નાટકો 
પછી, કે રણછોડભાઈ અર્ધો ડઝન નાટક પછી રંગભૂમિથી વિમુખ થાય અને તે પણ નારાજ 
થઈને, તો નાટ્યલેખકોને ઝૂકી જવાની ફરજ પડે, તો બીજી બાજ અહંકારી ધનલોલુપ માલિકોને 
જોહુકમી વધારવાની જ પ્રેરણા મળે ને ! 

આ જ ગાળા દરમ્યાન, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની મણાનવલ “સરસ્વતીચંદ્ર” , બલવંતરાય 
ઠાકોરનાં કાવ્યો “ભણકારા”, ન્હાનાલાલની ડોલનશૈલી વગેરે મહત્ત્વના સાહિત્યપ્રકારોનું 
અવતરણ થયું; ભીમરાવે “મેઘદૂત” નો, માંણલાલ નભુભાઈ દ્રિવેદીએ “ઉત્તરરામચરિત્‌” નો, 
નરભેરામ દવેએ “જલિયસ સિઝર”નો - વગેરે અનુવાદ કર્યા; તો રણછોડભાઈએ 
“નાટ્યપ્રકાશ” અને નરસિહરાવ દિવેટિયાએ “આભનયકલા”ના નાટ્યસિદ્ધાંતનાં પુસ્તકો 
આપ્યાં હતાં. ગણપતરામ ભટ્ટે “પ્રતાપ” નાટક (1897) અને રમણભાઈ નીલકંઠે અત્યંત 
નાટ્યાત્મક પાત્ર “ભદ્રેભદ્ર'' (1892માં “જ્ઞાનસુધા” માં હપાવાર) સર્જ્યા હતાં. પરતુ એ બધાં 
કયાં તો જાણીજોઈને, કે પછી સમકાલીન લેખકોના અનુભવે, રંગભૂમિથી દૂર રહ્યા. એ જ 
શીતે કંપનીના માલિકોએ પણ રંગભૂમિની બહારની આ બધી સાહિત્યકલાની પ્રવૃત્તિ તરફ 
આંખમિચામણાં કર્યા. આ કંપનીના માલિકો, એ વખતના નટો, કે કંપનીના 'કવિ'ઓએ 
રણછોડભાઈ ઉદયરામનું “નાટ્યપ્રકાશ” અથવા નરસિહરાવનું “અભિનયકલા” વાંચ્યાં હોય 
એવું પણ જણાતું નથી. ડાહ્યાભાઈ, રણછોડભાઈ કે વાધજીભાઈ વગેરેની નાટ્યતાલીમોમાં 
સાહિત્યવાચન કે અન્ય કલાનો પરિચય નહીં, પણ જે તે નાટક માટે ઉચ્ચારશુષ્દ્િ ગાયન અને 


32 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


સંવાદછટા શીખવા પર જ જોર દેવાતું જણાય છે. કપની જા ણે બાપૂકું રજવાડું હતું, અને 
પરસ્પરની સ્પર્ધાવૃત્તિને લીધે અન્ય કંપની સાથે કોઈપણ પ્રકારના સંબંધને પ્રોત્સાહન જ યાં 
નહોતું મળતું, ત્યાં સમગ્ર પ્રવૃત્તિને એક આંખમાં ભરીને જોઈ શકે, એવી વ્યક્તિ કે વૃત્તિ ઊપસે 
જ નહીં, એમાં નવાઈ શી? 

ટૂંકમાં, એકદરે જોતાં રંગભૂમિના પહેલા સ્તબકમાં જે બન્યું, એને માલિક-લેખકના આ 
સ્તબકમાં જા ણે ટેકો મળ્યો. ભૂમિકાઓ એવી તો કંડારાઈ ગઈ કે નટકર્મ, નટની તાલીમ, 
નાટ્યલેખન, રજુઆતશૈલી અને પ્રેક્ષકોની રસવૃત્તિ બધું પેલો શેઠિયો નક્કી કરે. 

પરંતુ એની સામે મથામણ કરી જોનારા થોડા સજકો પાકયા, ભલે ટૂંકા ગાળા માટે, ભલે 
એકાદ દાયકા પછી, અને ભલે એકાદ જ દાયકા માટે; પણ એનુંય મહત્ત્વ હોવાથી આપણે એ 
વાત પણ વિગતે જોઈશું - લેખક માલિકના સ્તબકમાં. 

પરંતુ ગઈ સદીના અંતે ભલે મોટા ભાગે પગારદાર, પણ નટોનું મહત્ત્વ સ્થાપિત થતું જતું 
હતું, બાપુલાલ નાયક અને જયશંકર 'સુંદરી' જવા અનેકોને લીધે. એની વાત આપણે હ્રવે 
ઝીણવટથી જોઈએ. 


પ્રકરણ 4 
'જની' રંગભૂમિ 
સ્તબક ત્રણ : નટકેન્દ્રિતા (1898-1913) 
સ્તબક ચાર : સજક મથામણ (1913-1923) 
સ્તબક પાંચ : મૃખ્ય નટ - દિગ્દર્શક (1923-1939) 


સદીને સંધિકાળે 
ગુજરાતી રંગભૂમિએ અડધા સેકથી લાંબી મજલ કાપી લીધી છ; જા ણે એનું મુગ્ધ યૌવન 
સોળે કળાએ ખીલી રહ્યું છે. મુંબઈ ઉપરાત ડઝનબંધ શહેરો/ નગરોમાં એણે પાકાં થિયેટરો ચણી 
લીધાં છે; કેટલીયે નાટક મંડળીઓ ધમધોકાર ચાલે છે; કેટલીય પારસી, ઉર્દૂ અને હવે ગુજરાતી 
નાટક મંડળીઓની શરૂઆતનો અને અંતનો અનુભવ પણ એણે લઈ લીધો છે. એ વ્યવસાય 
તર્રીક કરવા જેવો છે, એવું શાણો ગુજરાતી સમજી ગયો છે; એણે પ્રેક્કની નાડ પારખી લીધી 
છે. એક બાજ અંગ્રેજી (એમાં મોટા ભાગે તો શેક્સપિયર), તો બીજી બાજ સંસ્કૃત નાટકોને 
છટાઘર સંવાદો, સીનસીનેરી અને ગાયનોથી “સજા વવા”ની ગુર્સ્કેહ્દી એને હાથ લાગી ગઈ 
છે. ઈતિહાસ-પુરાણનાં ક્યાં ક્યાં પાત્રો અને કથાઓ પોતાના ઢ્ાંચાને અનુરૂપ ઢાળી દેવા એ 
ગુજરાતી રંગકર્મી પામી ગયો છે. ભવાઈનાં તત્ત્વોને નહીં, પણ એના નટોને આ રંગભૂમિ 
આકર્ષી શકી છે. 

હવે તો ભૂમિકાઓ પણ કંડારાઈ ગઈ છે એવી તો જડબેસલાક, કે એમાંથી માર્ગ 
ચાતરવાનું કોઈવિચારેય ખરો, તો એને રસ્તે રઝળતો કરી દઈ શકાય. કંપનીનો “માલેક' કહે તેમ 
“કવિ' “મુનશી' તર્રીક જ ણીતો થયેલો લેખક નાટક લખી આપે છે. નટો એ માલેકોને ઈશારે 
પ્રેક્ષકો ઇચછે એટલી ૦2 'વન્સમોર' સાંભળીને નાચ્યા કરે છે. . . ટૂંકમાં, આખી પ્રવૃત્ત 
મનોરંજનના મોટા ઉઘોગ સમી ફૂલીફાલી છે. 

અને આ જે બધું બન્યું એ તો જેનું માધ્યમ છે એ નટની જ કાંધે ! અર્ધા સૈકાની 
પરંપરાએ, અને કયાંક ક્યાંક ઉચ્ચાર શુદ્ધિની મળતી તાલીમને પરિણામે, એને પ્રભાવક મુદ્રઓ, 
સિહનાદી આરોહ-અવરોહો અને ચડસાચડસીમાં સામા નટને પછાડતાં હવે આવડી ગયું છે. 
નટોએ જોઈ લીધું છે, ક રણછોડરાય કે મણિલાલ દ્રિવેદી જેવા મૂઠી ઊંચેરા સાક્ષરોનો રોફ હવે 
રહ્યો નથી. મૂલાણી કે ફૂલચંદ માસ્તરને પગાર લેવા લાઇનમાં ખડા કરી દઈ શકાય છે. એકલા 


34 ગુજરતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


માલિકો જ નહીં, પરેતુ એમની સૂચના મુજબ નટોને ખ્યાલમાં રાખીને હવે નાટ્યલેખન શક્ય 
બન્યું છે; એટલે કે નટોને અનુરૂપ ઈતિહાસપુરાણનાં પાત્રોને વેતરીને સીવી આપવા લેખક 
મહોદય તેયાર છે. 

કંપનીનો માલિક પણ એની વેપારી નજરે જોઈ શક્યો છે, કે પ્રેક્ષકોના “વન્સમોર' ગાયન 
કે સંવાદની લખાવટને કારણે જ માત્ર નથી, પણ એની રજૂઆતની છટા એમાં એટલી જ, કે 
કયારેક વધુ, નિર્ણાયક બની રહી છે. પ્રેક્ષકોય હવે “સુંદર અદાકારી' ની વાત કરતા થયા છે. એમને 
બાપુલાલ અને જયશંકર, પ્રાણસુખ “એડિપોલો' અને મોહનલાલાનાં નામો મોઢે ચડીને હૈયે 
બેઠાં છે. નટવિઘ્યાની ઝાઝી સમજ ભલે નથી, પણ બૉક્સ -ઓફિસે જતાં પહેલાં કંપની કે 
લેખકના નામને બદલે એમાં કોણ “ઊતર્યું” છે, એની પ્રેક્ષકો હવે ખાતરી કરી લેવા માંડયા 
છે. આમ, નાટક ભલે અટકયું પણ તખ્તો તો આગળ ચાલ્યો જ છે. કારણ નાટકનો વેપાર હવે 
નટને નામે જ ચાલવાનો હતો. 


સ્તબક ત્રણ : નટકેન્દ્રિતા (1898-1913) 

આ સંધપિકાળે અનેક મંડળીઓ, અસંખ્ય સ્થળે, વિકાસને જંદે જંદે તબકકે હતી, અને તેથી 
વિવિધ પ્રકારનાં સમાંતરો, અને કયારેક તો વિરોધાભાસી વિકાસ તબક્કાઓ નજરે પડતાં કોઈને 
લાગે; તે છતાં નટોની નિર્ણાયક ભૂમિકા જ રીતે બંધાતી આવતી હતી, અને કંપનીનો મુખ્ય 
નટ નવાજના નટોને (દિગ્દર્શન નર્હીં પણ) તાલીમ આપતો થયો હતો, અથવા આપવા 
થનગની રહ્યો હતો એ બધું જોતાં, 1898થી છેક 1940ના ચાર ઘયકા સુધી નટકેન્દ્રિતા અને 
મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શકના પ્રવાહો એકબીજા માં ભળી જતા કોઇને પ્રથમ નજરે લાગે એમ છે. જો 
કે, ગઈ સધીના છેક્લા બે ઘયકા મંડળીના માલિક દ્વારા થતા લેખન માટે જ રીતે મહત્ત્વના 
આપણને જણાઈ આવ્યા, એ જ રીતે માલિકો અને નવા “પેટા માલિકો” જવા મુખ્ય નટોના 
આગ્રહો સામે ત્રણથી ચાર ખૂબ મહત્ત્વના લેખકોએ નાટ્યાવિચારને ફરીથી થિયેટરની 
પ્રવૃત્તિમાં કેન્દ્ર સ્થાપવા જદી જદી રીતે જે સજેક-મથામણો કરી જોઈ, એને પરિણામે એને 
વિગતે જોવા (અને અભ્યાસીઓનું ધ્યાન ખેચવા) એનો જઘ્ય સ્તબક બનાવવો જ પડે. 

પરિણામે ઉપર્યુક્ત ચાર દાયકામાં કયાંક સમાંતર, તો ક્યાંક એકબીજા માંથી ઊપસતા 
આવા ત્રણ સ્તબકો પડે છે : 1898થી 1913 - નટકેન્દ્રિતા; 1913થી 1922 - સજક મથામણ 
અને 1922થી 1940 - મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શકના સ્તબકો. 

નટકેન્દ્રી પ્રવાહનો સૌથી મહત્ત્વનો નટ અમૃત કેશવ નાયક, નટકેન્દ્રી સ્તબકમાં થોડો 
વહેલો થઈ ગયો. 


લોકલાડીલો અમૃત નાયક (1877-1907) 
છેક 1901માં જયશંકર “સુંદરી' ખુદજને કુશળ નટ અને દિગ્દર્શક તરરીકે “નાની ઉમરેપ્રખ્યાત” 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 35 


થઈ ચૂકેલા સ્વીકારે એ અમૃત નાયક ગરીબ કૂટુંબનું પેટ ભરવા 1888માં “આલ્ફ્રેડ નાટક 
મંડળી”માં અગિયાર વર્ષની કચી ઉંમરે ચાલીસ રૂપિયાના દરમાયે “ગામરેની ગોરી”માં 
બહેરામ ઈરાનીનો “પાર્ટ' ભજવવા થિયેટરમાં જોડાયા. પ્રેક્ષકો તો ખરેખર એને ઈરાની જ 
સમજ્યા, તો “બીમાર બુલબુલ” માં અમૃતે સીધીઓની ભાષામાં પ્રેક્ષકોને રંગત આપી. પણ 
ફારસ ભજવવામાં જ અમૃતે મીંડું નહોતું મૂકવું. અભનયમાં રસ જાગ્યો એટલે છેક લખનો 
જઈ નાટ્યશાસ્ર અને ગીત-નર્તનની તાલીમ એણે શિષ્યભાવે મેળવી. 

1891માં “ન્યૂ આજરડ મંડળી” માં મુખ્ય દિગ્દર્શક સોરાબજી ઓગરાએ અમૃતને પંદર 
વર્ષની ઉંમરે સહાયક દિગ્દર્શક તર્રીક લીધા. એમાં અમૃતે પોતાની રીતે સૌ પહેલું “અલાઉદ્ીન” 
નાટક કર્યું અને પોતે “લયલા'ની ભૂમિકા ભજવી. 1900માં કાવસજી ખટાઉએ જૂની આલ્ફ્રેડ 
કંપની ફરી શરૂ કરી, એમાં અમૃતને મુખ્ય દિગ્દર્શક તર્રીકે નીમ્યા. ત્યાં એમણે સૌ પહેલું નાટક 
કર્યું શેક્સપિયરનું “હેમ્લેટ” - “ખૂને નાહક”ને નામે. તેનું બીજ નાટક “બજમે ફાની”, 
શેક્સપિયરના “રોમિયો જલિયટ” નું એ ઉદ્‌ ભાષામાં હિદુસ્થાની પાત્ર-અવતરણ હતું. એ નવી 
કિસમના નાટકે, એનાં રૅંગીલાં ગીતો, જોશીલી ભાષા, ગમખ્વાર બીનાઓ અને બે પ્યારાંઓની 
દિલધડક કહાનીને લીધે અમૃત ઉદૂ રંગભૂમિના ઝળહળતા સિતારા બની ગયા. 

ને પછી એમને સથવારો મળ્યો ઉંદૂ નાટકના મશહુર લેખક આગાલથશ્ર કાશ્મીરીનો 
(જમણે શેક્સપિયરના “વિન્ટર્સ ટેઇલ” નું અમૃત માટે રૂપાંતર કર્યુ);બીજો મળ્યો માસ્ટર મોહન 


“૫ જ 


જવો અભિનેતા;અમૃતને હાથે જ કેળવાયેલો નાનો ભાઈ વક્ભ કેશવ નાયક એ ત્રીજો;અને 
ઓછું હોય તેમ કોકિલકંઠી ગોહર જા ન ! પ્રયમ પરિચયે જ અમૃત નાયકે ગૌહરને “'ગુલનાર'નો 
પાટ આપ્યો નાટકમાં, ને મહેબુબા તરીકે બેસાડી પોતાના દિલોદિમાગમાં ! 

આગાહશ્ર કાશ્મીરીના નાટક “મુરિદે શક” થી ઉર્દૂ રંગભૂમિમાં એમને નવી નશીલી 
કલમની પ્રેક્ષકોને પહેચાન થઈ. આ નાટક જોવા હજારો પ્રેક્ષકોનો ધસારો થતો. કહે છે કે, 
(ભિસ્તીઓ પોતાની પખાલો વેચીને પણ નાટક જોવા આવતા. આગાહશ્રના બીજા નાટક 
“અસિરે હીર્સ”માં અમૃત નાયકની ભૂમિકા એવી તો ફૂટડી હતી, કે નાટકનો પરદો પડે એ પછી 
પ્રેકકાની શાબાશી ઝીલવા અમૃતે ત્રણ ત્રણ વખત પરઘે ખોલીને કનિશ કરવી પડતી. આપણે 
ત્યાં આ “કટન કોલ'ની પ્રથા આ નાટક અને આ લોકલાડીલા નટથી શરૂ થઈ. 

પણ પછી. *પ4નીની તિજોરી છલકાઈ હતી તો પણ, અથવા કદાચ એને જ કારણે, 
કંપનીના ડાયરેક્ટર અમૃત અને માલિક ખટાઉ શેઠ વચ્ચે, પાત્રવરણીના મામલે ખટરાગ થતાં 
ગૌહર સહિત બધાં નટ-નટીઓને કંપનીમાં જ રહેવા આગ્રહ કરી અમૃત નાયક છુટા થયા. 
પછી “પારસી નાટક મંડળી” માં જોડાઈ શેક્સપિયરના “શસિમ્બેલાઇન” ઉપરથી “મીઠા ઝહર” 
નાટક અમૃતે પેશ કર્યું. આ કંપનીમાં ગૌહરની સગી બહેન ખાતૂન કામ કરતી હતી; જેના દ્વારા 
ગૌહર સાથે અમૃતનો મીઠો સંબંધ ચાલુ રહ્યો. 

અમૃત નાયકની બીજી એક ઝળહળતી બાજ, તે એમની વતન-મહોબ્બત- આ બધાની 


36 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


વચ્ચે ક્લક્ત્તાના “અમૃત બઝાર પત્રિકા” અખબારમાં અંગ્રેજ સરકારની વિરુદ્ધ એક કટાર 
લખતા ! મદનમોહન માલવિયા જવાના તો એ મિત્ર હતા. અમૃતના મૌલિક નાટકનું નામ 
હતું “ભારત દુર્દશા નાટક”; અને એમની નવલકથાનું નામ હતું “એમ.એ. બનાકે કયૂં મેરી 
મિટ્ટી ખરાબ કી ?” 

1907માં “નાદીરશાહ” નામની એતિહાસિક નવલકથા અધૂરી મૂકી આ નટવર્ય અમૃત 
નાયકે કટેનકોલ વિના જ [જદગીનો પરદો પાડી દીધો. 


નટકેન્દ્રી પ્રવૃત્તિના નિર્ણાયક બાપુલાલ નાયક (1879-1947) 
ન્મ મહેસાણા પાસે ગેરિતા ગામે. બાળપણનું નામ નારાયણ. વારસાગત ભવાઈના 
ક્લાસ્વરૂપની જ ણકારી. “મુંબઈ-ગુજરાતી નાટક મંડળી” ના દયાશંકર વસનજીએ નારાયણને 
“બાપુલાલ” નાંમ આપી અગિયાર વર્ષની ઉંમરે ત્રણ રૂપિયાના પગારે 1890માં “હરિશ્ચન્દ્ર” 
નાટકમાં પહેલી વાર મોએ ચૂનો ચોપડાવ્યો, એને ખ્યાલમાં રાખી મૂળશંકર મૂલાણીએ 
“રાજબીક” (1891) નાટક લખ્યું, અને પછી તો 1899 સુધીમાં “રામચરિત્ર” માં રામ, 
“લક્ષાધિપતિનો રમણ” માં રમણ, અને “જવરાજ” વગેરેમાં અનેક ભૂમિકાઓ કરતાં કરતાં 
વીસ વર્ષ સુધીમાં, અભનયકલા, તખ્તાનું આયોજન અને કંપનીના વહીવટ વગેરેમાં ખૂબ 
રસ લીધો. પરિણામે “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” માં મૂળશૅકર મૂલાણી સાથે 1899માં 
એમને એક એક આની ભાગે (લગભગ છ ટકા) ભાગીદ્યર તર્રીકે લેવામાં આવ્યા- એ વખતે 
“અજબકુમારી” નાટકમાં એમનો અભિનય ખુબ વખણાયેલો. 

સધીૈને સંધિકાળે મૂળશંકર અને દયાશંકરભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ બાપુલાલે 
“વિક્રમર્ચારેવ્ર” નાટકનું દિગ્દર્શન કર્યું, અને એ જ વર્ષે જયશંકર ભોજક “સુંદરી' પણ અમાં 
જોડાયા. અઃ છેલ્લાં બે વર્ષ અને આ બે વ્યક્તિ ગુજરાતી થિયેટરના વિકાસને-મોટો વળાંક આપી 
રહ્યા હતા. “સૌભાગ્યસુંદરી” એ બંને નટોને સફળતા અને કરતનાં ઉચ્ચ શિખરે મૂકી દોધા. એ 
પછી “જગલ-જગારી” (1902) અન “કામલતા” (1904) નાટકોમાં બંને નરોએ કુશળ 
અઘધ્યકારી દર્શાવી. 

બાપુલાલ નાયક દિગ્દર્શન (એટલે કે “નટોને તાલીમ') રંગમંચ પર જ આપતા; નટો 
અર્ધવર્તુળાકરે બાંકડા પર બેસતા, અને ગીતો અને સંવાદ બોલતા. દરેક નટે બધાંની ભૂમિકા 
કંઠસ્થ કરવી પડતી, જથી કોઈની પણ ગેરહાજરીમાં બીજો નટ એ પાઠ કરી શકે. પ્રોમ્પ્ટર 
દરરોજની “મિસ્ટેક બૂક' રાખે, અને બીજ દિવસે બધા નટોની હાજરીમાં એ સુધારી લેવાય. 

બાપુલાલે પોતાનું પહેલું નાટક “નંદબત્રીસી'' લખી કાયમનો આગવો ચાહકવર્ગ ઊભો 
કર્યો. એ પછી “ચંદ્રભાગા” અને સળંગ પ્રહસન “નવલશા હીરજી” (બંને 1909) તથા 
“સોભાગ્યનો સિહ” વગેરે એમનાં જ લખેલાં નાટકો હતાં. 

ખુદ ખ્યાતનામ નટ હતા, અને જા તે નાટકો લખતા હતા છતાં, મૂલાણીનાં એ પછી ત્રણ 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 37 


નાટકો “અસલ હવા' જમાવી ન શકતાં, એને સ્થાને આધુનિક નાટ્યકાર ડૉ. નુસિહ વિભાકરનાં 
ચાર નાટકો ભજવી તેમણે કંપનીને ફરી સમૃદ્ધ કરી લીધી. 1922માં બાપુલાલ નાયકે “મુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક મંડળી” ખરીદી લીધી. 

હવે તો બધાં જ નાટકોનું દિગ્દર્શન બાપુલાલ ખુદ કરતા. સંખ્યાબંધ નટોને તાલીમ આપી 
એમણે તૈયાર કર્યા. બીજી બાજ રંગભૂમિ માટે સારા સાહિત્યની ખોજ કરવા સતત બૂમ પડતી 
સાંભળીને આ નટે રમણભાઈ નીલકંઠના “રાઈનો પર્વત” (લેખન 1911) નાટકને 1926માં 
રજ ક્યું. ગુજરાતના એ પ્રશિષ્ટ નાટક માટે રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખે અનેક ગીતો લખ્યાં 
હતાં. આ નાટકના ચાર શો થયા. એ પછી ચાંપશી ઉદેશી પાસે શ્રી બાપુલાલે ચાર નાટકો 
લખાવ્યાં. એ જ રીતે ગજેન્દ્ર લાભશંકર પંડયાનાં ચારેક નાટકો અને પારસી શૈલીનાં કેટલાંય 
નાટકો પણ રજ કર્યા. બાપુલાલના “કૉલેજ કન્યા” નાટકમાંનાં સ્રીકેળવણી અંગેનાં 
વિધાનોએ એ વખતે આખા ગુજરાતમાં ખૂબ ઊહાપોહ જગાવેલો. શ્રી નરરસહરાવ દિવેટિયા, 
શ્રી ચંદ્રવદન મહેતા અને શ્રીમતી હંસાબહેન મહેતાએ એની સામે મોટી જહાદ ઉપાડી હતી. 

પરંતુ જમાનો બદલાયો હતો અને સિનેમાનું આક્રમણ મજબૂત થઈ રહ્યું હતું. ખૂબ ખોટ 
ખાધા પછી ઈ.સ. 1938માં બાપુલાલને કંપની વેચી દેવી પડી. કપની 1944માં ફરીથી એક 
વેપારીની સહાયથી બેઠી થઈ, અને છેલ્લે 1946માં પ્રફૃહ્ય દેસાઈનું “લાડકવાયો” નાટક ભજવી, 
તેમણે નિવૃત્તિ લીધી :ત ત્યાં સુધીમાં બાપુલાલે 47 નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યું હતું. 1947માં અડસઠ 
વર્ષની ઉંમર એમણે વિદાય લીધી. 

બાપુલાલનો અવાજ રસળતો, કર્ણપ્રિય, આકર્ષક અને અનાયાસ આરોહ-અવચેહ 
ધરાવતો હતો. વિવધ મુખભાવો રજ કરવામાં એ બહુ કશળ હતા. 

બાપુલાલભાઈનું બીજ મહત્ત્વનું પ્રદાન તે - રાષ્ટ્રીય ભાવના અને તત્કાલીન સામાજિક 
પરિસ્થિતિ અંગેનાં નૃસિહ વિભાકરનાં નાટકોની 1915થી 1919ની વચ્ચેની રજઆત. જોકે 
આ પ્રયોગલક્ષિતા મોટાભાગે નાટકની કથા કે એના વિચારો પરત્વે હતી; કથાની માવજત 
અથવા અના મંચન પ્રત્યેના અભગમ સંબંધે નહોતી એ પણ નોંધવું જોઇએ. 

1922માં “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” ના સંપૂર્ણ માહલિક બન્યા પછી અમણે સૌ 
પહેલાં તો કશળ વ્યવસ્થાપકને મેંનેજર બનાવ્યો; કલાકારો અને ગાયકોના જથમાં અનેકને 
આકર્ય્યા; નવાં નાટકો લખાવડાવ્યાં; કંપનીને અનેક સ્થળે પ્રવાસ માટે મોકલી; નાનાં ગામોમાં 
પણ અનેક સ્થળે રજુઆતો કરી; અને એમ એ વખતે કોઈ જાગ્રત રંગકર્મીને સૂઝ એ બધા 
પ્રયત્નો એમણે કરી જોયા. 

પીઢ સાહિત્યકાર રસિકભાઈ પરીખ, જા ણીતા લેખકો ચંદ્રવદન ચી. મહેતા અને પ્રાગજી 
ડોસા વગેરેએ તેમની દિગ્દર્શક તર્રીકેની અપ્રતિમ શક્તિનાં ખૂબ વખાણ કર્યા છે. જોકે દિગ્દર્શન 
એટલે આમ તો નટોની વાચિક તાલીમ અને વેશભૂષા વગેરેનું આયોજન, એવું એ વખતની 
રેગભૂમિમાં બધા સમજતા. જયશંકર “સુંદરી'ની તાલીમ માટેની પ્રક્રિયામાં બાપુલાલે એક 


38 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


નાના રૂમમાં ત્રણ બાજ પૂરા કદના અરીસા મુકાવ્યા હતા : “તારે અભિનય કરી જાતે જ 
[નરીક્ષણ કરવું, અને તને સંતોષ થાય એ પછી મને બતાવવું.” 

નટવિદ્યા અને દિગ્દર્શન, કંપનીનો વહીવટ અને સારા લેખકોને રંગભૂમિમાં આવકારવા 
વગેરે જવી મહત્ત્વની બાબતોમાં, બાપુલાલ નાયક ખૂબ મોટી ઘટના ગણાય. એમણે જયશંકર 
'સુંદરી'ને સથવારે એટલું મોટું કામ કર્યું છે, કે “નટકેન્દ્રી” અને “મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શક”ના 
સ્તબકોમાં, એ બંનેના પ્રદાનની તવારીખો જ અહીં નિર્ણાયક ગણી છે; જ્યારે સજેક 
મથામણનો સ્તબક એની વચ્ચે નક્કી કરવા માટે નાટ્યલેખકોને બાપુલાલે પ્રોત્સાહન આપ્યું, 
તે છતાં અન્ય વસ્તુપરક (ઓબ્જકિટિવ) પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધી છે. 


“અદા'કાર પ્રાણસૂખ “એડિપોલો' (1883-1915) 
ગુજરાતી રંગભૂમિમાં સ્રીનો પાઠ “કુવરીપાઠ' અને પુરતષ્ષનો “રાજાપાઠ' તરીક ઓળખાતા. 
વળી, એ ભૂમિકા (એ “કુવરી' કે “કુવર હોય પણ એના)થી જો નટ લોકચાહના મેળવે તો એ 
પાઠનું નામ જ નટના નામ સાથે જોડી દેવામાં આવતું, જમ કે જયશંકર “સુંદરી', છગન 
“રેમિયો', આણંદજી 'કબૂતર' વગેરે. એનાથી “ઇમેજ બિલ્ડિંગ' તો થતું પણ નટ 'ટાઇપીફાઈડ' 
પણ થઈ જતો. જો કે અનેક નટો પ્રયત્નપૂર્વક નવી અને જદ પ્રકારની ભૂમિકાઓ કરી એમાંથી 
બહાર નીકળવા પણ મથતા. 

પ્રાણસુખને પણ “એડિપોલો' તર્રીકે પ્રખ્યાતિ મળી હતી. જો કે એમણે કોઈ એડિપોલોનો 
અભિનય નહોતો કર્યો. “આર્ય નીતિદર્શક નાટક સમાજ” ના “બોલતો કાગળ” માં રણધીરની 
ભૂમિકા ભજવતાં, એ સમયે મૂક ચિત્રોમાં જા ણીતા 'એડિપોલો' નટનું અનુકરણ પ્રાણસુખને 
કરતો જોઈ, હિદના વાઇસરોંય અને વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવે પ્રાણસુખની સરખામણી 
[સનેઅભિનેતા એડિપોલો સાથે કરી, ત્યારથી એ નામ એની સાથે હંમેશ માટે જોડાઈ ગયું. 

માત્ર આઠવર્ષની ઉંમરે 1891માં “મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” માં બાળનટ તર્રીકે 
એ જોડાયા; પણ એના મામા મૂળચંદ “મામા' એને “આજ્ફ્રેડ નાટક કંપની” માં લઈ ગયા, 
જ્યાં સમર્થ નટ-દિગ્દર્શક અમૃત કેશવ નાયકની નટક્લામાંથી તેમણે પરોક્ષ તાલીમ લીધી. 
1899માં “દેશી નાટક સમાજ”'માં ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીના “ઉમાદેવડી” માં, અને 1900માં 
“વિજયાવિજય” માં “એડિપોલો'એ ભૂમિકા કરી, કુશળ નટ તર્રીકે નામના મેળવી. તે પછીની 
એમની મહત્ત્વની ભૂમિકા “સતી દ્રૌપદી” નાટકમાં દુ-શાસનની હતી. 

1912માં “આર્યનીતિદર્શક નાટક સમાજ”માં ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની નવલકથા પર 
આધારિત “સરસ્વતીચંદ્ર” માં છોટાલાલ શર્મા દ્વારા તૈયાર થયેલ નાટકમાં એડિપોલો “દુષ્ટરાય' 
તર્રીકે ઝળકયા_ આ લોકપ્રિય નાટક “સરસ્વતીચંદ્ર” ની ભૂમિકા કરતા નટ માસ્ટર કેશવના 
ગાયનને જો વન્સમોર મળે તો તુરત જ એની સૂરાવટ વિશિષ્ટ રીતે બદલી એ પ્રેક્ષકોને ચકરાવી 
નાખતા. એ જ રીતે, “એડિપોલો' પણ આ નાટકમાં કરડા અવાજ ભરાવદાર ભવાં ચડાવી 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ ર 39 


હાથનાં કગળિયાંના બંડલમાં છુપાવેલી છરીથી પાત્રોચિત અભિનય કરી પ્રેક્ષકોની પ્રશંસા 
મેળવતા ! કહે છે, ક મુંબઈ'ભાંગવાડી' થિયેટરમાં આ નાટક ભજવાતું, ત્યારે બૂકિંગ ઓફિસથી 
કાલબાદેવી સુધી પ્રેક્ષકોની કતાર લાગતી. પાત્ર પ્રમાણે કોઈ લાક્ષણિક મુદ્ર કે હાથસામગ્રીનો 
તેઓ ઉપયોગ કરતા : “બોલતો કાગળ”માં સિગરેટ પીવાની “અદા', “દેવી દમયંતી”માં 
કલિયુગ તરીકેનું અટ્ટહાસ્ય, અને “દેવી દ્રૌપદી” માં દુર્યોધન તર્રીકે ગદ્ય ફેરવાની છટા ! 

આ નટકેન્દ્રી સ્તબકની વિશિષ્ટતા એ પણ હતી, કે લોકચાહના મેળવતા નટની ક્યાં તો 
કંપનીઓ ખેંચાર્ખેચ કરતા, અથવા તો નટ ખુદ કંપનીઓ બદલ્યા કરતો. 1918માં “સરસ્વતી 
નાટક સમાજ'ના “દેવમોહિની” નાટકમાં ઘટોત્કચ અને 1924માં “સૌરાષ્ટ્રવીર'' નાટકમાં 
ભાથી લુંટારા તર્રીકે મંચ પરથી કૂદી પ્રેક્ષકોને સિને-એડિપોલોની યાદ તાજી કરાવતા ! 1920માં 
એમણે પોતાની કંપની “દયાનંદ નાટક સમાજ' પણ શરૂ કરી, પણ ત્રણ વર્ષ પછી એને સમેટવી 
પડી હતી. એ પછી પણ અનેક મંડળીઓમાં વિવિધ પાઠતેમણે ભજવ્યા. નાટ્યમહધિ પ્રભુલાલ 
દ્રિવીધી (1892-1962)ને રંગભૂમિમાં લેખક તર્રીકે પ્રવેશ આપવાનો યશ પ્રાણસુખ 
“એડિપોલો'ને મળે છે. “સત્તાનો મદ”,“માલવવિજય” અને “ક્રતિસ્તંભ” જેવાં પ્રભુલાલ 
દ્વિવેદીનાં નાટકો 'દિશી નાટક સમાજ' ભજવ્યાં, એમાં “એડિપોલો'ની ભૂમિકા જોઈ, 
પ્રભુલાલભાઈએ કહ્યું હતું કે પ્રાણસુખભાઈ પાત્રોચિત અભિનય, અને એમાંય પાત્રોની 
મનોસ્થિતિ પ્રમાણે એમની ઢબછબ બદલવા સુધીનું ઝીણવટભર્યું ક્રમ ખંતથી કરે છે. 
વાસ્તવિકતાના આગ્રહી પ્રાણસુખભાઈએ “વીરકેસરી” નાટકમાં સિકંદરની ભૂમિકા ભજવી 
ત્યારે, એમને હાથે રંગનો ક્ગ્ગો બાંધવાનું મેકઅપમેન ભૂલી ગયેલો, પણ લોહી તો દેખાડવાનું 
જ હતું, એટલે ખરેખર છરી મારીને લોહી કાઢયું. છ ઘયકાની લાંબી અભિનય કારાકર્ધ પછી 
“મધુપક્ષ” નાટકની તાલીમ ચાલતી હતી એ દરમ્યાન જ 1955માં તેમણે વિદ્યય લીધી. 


રંગીલો નટ મોહનલાલા (1885-1938) 


બાળપણમાં “દ્વારિકા નાટક મંડળી'માં રણછોડરાય ઉદયરામના “લાલતાદુ-ખદર્શક'” નાટકની 
તાલીમ ચાલતી હતી, ત્યારે ભાષાના આરોહ-અવરેહ, ઉચ્ચારશુદ્ધિ અને શબ્દભારને ધ્યાનપૂર્વક 
શીખી લેનાર લાલાજીના પુત્ર મોહનને “ભરતનાટ્યશાસ્ર”ના અનુવાદક અન નાટ્યકાર 
નથુરામ સુંદરજી શુક્લે (1862-1923) તથા મૂળશંકર મૂલાણીએ તાલીમ આપી હતી. 
“મુંબઈ-ગુજરાતી નાટક મંડળી'માં 1899માં “અજબકુમારી” અને “સૌભાગ્યસુંદરો” 
નાટકોમાં તેમણે ભૂમિકાઓ ભજવી. કંપનીના માલિકોને સીધા કરનાર મણિલાલ 
ત્રિભુવનદ્યસ ત્રિવેદી “પાગલ” (1889-1955)ને મોહનલાલાએ રંગભૂમિમાં લેખક તર્રીકે 
સ્થિર કર્યા હતા- “વિદ્યા વિનોદ નાટક સમાજમાં 1912માં “માલતીમાધવ” નાટકમાં મોહને 
માધવની ભૂમિકા ભજવી પ્રેક્ષકોનાં દિલ જીતી લીધાં. એ પછી એમની યાદગાર ભૂમિકા, 
'પાગલ'ના લખેલા નાટકમાં “રા'માંડલિક''ની હતી. “મોગલે આઝમ” માં લેવાયેલા ગીત - 


40 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


“મોહે પનઘટ પે. . .” - ની તરજ, “આર્યનેતિક નાટક મંડળી'એ ભજવેલા નાટક 
“છત્રાવિજય” માટે મોહનલાલાએ 1919માં બાંધી હતી. શરૂઆતમાં પ્રિયતમા અને પછી 
પત્ની બનેલી જયાના મૃત્યુ પછી લાલાજી શરાબી થઈ ગયાનું કહેવાય છે. એવી કિવદતી છે કે 
ચકચૂર લાલાને શો વખતે લાવી વીંગમાં કોઈ એના પાઠનું નામ કહીને સ્ટેજ પર ધક્કો મારે 
તોય પ્રેક્ષકોને જોઈ લાલા પોતાનો પાઠ કડકડાટ કરી જાય ! 

એવી જ રીતે 1931માં “આર્ય નેતિક મંડળી'નું નાટક “સૂરદાસ” ચાલતું હતું, ત્યારે 
આગલી સાંજે અકસ્માતે તેલની કડાઈમાં સખત દાઝયા હોવા છતાં, હઠપૂર્વક પોતાનો “ડ્રેસ' 
પહેરી મોહનલાલા સ્ટેજ પર આવ્યા. માલિક નકુભાઈ શેઠે પ્રેક્ષકોને અકસ્માતની અને પાઠ 
કરવાની નટવર્યની હઠની જા હેરાત કરી. પ્રેક્ષકોની મંજરીથી મોહનલાલાએ ખુરશીમાં બેસીને 
સૂરઘસની આંખ ફોડવા જેવો કરુણ પ્રસંગ એટલો વાસ્તવિક રીતે રજ કર્યો, કે લાલાજી ખુરશી 
પર બેઠા હતા એ કોઈને નડયું નહીં. આ પ્રેક્ષકપ્રિય નટે 1938માં દેહ છોડયો. 


ઝીણા કામનો કસબી માસ્ટર અશરફખાન (1893-1962) 

નામ મહંમદ અશરફખાન; જન્મ ઇન્દોરમાં. નાનપણમાં વાંકાનેર કપનીના નટ બ્યંબકભાઈના 
આગ્રહથી અશરફ ગુજરાત આવ્યા, અને સુરીલા કંઠને રંગભૂમિ માટે તૈયાર કરવા શાસ્ત્રીય 
સંગીતની તાલીમ લીધી. શરૂઆતમાં આલ્ઝ્રેડ કંપનીમાં “ઉદયભાણ” નાટકમાં તેમણે 
ગુજરાતી જબાનમાં ભૂમિકા ભજવી. એમને રંગભૂમિમાં સફળતા અપાવી એ તો પ્રભુલાલ 
દ્વિવેદીના “માલવપતિ” નાટકમાં મુંજની ભૂમિકાએ. એ માટે મૂળચંદમામા અને લેખક 
પ્રભુલાલભાઈએ એમને તાલીમ આપેલી. 

“સિરાજદૌલા” નાટકમાં ઘરૂડિયા સિરાજની ભૂમિકા માટેપીઠે જઈ અનેક દારૂડિયાઓનું 
નિરીક્ષણ કરી આવી, ચાર જ તનો અભિનય એમણે લેખકન-દેગ્દર્શકને બતાવ્યો; જ અભિનય 
તેઓએ નામંજ્‌ર કર્યો હતો, એને જ પાછલી હરોળમાં બેઠેલા મોહનલાલાએ ભલામણ કરતાં 
એવી દલીલ આપી, કે “એ સંયમિત અભનય જ સિરાજ જવા રાજ ને શોભે” !એ જ રીતે 
ગુંડાના અભનય માટેના “રંગઢંગ” પણ લાલાજીએ અશરફખાનને શીખવ્યા હતા. પ્રભુલાલ 
દ્વિવિદીના “અજયધારા” નાટકમાં ગાવું, રોવું, હસવું અને સંવાદ દ્વારા અનેક રસ રજ કરવાની 
જટિલ ભૂમિકા તેમણે સફળતાથી ભજવી. કહે છે કે, પ્રભુલાલભાઈએ એમનું કૌશલ જોઇને 
જ એમને માટે એ ભૂમિકા લખી હતી. એ પછી તો “સજ્જન કોણ 7' નાટકમાં સજ્ન્નના 
અંચળા ઓઠે દુજનની યાદગાર ભૂમિકા ભજવી હતી. 

1940ની આજબાજ ફિલ્મના આક્રમણ સામે ટકી ન શકાતાં, “દેશી નાટક સમાજ” 
સિવાયની ઘણીખરી કંપનીઓ બંધ થઈ હતી, અને “આર્ય નેતિક કંપની” પણ બંધ થવાની 
હતી, ત્યારે ઘેઢસો રૂપિયાની રોયલ્ટીએ નાઈટ કરીને કંપનીને “ઓડિયન્સ પાછું' અપાવ્યું હતું. 
1960માં માસ્ટર અશરફ ખાને ગોંડલમાં “ગુજરાત કલા મંદિર” નામે પોતાની કપની પણ 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 41 


ઊભી કરી જોઈ. એમની ઇચ્છા મુજબ અમદાવાદમાં દાણી લીમડા પાસે 1962માં એમને 
દફનાવવામાં આવ્યા- એમની દરગાહે આજ પણ અનેક લોકો શિર ટેક્વે છે. 


સંત અને નટ પ્રભાશૅકર 'રમણી' (1890-1971) 


1905માં “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” ના “કામલતા” નાટકમાં બાપુલાલ અને જયશંકર 
“સુંદરી'ને અભિનય કરતાં જોઈ, ગાયક પ્રભાશંકર નાયકને રંગભૂમિમાં કામ કરવાની ઇચ્છા 
જા ગી, અને બીજે દિવસે સ્વરપરીક્ષામાં બાપુલાલે પાસ કરી પંદર વર્ષના એ કિશોરને મંડળીમાં 
રાખી લીધો. ત્યાં નાની નાની ભૂમિકાઓ પછી 1909માં “ચંદ્રભાગા” માં હીરાની અને 
“નવલશા હીરજી”માં રાણીની ભૂમિકાઓ તેમણે ભજવી. મોહનલાલા અને પ્રભાશંકરની 
જોડી પ્રેક્રકોમાં લોકપ્રિય બની તે એટલે સુધી, કે મુંબઈમાં “'ગેઇટી થિયેટર'માં તાલીમ પૂરી 
થયા પછી કંપનીના રસોડે ભૂલેશ્વર જમવા મોહન મારવાડી, કચરાલાલ, જયશંકર “સુંદરી' 
અને પ્રભાશંકર વગેરે નટમંડળી જ્ય, ત્યારે એમને જોવા અને એમની સાથે હાથ મિલાવવા 
પ્રેક્ષકો ઊમટી પડતાં; અને કંપનીએ કલાકારોના રક્ષણ માટે, ચોકૌદ્યરો રાખવા પડતા ! 

કપની સાથેનો પાંચ વર્ષનો કૉન્ટ્રેફ્ટ પૂરો કરી, પ્રભાશંકર ગુજરાતમાં વડનગર પાછા ગયા, 
પણ કૌટુંબિક આકૃતમાં ફસાયા. તે ફરી 1920માં “રોયલ નાટક કપની” માં મૂળશંકર મૂલાણીના 
“એક જ ભૂલ” નાટકમાં તેમણે “રમણી'ની ભૂમિકા કરી, અને પ્રેક્ષકોએ એમના નામની 
સાથે પાત્રનું નામ જોડી ધીધું. 

એમની કારકિર્દીના એક અગત્યના કિસ્સામાં, શોને દિવસે જ પ્રભાશંકરનું ગળું બેસી 
ગયું અને એની જગ્યાએ નવા કલાકારને “નાટકમાં ઉતારવા” ની જા હેરાત કરવામાં આવી, 
પરંતુ પ્રેક્ષકોએ સંવાદો વિના માત્ર પ્રભાશંકરનો આંગિક અભનય જોવાનો આગ્રહ રાખતાં, 
પ્રભાશંકર માત્ર મુક અભિનયથી જ પોતાનો પાઠ પ્રેક્ષકો સમક્ષ રજ કર્યો ! 

જીવનના અંતભાગમાં તેમણે સંસારત્યાગ કરી, ભેખ લીધો હતો : ભવ્ય લલાટ, 
આંખોમાં ભક્તિનું તેજ, છાતી સુધી પહોંચતી સફેદ ફરકતી ઘહી અનેશ્વેત વસ્રામાં સજ્ક#તેઓ 
સંતની જમ વિચરતા- એમના અભિનેતા પુત્ર વાસુદેવે પગ પિતાના પગલે મંત્રધક્ષા લીધી. 
1971માં વડનગરમાં વૃદ્ધ પ્રભાશંકરનો સ્વર્ગવાસ થયો. 


“રંગભૂમિના દિગ્દર્શક” જયશંકર “સુંદરી' (1889-1975) 


નામ જયશંકર ભૂદરઘાસ ભોજક; જન્મ મહેસાણા પાસે વિસનગરમાં. નવ વર્ષની ઉમરે 
ઘઘભાઈ રતનજી થૂથીની “પારસી ઉર્દૂ નાટક કંપની” માં જોડાયા. એ પછી “મુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક મંડળી” માં 1901માં બાર વર્ષની ઉંમરે “સૌભાગ્ય સુંદરી” માં અભિનય કરી “સુંદરો'નું 
લાડકું નામપ્રેક્ષકો પાસેથી જીતી લીધું. સુરીલો કંઠ અને કમનીય છટા આ લોકચાહનાનાપાયામાં 
હતાં. “સૌભાગ્યસુંદરી” નાં 41 ગીતોમાંથી 17 ગીતો જયશંકર ગાતા. ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન એના 


42 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


લગભગ એક સો સાઠ પ્રયોગો થયા. આંગિક, વાચિક અને સાત્તવિક અભિનયના કૈશલ્યથી 
એમણે કંપનીના માલિકો, વર્તમાનપત્રો અને બાપુલાલભાઈને હૅંમેશના પ્રશંસક બનાવી દીધા. 
શૃંગારગીતોમાં અને સાડી પહેરવાની પર્હ્દ્રતમાં જયશંકર કોઈ પણ “સુંદરી' ને હરાવતા- એક 
વખત આ “કુંવરીપાઠના લેબાશ”માં સ્રીઓની વચ્ચે કલાકો સુધી એમણે ટોળ-ટપ્પાં માર્યા 
પણ કોઈનેય એ જયશંકર હોવાનો અણસારો નહોતો આવ્યો ! 

જયશંકરભાઈ અરીસા સામે ઓરડીના એકાંતમાં એકલા અભનય-વ્યાયામ કરતા; અને 
કમનીય મુદ્રઓ, ગતિની પ્રવાહિતા અને મોહકતા તેઓ જાતે તપાસી જોતા. વળી, ઉચ્ચ 
સાહિત્યથી તેમની વૃત્તિ સંસ્કારાઈ હતી. બારીક અવલોકન-શક્તિ એમની વિશિષ્ટતા હતી. 
તેમણે ખુદકહ્યું છે કે, “મારું શિક્ષણ બે જગ્યાએ થયું -પુસ્તકો અને પ્રત્યક્ષ ત્રીઓ”. મૂળશંકર 
મૂલાણી જયશંકરભાઈની આ યાત્રામાં પ્રેરક અને પ્રોત્સાહક વડીલની ભૂમિકા ભજવતા. 
એમને તાલીમ આપવા માટે, બાપુલાલ-જયશંકરની જોડીને ધ્યાનમાં રાખી, મૂલાણી નાટક 
લખતા. એમની આ બધી શક્તિઓને ખ્યાલમાં રાખી કંપનીએ જયશંકરભાઈને નાની 
ભાગીદારી પણ આપી હતી. 

“જગલ જગારી” પછી “કામલતા” નાટકમાં એમણે શકુંતલાની ભૂમિકા ભજવી. એમાં 
પતિ પ્રત્યેનો ગાઢ પ્રેમ, “દેવકન્યા”માં નારીની ન્યોચ્છાવરી, “ મધુબંસરી” અને 
“સ્નેહસરિતા”માં નવા શિક્ષણને પ્રભાવે સર્જાતી અભિનવ સ્તીનું તેમણે નિરૂપણ કર્યુ. 
“મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” માંથી 1920માં છૂટા થઈ બે-ત્રણ વર્ષ “આર્ય સુબોધ નાટક 
મંડળી”માં તેમણે થોડાં એતિહાસિક અને પૌરાણિક નાટકોમાં કામ કર્યું. પરંતુ ફરીથી 
“મુંબઈ-ગુજરાતી નાટક મંડળી”માં બાપુલાલ સાથે કામ કરવા 1926 માં જોડાયા. જની 
રંગભૂમિ સાથેનાં આ છેઠ્યાં છ વર્ષમાં તેમણે બે નોંધપાત્ર નાટકોમાં અભિનય કર્યો તે - 
રમણભાઈ નીલકંઠનું “રાઈનો પર્વત” અને ગજેન્દ્ર પંડયાનું “કૉલેજ કન્યા”. આ બંને નાટકો 
પોતપોતાની રીતે મહત્ત્વનાં બની ગયાં. પાંત્રીસ વર્ષની કારકિર્દી બાદ હવે રંગભૂમિને પોતાની 
જરૂર નથી, એવું 1932માં જણાતાં જયશંકરભાઈ નિવૃત્ત થયા. 

આ ગાળો જાણે ખૂબ મંથનનો હતો. ફિલ્મનું માધ્યમ કાઠું કાઢી રહ્યું હતું; નવી રંગભૂમિ 
માટે ચંદ્રવદન મહેતા અને કનેયાલાલ મુનશી કમર કસી રહ્યા હતા; સાહિત્ય અને 
મંચનક્લાઓમાં નવો વાયરો ફૂંકાઈ રહ્યો હતો. આ બધું જયશંકરભાઈને કદાચ અભિપ્રેત ન 
પણ હોય, તે છતાં વિસનગરમાં જઈ એમણે “સાણિત્ય કલા મંડળ” માં જ બે નાટકો રજ્‌ કર્યા 
(નવલકથાકાર ર. વ. દેસાઈનું “શંકિત હૃદય” અને નાટ્યવિદ્‌ રસિકભાઈ પરીખનું “રૂપિયાનું 
ઝાડ”) એ ગુજરાતની રંગભૂમિચેતનાને નવી રીતે સંમાર્જવાની તેમની શક્તિ દર્શાવી આપતાં 
હતાં, તથા ગુજરાતના સાક્ષરો અને સાહિત્ય-પ્રેમીઓને જયશંકરભાઈની ઝંખનાનો એમાંય 
ઈશારો મળતો હતો. આ દિવસોમાં એમણે કરેલાં વિવિધ પ્રવચનોમાં પણ અન્ય સહુને એની 
પ્રતીતિ થઈ. 


સ્તબક ત્રણ - સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 43 


જયશંકરભાઈએ પાંત્રીસ વર્ષની અભિનયની કારકિર્દીમાં જ નાટકો કર્યા, અને 1945થી 
58 વચ્ચે અમઘ્યવાદમાં ગુજરાત વિધાસભા અને “નટમંડળ'માં જ નાટકોનું એમણે દિગ્દર્શન 
કર્યું, એ સાથે સરખાવવા જેવાં છે. આ વાત કહેતાં “જની' કે “નવી' રંગભૂમિના લેખકો વિશે 
મૂલ્યતારણ અપેક્ષિત નથી, પણ એટલું જરૂર જણાય છે કે એમણે અનેક દેશોનાં જદ જદા 
વખતે લખાયેલાં અનેક પ્રકારનાં નાટકો તો કર્યા જ;પરંતુ દલપતરામનું “મિથ્યા'ભિમાન' નાટક 
પ્રકાશન પછી પંઆસી વર્ષે તખ્તા પર અવતાર્યું અને રસિકલાલ પરીખ પાસે “મેનાગુજરી' 
જવું નાટકેય લખાવડાવ્યું. જોકે એથીય મોટું કામ એમણે જે કર્ય, એ ભારતમાં નાટ્યનો સૌથી 
પહેલો સુયોજિત અભ્યાસક્રમ “નાટ્ય વિદ્યા મંદિર”માં 1948માં શરૂ કરાવ્યો, નટમંડળની 
સ્થાપના કરાવી અને જશવંત ઠાકર, દિનાબહેન પાઠક, ધનંજય ઠાકર, કેલાસ પંડયા, 
પ્રાણસુખ નાયક, પ્રભાબહેન અને અરરવદભાઈ પાઠક જેવાં અનેકોને સથવારે “નવી 
ગુજરાતી રંગભૂમિનું જ જા ણે દિગ્‌-દર્શન” કર્યુ. 
નાટકોનું એમનું દિગ્દર્શન તો અનેર હતું જ - (પછી એ શેક્સપિયરનું “હેમ્લેટ” હોય, 
ભાસનું “ઉરૂભંગ” હોય, ઇબ્સનનું “સાગરધેલી” હોય કે “ઢીંગલીઘર” હોય, શરત્ચંદ્ર 
ચટ્ટોપાધ્યાયનું “વિજયા” હોય, મોલિયરનું “શ્રુતિપતિ” હોય, ટાગોરનું “ચિત્રાંગદા” હોય 
કે ચંદ્રવદન મહેતાનું “સીતા” હોય) -પણ હું અહીં “રંગભૂમિના દિગ્દર્શન” ની વાત કરે છું. 
આવા લેખકોનાં અને આવાં નટો-સાથીદારોને સથવારે નાટકો થતાં હોય, નાટ્યવિદ્યાના વર્ગો 
ચાલતા હોય; એકે એક નટની પાત્રમય મૂંતિઓ ઘડાતી હોય; પ્રેક્રકોનો બુલંદ ઉમળકો હોય 
. એ બધું ગુજરાતી રંગભૂમિના ભાવિને જોતી એમની ક્રાન્ત ઘષ્ટિને આભારી છે. અન્ય અનેક 
સજકોએ આ દરમ્યાન પરોક્ષ પણ એવી પ્રેરણા ઝીલી, કે આખા ગુજરાતમાં રંગભૂમિ અને 
નાટ્યક્ષેત્રે નવો વાયરો ફૂંકાયો : નાટ્યાવિઘાના એમના અભ્યાસક્રમને નમૂને વડોદરા 
યુનર્વાસટીએ નાટ્ય અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો, તો બીજી બાજ રાજકોટમાં “સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક 
અકાદમી”ની સ્થાપના થઈ. આજે એમનાં શિષ્યોનાં શિષ્યો ગુજરાતી રંગભૂમિમાં સક્રિય છે. 
એમની રંગભૂમિસેવાને માથે ચઢ્રવી “ગુજરાત સારહત્ય સભા” 1954માં એમન 
ર્ણાજતરામ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ કરી ધન્ય થઈ. 1957માં એમને “રાષ્ટ્રપાત સુવર્ણ ચંદ્રક” 
અને 1971માં “પદ્મભૂષણ” એનાયત થયા. 1976માં અમદાવાદમાં એમનાં નામ સાથે 
' સંકળાયેલ નાટ્યગૃહ બાંધવામાં આવ્યું છે. 
કહે છે, ક નાટક ભજવાય ત્યારે “જયભાઈ” ધ્યાનથી જએ, પછી બધાની ભૂલોની સૂચિ 
નટોની મિટિંગમાં બોલી જાય અને જે નટ/ નટીનું કામ સારું લાગે, એમને એક એક રૂપિયો 
ઇનામ આપે ! આજે કેટલાંય નટ/ નટીઓ એમના એ રૂપિયાને સાચવીને, એના કરતાંય 
ગુજરાતને નવી રંગભૂમિનો જ “ખણખણતો રૂપિયો' એમણે આપ્યો એને શક્તિમતિ મુજબ 
ગજવે છે. 


44 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


સ્તબક ચાર : સજક મથામણ (1913-1923) 

રંગભૂમિ નટનું માધ્યમ છે, અને નટકેન્ટ્રી પ્રવૃત્તિ છે. એ પ્રવૃત્તિમાં નટ નિર્ણાયક હોય; પણ 
જો જીવન કે રંગભુમિને એ શ્ન્ત દ્રષ્ટાની જેમ જોઈ શકે તેમ ન હોય, તો અભિનયના કસબને 
જ તક મળે એવી પુનરાર્વાતત કૃતિઓમાં એ આખી પ્રવૃત્તિને અટવાવી દઈ શકે. ગુજરાતની 
રંગભૂમિના આ તબક્કે, 1910ની આસપાસ એવો કોઈ દિગ્દર્શક પણ હજ પાક્યો નહોતો જે 
તત્કાલીન જીવનને વાસ્તવિક કે આદર્શ રીતે રજ કરવાનું વિચારી શકે. માલિક-લેખકના સ્તબક 
દરમ્યાન શું બન્યું એ તો આપણે આગળ જોયું છે. એટલે સૌની નજર સ્વાભાવિક રીતે જ પડે 
લેખક ઉપર, જ પ્રારંભિક કલ્પના વિહારમાં ઓછા જોખમે નાટ્યસૃષ્ટિનું સર્જન કરી રંગભૂમિને 
નવા વળાંકો આપી શકતો હોય છે, એનાં અનેક ઉદ્યહરણો દેશ-પરદેશની નાટ્ય પ્રવૃત્તિમાંથી 
મળી શકે. 

ગુજરાતી રંગભૂમિમાં આવી મહત્ત્વની સજક મથામણ ટૂંકા એક દાયકાના સમય માટે 
ત્રણ ચાર અલગ અલગ નાટ્યકારોએ પોતપોતાની રીતે કરી જોઈ. એ દરેકના પ્રયત્નો કોઈપણ 
રંગભૂમિને માટે માર્ગદર્શક બની શકે એમ હોવાથી આપણે એનું વિગતે પૃથક્કરણ કરી જોઈએ: 


કવિ ચિત્રકાર ફૂલચંદ માસ્તર (1879-1954) 


ચિત્રશિક્ષક અને સંગીતકળાના જા ણકાર, નડિયાદના મધ્યવર્ગીય યુવાન ફૂલચંદ શાહને ત્યાં 
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, મણિલાલ નભુભાઈ ઠ્વવિધે અને બાળાશેંકર જવા સાહિત્યકારોની 
[નિયમિત બેઠકને લીધે સાહિત્યસંસ્કારનો પાસ બેઠેલો. ચિત્રશિક્ષકની નોકરી કરતાં કરતાં તેઓ 
સાહિત્યલેખન તરફ વળેલા. નાટ્યલેખન તો એમણે એક જ ધાયકો કર્યું - 1907માં “મોરબી 
આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી”ના માલિક મૂળચંદભાઈ ઓઝાને “મહાસતી અનસૂયા” લખી 
આપ્યું ત્યારથી શરું કરી “સુકન્યા સાવિત્રી” (1910), “મહાશ્વેતા કાદંબરી” (1912), 
“માલતીમાધવ” (1913), “મુદ્રપ્રતાપ” (1914), “શુકદેવજી” (1915) અને 
“વિશ્વધર્મ” (1945) વગેર ભજવાયેલાં નાટકો, અનેક અપ્રગટ નાટકો અને વિવિધ 
સંગીતમય આખ્યાનોનો સમાવેશ થાય છે. એમણે વિશિષ્ટ શૈલીમાં કાવ્યો પણ. લખ્યાં છે. 
વ્યવસાયે શિક્ષક હતા, તેથી 'માસ્તર' તરરીકે પ્રખ્યાત થયેલા ફૂલચંદભાઈએ રણછોડભાઈ 
ઉદયરામ, નર્મદ, ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી અને વાઘજીભાઈ ઓઝાએ પાડેલી પૌરાણિક કથાવસ્તુ 
પસંદકરવાની પ્રણાલી જા ળવી રાખી. એ જ રીતે એ વખતે નડિયાદના વિદ્દાનોએ'કરેલા સંસ્કૃત 
નાટકોના અનુવાદને રંગભૂમિયોગ્ય બનાવવાનો ફૂલચંદભાઈએ પુસ્માર્થ કર્યો, એ નાટ્ય લેખક 
તરરીકે એમનું વિશિષ્ટ પ્રઘન ગણાય. રેડિયોગસનેમાની પીઠઝબકાર (1૮51 9તતં€)ની ટેક્નીક 
પણ એમણે એ દિવસોમાં પ્રયોજી હતી. નાટકોમાં ઉપવસ્તુ (આડકથા) માટે પણ એમની 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 45 


વિશિષ્ઠ શૈલી હતી. એમનાં નાટકોમાં ગીતોનું પ્રમાણ ખુબ રહેતું. “અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ્‌” 
પરથી રચેલા “મુદ્રપ્રતાપ”' માં 60 ગીતો હતાં. 

1915માં ભજવાયેલા “શુકદેવજી” નાટક પછી ત્રીસ વર્ષે, એટલે કે 1945માં એમણે 
ભક્તિપ્રધાન “વિશ્વધર્મ” નાટક લખ્યું. એ લાંબા વિરામ માટે તત્કાલીન રંગભૂમિની હવાએ, 
નાટક મંડળીઓના માલિકોએ તથા નટવર્ગના વર્તને એમને જે રીતે દુભવેલા એ કારણરૂપ છે. 

“મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી” માટે લખેલા બે જ નાટકોથી નાટ્યર્રસક જનતામાં 
કવિચિત્રકારના બિરુદ સાથે કૂલચંદભાઈએ રુક્કો જમાવી દીધો હતો. પરંતુ એમનાં નાટકો 
પ્રસિદ્ધ થવાં તો એક બાજ રહ્યાં, પણ નાટકોની ઓપેરાબુક પર પગ મુળજીભાઈ ઓઝાએ 
પોતાનું જ નામ “રચનાર” તરરીકે મૂકેલું. ભોળા કાવએ પોતાના હક્કનાં નાણાં આ માલિક 
પાસે માગ્યાં ત્યારે પણ તેમને અપમાન સલન કરવું પડયું. 1913માં “વિદ્યા વિનોદ નાટક 
સમાજ”ની સ્થાપના થઈ ત્યારે, મૂળજીભાઈના અન્યાયથી સમસમી રહેલા કૂલચંદભાઈનો 
પુણ્યપ્રકોપ એવો તો પ્રજ્વલી ઊઠયો '1તો કે પોતાનાં નાટકોથી જ૪મ બબ્બે કંપનીઓને ઊંચી 
લાવ્યા હતા એવી જ રીતે બીજા ત્રણ નાટકો લખી પેલાઓને પાઠ ભણાવવાની એમણે પ્રતિજ્ઞા 
કરી, અને “માલતી માધવ” લખવું શરૂ કર્યું. 

આ વાત જાણીને “મોરબી આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી”ના માલિકને હેયે ઝાળ લાગી, 
ને નવું નાટક લેવાને બહાને ફૂલચંદભાઈને બોલાવી પાનનું બીડું આરોગવા આપ્યું. પરંતુ 
કવિએ તે સ્વીકાર્યું નહીં. કહે છે ક પછીથી એક વાળંદે એ પાન ખાધું અને એના રામ રમી ગયા 
હંતા ! એવી પણ વાત સાંભળવામાં આવી છે કે ત્યારબાદ ફૂલચંદભાઇને બેભાન બનાવી 
ગટરમાં નાખી દેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ એમાંથીય ઉગરીને એ નડિયાદ પાછા આવ્યા; અને 
પંદર જ દિવસમાં “માલતી માધવ” પૂરે કર્યું. એમાં મોહનલાલા અને મૂલચંદમામાએ પણ 
ભૂમિકાઓ ભજવી. 

“વિદ્યા વિનોદ નાટક સમાજ' દ્વારા અની અમઘવાદના “શાંતિભવન” થિયેટરમાં 
રજઆત થતાં, એવું કહેવાતું કે, ગલીએ ગલીએ એનાં ગીતો ગવાતાં હતાં અને એકૅએક 
અમઘ્યવાદીએ અ નાટક નહાળ્યું હતું ! 

એવાં જ સફળ “શુકદેવજી” નાટકની બીજી એક ઘટનાએ ફૂલચંદભાઇનું રહ્યું સહ્યું મન 
પણ મોળું કરી નાખ્યું. મોહનલાલા “શુકદેવજી”માં મર્હાધ તર્રીકે અપૂર્વ રીતે સુંદર અભનય 
કરતા, પરંતુ એમને મદ્યપાન વિના ચાલતું નથી એ જા ણીને “માસ્તર' નો આત્મા ફરીથી ભભૂકી 
ઊઠયો. પરિણામે એમણે રંગભૂમિ પરથી ક્ષેત્રસંન્યાસ લઈ લીધો. કહે છે ક એ પછી એમણે 
સોળ નાટ્યકૃતિઓ સર્જી હતી. એ અભિનયક્ષમ અને મુદ્રણયોગ્ય છે. એમાંથી એકેયને અને 
પોતે લખેલાં આખ્યાનો તથા કાવ્યોને કદી અન્યને અડકવાં ન દીધાં. એમના અવસાન પછી 
શક્ય એટલું સાહિત્ય મુદ્રણરૂપે પણ લોકો સુધી પહોંચાડવા નાટ્યરસિકો પ્રયત્નશીલ બન્યા છે. 


46 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 
જોકે કે, દર વર્ષે એક નવું નાટક આપી શકે એવા એમના જવા સજકને કંપનીના માલિકોએ 
કે નટવર્ગે દુભવ્યા ન હોત, તો અનેક નાટકોથી ગુજરાતી રંગભૂમિ સમૃદ્ધ બની હોત. 


મૂળશૅકર મૂલાણી (1868-1957) 
અમરેલીમાં સૌરાષ્ટ્રના ધર્મચુસ્ત પિતાએ સંસ્કૃત વાડ્મયનો વારસો એમને આપ્યો હતો. 
વડોદરા રાજ્યના મહેસૂલ ખાતામાં તલાટી તર્રીકે સત્તરમે વર્ષે લાંચ ન સ્વીકારી સન્નિષઠ 
વ્યક્તિત્વનો સૌ પહેલો પરિચય તેમણે આપ્યો. એ પછી અમઘવાદમાં “સત્યવક્તા” 
સાપ્રાહિકમાં એક શ્રીમંત કુટુંબના જગારી પુત્ર અંગે સાચી હકીકત રજ્‌ કરી પુત્રને ચોરસાબિત 
કરતો હેવાલ પ્રગટ કર્યો, અને પછીથી, એ જ સાપ્રાહિકના તંત્રી બન્યા. “મુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક મંડળી” માં નાટકની નકલ ઉતારનાર તરરીકે જોડાયા, પણ છંદમાં પિગળદ્યેષ તરફ ધ્યાન 
ખંચતાં, કવિ તર્મીકે કંપનીએ એને બઢતી આપી. એમના “રાજબીજ” નાટકમાં 1891માં 
બાપુલાલ નાયકને પહેલી ભૂમિકા સોંપાઈ. મૂલાણીના “કુંદબાળા” નાટકમાં દેશી રજવાડા 
સાથે ગોરા અમલદારોના સંબંધનું ચિત્રણ હતું. એ જોઈ બ્રિટિશ સરકારે, 1892થી સેન્સરશિપ 
સટિફિકેટ પછી જ નાટકો ભજવવાની પ્રથા ઘખલ કરી. 
મૂલાણીના “મૃળરાજ સોલંકી”થી પ્રેક્રકોમાં એમની લોકપ્રિયતા વધી, એમાં એમનું 
પ્રસંગનનરૂપણ નિર્ણાયક હતું. 1871માં નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતાની નવલકથા 
“કરણઘેલો” પરથી તેયાર થયેલ નાટકની પુનરેચના કરી. નાટકને અંતે એમણે 
કરુણરસની પરાકાષ્ઠા આણી. 1899થી “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” માં મૂળશંકર અને 
બાપુલાલ નાયક ભાગીદાર બન્યા_ એવું જ કરુણ નાટક “અજબકુમારી” પણ, તખ્તા પર 
[નિષ્ફળ જવા છતાં, કરુણરસાનરૂપણમાં ગુજરાતી રંગભૂમિનું મહત્ત્વનું નાટક ગણાય છે. 
કંપનીને વધુ નિષ્ફળ જતી અટકાવવા મૂળશંકરભાઇએ શામળ ભટ્ટની “બત્રીસ 
પૂતળીઓ'માંથી બે પૂતળીઓને જીવતી કરી, “વિક્રમચરિત્ર”' લખ્યું. એ જ રીતે નથુરામ 
સુંદરજી શુક્લના નાટક “સૌભાગ્યસુંદરી”નું મૂળશંકર ફેરલેખન કર્યું, એમાં મુખ્ય નાયિકાનું 
પાત્ર જયશંકર '“સુંદરી'એ ભજવ્યું. ત્યાર બાદ આવે છે, “સત્યવકતા”ની ઘટના પરથી 
લખાયેલું “જગલ જગારી” અને કાલિદાસના “શા્કુંતલ” નું આધુનિક સ્વરૂપ “કામલતા”. 
કંપની સાથે હિસાબ કરતાં, એમના ભાગે અઠ્ઠાવીસ હજા ર રૂપિયા જમા હતા. એમાંથી 
એમણે દસ હજાર રૂપિયા લીધા; પણ એ પછી માલિક છોટાલાલ શેઠ ્કાવિની કૃતિઓમાં 
દખલગીરી કરવા લાગ્યા એટલે સ્વમાની કવિ છૂટા થયા. બાકીના અઢાર હજા ર રૂપિયા શેઠે 
મૂળશંકરબાઈને આપ્યા નહીં, એટલે મૂળશંકરભાઈને પોતાના જમાઈના નામે, “કાઠિયાવાડી 
નાટક કંપની” ની સ્થાપના કરી. નવા નાટકની તાલીમ ચાલતી હતી, ત્યાં “મુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક મંડળી” તરફથી નોટિસ મળી, કે કરાર મુજબ દસ વર્ષ સુધી મૂલાણી કોઈ કંપનીને નાટકો 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 47 


નહીં આપી શકે. અંતે સમાધાન થયું; અને મૂળશંકરે મુંબઈની બહાર જ નાટકો કરવાં, એવું 
નક્કી થયું. 

1906માં “કૃષ્ણચરિત્ર” નાટકથી ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર પહેલી વખત કુષ્ણની 
અવતારલીલા અને ભક્તિ મૂળશંકરભાઈએ પેશ કર્યા. પરંતુ મુંબઈની બહાર પાંચ પાંચ વર્ષના 
રઝળપાટમાં મૂળશંકરબાઈ અને કંપની ખુવાર થઈગયાં. 1909માં તેમણે ફરી “મુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક કંપની” માં જોડાવું પડયું. 1916માં “આર્ય નેતિક નાટક સમાજ” નું નાટક એ માત્ર 
જોવા ગયા. એ એમના શેઠને પસંદ ન પડયું અને “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક કપની” માંથી 
તેમને છૂટા થવું પડયું. આમ, 1910ની આસપાસ ગુજરાતી રંગભૂમિનો એક બાજ સુવર્ણયુગ 
શરૂ થયો ગણાતો હતો ત્યારે, એનો લેખક કંપનીએ કંપનીએ હડધૂત થતો હતો. જોકે, પ્રેક્ષકોએ 
એમના “ભાગ્યોદય” (1919) અને “એક જ ભૂલ” (1920) નાટકોને આવકાર્યા હતાં. એ 
૬ વર્ષે ગાંધીજીની સત્યાગ્રહની ચળવળ શરૂ થઈ, એને કેન્દ્રમાં રાખી તેમણે “ધર્મવીર” 
નાટક લખ્યું, પણ સરકારે તેને ભજવવા ન દીધું. 1925માં તેમણે નિવૃત્તિ લીધી. 90 વર્ષની 
ઉંમરે 1957માં ભાવનગરમાં એમનું અવસાન થયું. 

તત્કાલીન વિદ્દાનોએ અને બાપુલાલ તથા જયશંકર “સુંદરી' જ્વાઓએ મૂળશંકરભાઈને 
ગુજરાતના શેક્સપિયર કહ્યા છે. ધંધાદારી રંગભૂમિ તરફની સાક્ષરોની સૂગને ઓછી કરવામાં 
મૂળશંકરભાઈનાં નાટકોએ અગ્રિમ ભાગ ભજવ્યો છે. આ લેખકે સ્વમાનને ખાતર રઝળપાટ 
કર્યો, પણ રો[જિદા જીવનમાં પણ કંપનીના માલિકોના હાથે અવારનવાર અપમાન સહન કરવાં 
પડયાં. સંચાલકોએ એમની કોઈ કૃતિ છાપી નહીં. નાટકની ઓપેરાબૂક પર પણ એમનું નામ 
મૂક્યું નરી. બાપુલાલ અને જયશંકરને આખું ગુજરાત ઓળખે, કંપની કમાય, પણ એ બંનેની 
પાર્શ્વભૂમિકામાં રહેલા મુળશૅકરને લોકો સમક્ષ કદી સ્થાન આપવામાં ન આવ્યું. 

મૂલાણીએ નવ પૌરાણક, આઠ સામાજિક અને જઘી જઘે શૈલીઓવાળાં આઠ 
એતિહાસિક નાટકો લખ્યાં છે. સુખાંત નાટકોની વ્યવસાયી રંગભૂમિની પ્રણાલીથી આગળ 
વધી કરુણાંત રચનામાં તેમણે નવીનતા અને મોલિકતા દાખવી. સંસ્કૃત ઉપરાંત શેક્સપિયર 
અને શેરિડોન જવા નાટ્યકારેનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. 

વ્યવસાયી ખટપટ અને સંસ્થા-સંચાલકોની કુટિલતા સામે સરળહૃદયી મૂલાણીનો 
“કાઠિયાવાડી નાટક કંપની” નો પ્રયોગ નિષ્ફળ જતાં, તેમને માલિકો સામે ઝૂકી જવું પડયું, 
પરંતુ નાટ્યકાર તર્રીકે તત્મલીન પ્રેક્રકોમાં એ સિદ્ધહસ્ત લેખક ગણાયા હતા. 


બેરિસ્ટર નૃસિહ વિભાકર (1888-1925) 


જન્મ જનાગઢમાં. 1913માં તેઓ બેરિસ્ટર થયા, ને પછી સિડનહામ કૉલેજમાં તાલીમ લઈ 
મુંબઈમાં વકીલાત અને અધ્યાપનનું કામ કર્યુ. આ સદીના પ્રથમ દાયકામાં, એટલે ક આપણે 


48 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


જને બાપુલાલ અને “સુંદરી' જવા અસંખ્ય નટો અને ધમધમતી કંપનીઓની રંગભૂમિ 
પ્રવૃત્તિને લીધે નટકેન્દ્રી સ્તબક ગણીએ છીએ, એનાંય અનેક દૂષણો તરફ આકરી ટીકા કરતું 
પ્રવચન તેમણે રાજકોટમાં 1909માં મળેલી “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ” માં છટાદાર શૈલીમાં 
કર્યું :“સૃુષ્ટિલીલાના આબેહૂબ ચિત્ર કે મનુષ્યોની આશા-નરાશાઓ અથવા અધ:પતન અને 
ઉદ્ગમનનું આલેખન ગુજરાતી નાટકોમાં મળતાં નથી.” તેથી રંગભૂમિના ઉત્કર્યની 
જવાબદારી ઉપાડી લેવા, તેમણે સાહિત્યકારોને પડકાર ફૈકયો અને પોતે પણ એ દિશામાં સક્રિય 
બની નાટ્યલેખન આરંભ્યું. “સોરઠના જા દૂગર” તર્રીકે મિત્રોમાં જા ણીતા વિદેશોમાં તાલીમ 
પામેલા નાટ્યલેખકે સજેક-મથામણના તબક્કાને - 1913થી 1923ની વચ્ચે - મૂલાણી અને 
ફૂલચંદ “માસ્તર' કરતાં અલગ જ રીતે પોતાના વિદ્વેહને વળાંક આપી, સામાજિક ક્રાંતિ અને 
ઉત્થાનનાં નાટકોથી આશ્ચર્યજનક રીતે ઉપસાવી આપ્યો. 

પરદેશવાસ દરમ્યાન તેમણે બ્રિટિશ રંગભૂમિની કાર્યદક્ષતા અને સિદ્ધિઓ નિહાળી હતી. 
જોકે તત્કાલીન ગુજરાતી રંગભૂમિની નાટ્યકલાને ચોક્ઠે જ એમને કામ કરવું પડે તેમ હતું 
અને એની મર્યાઘઓ તેઓ જા ણતા હતા. પણ એમાં કર્યું એમણે પોતાનું ધાર્યુ, અને એ રીતે, 
કે “સુધારથી કંઈ વળે નહીં, કરવું તો સમાજપરિવર્તન જ જોઈએ !' ભાષણો કે 
હૃદયપરિવર્તનો નહીં પરંતુ તત્કાલીન રાજકીય-સામાઈિક પરિસ્થિતિ નાટકમાં ઝીલી પોતે જે 
“સૃષ્ટિલીલાનું આબેહૂબ ચિત્ર” રંગભૂમિમાં રજ કરવા હાકલ કરી હતી, એ શૈલીનાં એક પછી 
એક નાટકો એમણે આપ્યાં. 

એ વખતે રંગભૂમિની બહાર રાષ્ટ્રીય ભાવના બુલંદ બની હતી; લોકમાન્ય ટિળક, લાલા 
લજપતરાય, બિપિનચંદ્ર પાલ અને કિરોઝશાહ મહેતાનો એ જમાનો હતો. એટલે રંગભૂમિ પર 
એ બધું લાવવાનો નિશ્ચય હોવા હતાં નૃસિહ વિભાકરે રંગભૃમિમાં પ્રવેશ માટે પહેલું “સિદ્ધાર્થ 
બુદ્ધ” નાટક લખ્યું. 1914માં “આર્ય નાટક સમાજ” એનું મંચન કર્યું. પરતુ આ એક પૌરાણિક 
વસ્તુની પરંપરસને અનુસરતા અપવાદ સિવાય કોઈ પણ પ્રખ્યાત કથાનકની સામગ્રીને એ 
અડકયા નથી. એમના બીજા નાટક “સ્નેહસરિતા” (1915)માં સ્વાતંત્ર્ય માટે લડત ચલાવતી 
સ્રીનું ચિત્રણ છે. બાપુલાલ અને જયશંકરની જોડીએ એને રજ કરી નવી ભાત પાડી. 
“મુંબઈ-ગુજરાતી નાટક મંડળી”એ એ પછી, સ્વરાન્યની ભાવના વ્યક્ત કરતું એમનું 
“સુધાચંદ્ર” નાટક 1915માં ભજવ્યું. આમ પણ આ નાટક મંડળી અભિનય, રજૂઆત અને 
દિગ્દર્શનની દષ્ટિએ બીજી કંપનીઓ કરતાં સરસાઈ તો ભોગવતી જ હતી. એમાં વિભાકરના 
નવા કેન્દ્રસ્થ વિચારને લીધે સહુને અનેરી સફળતા મળી. “હોમરૂલ લીંગ'ની ચળવળને 
અનુલક્ષીને નૃસિહ વિભાકરે એ પછી “મધુબંસરી'' નાટક (1917) લખ્યું. એનાં કેટલાંક દશ્યો 
હાજી મહમદ અલારખિયાએ “વીસમી સદી'માં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતાં. ઉત્તમ દિગ્દર્શન, સંગીત 
અને સબળ કથાનકને લીધે યશસ્વી બનેલું આ નાટક મુંબઈમાં એકધારૅ બે વર્ષ ચાલ્યું. એમાં ની 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 49 


ઘેઢ પાનાની લાંબી સ્વગતોક્તિને પણ બાપુલાલ રસપ્રદ રીતે રજ કરતા. 

નૃસસિહ વિભાકરે એ પછી મજૂરોની જા ગૃતિને વિષય બનાવી “મેઘ માલિની'' (1918) 
નાટકની રચના કરી. મુંબઈમાં પ્રથમ મજૂર સંગઠન એ પહેલાં થયું હતું અને નાટકની 
રજઆતને સમાંતર જ અમદાવાદમાં મજર હડતાલ પડી હતી, એ આ તકે યાદ રાખવું જોઈએ. 
જો કે નાટકની તાલીમ દરમિયાન બાપુલાલની તબિયત બગડી, તેથી તેઓ પોતાની રીતે નટેને 
તૈયાર કરી શકયા નહોતા. પરિણામે નાટકને ધારી સફળતા ન મળી. એમના એ પછીના નાટક 
“અબજોના બંધન” ને પ્રેક્ષકોએ “ અજમાના બંડલ” તર્રીકે તિરસ્કર્યું, એ પ્રેક્ષક વર્ગની જ 
નિષ્ફળતા ગણી શકાય “લક્ષ્મી કાંત નાટક સમાજ” માટે તેયાર કરવામાં આવેલ “અબજોનાં 
બંધન” માં લક્ષ્મીની મર્યાદા બતાવી, ભારતમુક્તિની ભાવના તેમણે સમજા વી હતી. 

નૃસિહ વિભાકરનાં છ નાટકોમાંથી ચારનું દિગ્દર્શન બાપુલાલે કર્યું હતું, અને જયશંકર 
“સુંદરી' સાથે એમની જોડીએ અમાં અભિનય કર્યો હતો એ પણ નાટકની સફળતામાં એક 
મહત્ત્વનું તત્ત્વ હતું. પરંતુ “અબજોનાં બંધન'' પછી એ બંનેને અને નૃસિહ વિભાકરને પણ 
હવે કદ્યચ પરસ્પરમાં રસ રહ્યો નહોતો. બાપુલાલને સાૉંપ્રત વિષયોમાં રસ હતો. અને તેથી એ 
પછી મૂલાણી પાસે “હોમરૂલ ચળગળ” અને સ્વદેશી ભાવનાનો પડધો પાડતું “ધર્મવીર” 
નાટક એમણે લખાવ્યું પગ સરકારે એ ભજવવા મંજૂરી ન આપી. 

બીજી બાજ એકલા પડી ગયેલા વિભાકરે 1923માં “રંગભૂમિ” નામનું ત્રેમાસિક બહાર 
પાડ્યું. દુર્ભાગ્યે એ એક જ વર્ષ ચાલ્યું. આ ત્રમાસિકમાં નૃસિહ વિભાકરે રંગભૂમિ ઉદ્બ્રરના 
પોતાના પ્રયાસો વ્યવસ્થિત બનાવ્યા. ચાર પ્રકાશિત નાટકોની પ્રસ્‍તાવનાઓમાં એમણે 
“આપણી નાટકશાળાઓ” શે ધગધગતા લેખો લખ્યા. વ્યવસાયીકરણ, નિરક્ષરતા, તેજોદ્દષ, 
સનસનાટી અને અગઆવડતથી સબડતી તત્કાલીન રંગભૂમિમાં અન્યોની જેમ એ પણ ખૂબ 
ગુંગળાયા હતા. અન્ય વ્યવસાયી નાટ્યક્રોએ એમની ધગશ કે હોશને આવકારી નહોતી, તેમ 
નૃસિહ વિભાકરમાં પણ નાર્યરચના કે કથાવિકાસ-પ્રક્રિયાની કોઈ મેધાવી શક્તિ નહોતી જે 
અન્ય નાટ્યકારોને પ્રેરણારૂપ બની શકે. આમ તો સાડત્રીસ વર્ષની કાચી ઉમર થયેલા એમના 
અવસાનથી, રંગભૂમિને નાટકશાળા (એટલે કે નાટ્ય શિક્ષણ કેન્દ્ર બનાવવાનો એમનો 
નવોન્મેષ વધુ વખત ટજ નહીં, તે છતાં 1013થી 1923ની સજક મથામણના નાયક તો, 
અનેક ધઘષ્ટિએ નુસિહ વિભાકરને જ ગણવા પડે, એવું એમનું પ્રદાન છે. 


જમન (1888-1955) 

મૂળ નામ જમનાદાસ મોરારજી ભાટિયા - જન્મ દ્વારકાની પાસેના એક ગામમાં. કુટુંબની 
આર[થિક સ્થિતિ સામાન્ય, પણ નાનપણથી ધર્મગ્રંથોનું એમણે વાંચન કરેલું. એમનું પહેલું 
નાટક “રોયલ નાટક મંડળી” દ્વારા 1921માં “ ભૂલનો ભોગ” નામે ભજવાયું. બીજા “સોનેરી 


50 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ળા” નાટકમાં ઢોંગી ધર્મગુરુની કથા હતી"એની સામે વૈષણવ સમાજમાં હાહાકાર મચ્યો. 
કંપનીના માલિક પર દબાણ થયું, પરંતુ પ્રેક્ષકોમાં એ લોકપ્રિય બન્યું હતું, એથી મંદિરના 
મહારાજ માટે એનો ખાનગી “શો” રાખવામાં આવ્યો. મહારાજશ્રીએ “યુ” આકારનું તિલક 
ન કરવાની શરતે, અને ધર્મગુરુઓના ઢોંગનું આ નાટક ખૂબ પ્રભાવક છે એ જોઈ, નાટકની 
વધુ રજઆતોની મંજરી આપી એ દિવસથી કવિ જામન ક્ાંતિકારી નાટ્યકાર ગણાયા. 
બાળકોના વર્તન તરફના દુર્લક્ષની ઘરધરની કથાને રજ કરતું ત્રીજ નાટક “એમાં શું ?” ની 
ટિકિટો એ વખતના સો ઝૂપયાના ભાવે વેચાઈ હતી. અમદાવાદમાં એની રજઆતનાં 
આનંદશંકર બાપુભાઈ ધુવે વખાણ કર્યા હતાં. “એ કોનો વાંક?' (1924) નામના યશસ્વી 
નાટક પછી પ્રેક્ષકો કલમફેર માગે છે, એ બહાને કંપનીએ જા મનભાઈને છૂટા કર્યા. 

એક કાપડના વેપારીની સહાયથી જ મનભાઈએ “ભટ્ટી હિતવર્ધક નાટક સમાજ” નામે 
કંપની શરૂ કરી. એ અવેતન સંસ્થા હોવા છતાં એની ભજવણી જની રંગભૂમિની ઢબે થતી. 
ચલચિત્રોની હરીફાઈ સામે ટકી રહેવા જા મને ત્રણ કલાકની નાટિકાઓ ભજવવાનો આરંભ 
કર્યો, અને એમ એ નાટિકા યુગના પ્રણેતા બન્યા- પોતાનાં નાટકોમાં સનસનાટી કે ગીતો ઉપર 
તેમણે મર્યાદય મૂકી હતી. ખુદ નટ અને દિગ્દર્શક હોવાથી એમણે તખ્તાસૂઝથી નાટકો લખ્યાં. 

જ મન પોતાના જમાનાથી અનેક દાયકા આગળ હતા. પૌરાણિક કે એતિહાસિક કોઈ 
વિષય પર એમણે નાટક લખ્યું નથી. મુખ્ય વિષય સાથે ગૂંઘાય એવાં જ પ્રહસનનાં દશ્યો 
એમણે લખ્યાં, જેથી સમાજના દંભના પરદા ચીરી શકાય. સ્્રી-પુરુષની અસમાનતા અને 
સમાજની બધૌઓ પર એમણે કરડા બળવાખોરની અદાથી ગુજરાતી રંગભૂમિમાં ખ્યાતિ 
મેળવી. 


લેખક - રંગભૂમિનો સંબંધવિચ્છેદ 

એ દિવસોમાં સાહસ નહીં પણ સ્પર્ધાભાવે થતી આખી રંગભૂમિની પ્રવૃત્તિમાં એકસુત્રતા 
નહોતી, તેમ આ સજક મથામણમાં પણ ક્યાંય એકસૃત્રતા નથી; અને છે તો માત્ર એ જ 
સમાન તત્ત્વ છે, ક એ દરકને નાટ્યેતર રસ ધરાવતાં (રંગભૂમિના શેઠિયા - માલિકો જવાં) 
પરિબળો સામે ઝૂકવું પડયું હતું. લેખક નાટકનો પ્રથમ સજક હતો, પણ લખાયા પછી એને 
કોઈ જ અધિકાર નહોતો; એટલે કયાં તો કોઈને મહેનતાણાના પૂરા પૈસા નથી મળતા, તો કોઈને 
બીજી કંપનીને નાટક આપવાના નિર્ણય માત્રથી જ અપમાન અને વિષપ્રયોગના ભોગ બનવું 
પડયું છે. આ પરિસ્થિતિમાં ફૂલચંદ “માસ્તરે' ક્ષેત્ર સંન્યાસ લઈ સ્વાન્ત: સુખાય નાટકો 
લખવામાં મન વાળ્યું, તો મૂલાણી અને જા મને પોત પોતાની કંપનીઓ કાઢી જોઈ. એમાંય 
મૂલાણીને તો માથું નમાવી જની કંપનીમાં પાછું જોડાવું પડયું હતું. જન મન સ્વમાનભેર જીવી 
શક્યા, અલબત, બધી સંકડામણોની વચ્ચે. 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 51 


આ સજક-મથામણનો નાયક નૃસિહ વિભાકર નાટ્ય સાહિત્યકારોને 1909 અને 
1923માં કરેલા બે પડકારોની વચ્ચે અને બે નિષ્ફળ નાટકોની વચ્ચે, ચાર નાટકોમાં સાંપ્રત 
પરિસ્થિતિના નિરૂપણથી, અજબ સફળતાને વરી શક્યો હતો. એનો વિદ્વેહ એ જીવ્યા ત્યાં 
સુધી ટકયો;પણ ખુદની જ મર્યાદાઓને લીધે સમાજ કે રંગભૂમિ પરિવર્તનની મશાલ વિભાકર 
કોઈનેય પકડાવી શકયા નહીં; અને એમ સજક-મથામણનો અંત આવ્યો. 

આ આખીપ્રવૃત્તિ દરમ્યાન ફિલ્મનું માધ્યમ મુંબઈમાં કાઠું કાઠી ગયું હતું. નાનાલાલ અને 
રમણભાઈ નીલકંઠ નવા પ્રકારનાં નાટકો લખી રહ્યા હતા; સાહિત્યિક એકાંકીઓ માટે બટુભાઈ 
ઉમરવાડિયા તૈયારી કરી રહ હતા; અને મુનશી આધુનિક એતિહાસિક નવલકથાઓમાં પહેલી 
“પાટણની પ્રભુતા” લખી ચૂકયા હતા. 

નાનકડા ગુજરાતની નાનકડી ક્લા-સાહિત્યની પ્રવૃત્તિમાં આ બધું જ ણે અલગ અલગ 
ટાપુઓ પર બની રહ્યું હતું. રંગભૂમિની મંચનક્લા અને મુદ્રણના માધ્યમે આ સ્તબક પછી 
હંમેશને માટે છેડા કાડી લીધા; અને 1878માં જ રીતે રણછોડભાઈ ઉદયરામે ભવાઈથી મૉં 
ફેરવ્યું એમ રંગભૂમિ અને સાક્ષરો પરસ્પરથી વિમુખ થઈ ગયા. પરિણામે એવું બન્યું કે “જ 
છપાય તે ભજવાય નહીં, અને જ ભજવાય તે નાટક નર્હી.” છતાં જે કઈ થોડાઘણા પ્રયત્નો 
થયા (“કાન્ત' વગેરે જવા) એનાથી તો ઊલટું બંને વચ્ચેનું અંતર વધ્યું. ટૂંકમાં, શ્રી જયંતી 
દલાલ કહે છે તેમ, “ નાટકકારને બદલે નટનું નાટક આવ્યું, દિગ્દર્શકને બદલે કંપનીના માલિકનું 
નાટક રજ થયું.” 

પણ 1922-23ના વષા ગુજરાતી રંગભૂમિમાં એ રીતે પણ સીમાસ્તંભ ગણાય તેમ છે, 
કેએકબાજ “જની'માં સજકની ક્લમ ફરીથી કેદ થાય છે, તો બીજી બાજ જને ' નવી' રંગભૂમિ 
તરીકે ઓળખાવાય છે, તેનાં મંડાણ કરી આપે છે યુવાન નાટ્યકાર ચંદ્રવદન મહેતા - માત્ર 
નાટક લખીને જ નહીં, પણ નટ તર્રીકે “લાલિયા પરાપર” નામની કૉલેજના વાષિકોત્સવમાં 
અએકોકિત જા તે રજ કરીને ! 

એનું પરિણામ જદુ આવવાનું હતું, કારણ કે એનો લેખક નટ બન્યો હતો. અને વાત 
નીકળી જ છે, તો એટલી વાતેય અહીં કરી લઈએ, કે જમ માલિક લેખક બને તો કંઈનથી વળતું 
એમ માત્ર નટહોવાની લ!” તઝતથી જ કોઈલેખક બને, તો મોટે ભાગે તત્કાલીન પ્રેક્ષકપ્રશંસાથી 
વધુ કેઈ નીપજતું નથી. પણ લેખક જો નટ હોય તો શું બને, એનાં અનેક ઉદાહરણો છે. એમાં 
ઘરઆંગણાના જ ચંદ્રવદન મહેતા પહેલા, બીન બંગાળના બાદલ સરકાર; ને પરદેશોમાં તો 
શેક્સપિયર અને મોલિયરથી માંડી અનેક મળી આવશે. 

એ જ રીતે મુખ્ય નટ દિગ્દર્શક બને, કે મુખ્ય નટ વ્યવસ્થાપક બને, તો પણ રંગભૂમિ કેવી 
ફૂલેફાલે એની વાત કરવાનોય મોકો ગુજરાતી થિયેટરની આ તવારીખમાં આપણને મળશે. 

પણ હાલ પૂરતું તો અભિનયના ઝળહળતા અજવાળે પ્રેક્ષકોને આંજી નાખતો નટ હવે 


52 ગુજરાતી ધિયેટરનો ઈતિહાસ 


દિગ્દર્શક બનવા થનગની રહ્યો છે એનો ધોર પકડી, થોડી વિગતો તપાસી 1898 થી 1938 
વચ્ચેના ચાર દાયકાના ત્રણ તબક્કાને એકસાથે લઇને એ ત્રણેયનું યથાસ્થાને પૃથક્કરણ પણ 
કરી જોઈએ. 


સ્તબક પાંચ:મુખ્ય નટ -- દિગ્દર્શકનો સ્તબક (1922-1940) 


“દિગ્દર્શકોમાં એમની વિશિષ્ટતા પ્રમાણે વિભાગો પડે : કોઈને શુંગાર, કોઈનેવીર, કોઈને હાસ્ય, 
કોઈને કરુણ - એ પ્રમાણે ફાવટ આવે છે. બાપુલાલ શુંગારમાં સારા”, એવું આ અરસાના 
જણીતા નટ છગન 'રોમિયો'એ એ દિગ્દર્શકો અંગે નોંધ્યું છે. એમનું આ [વધાન 
રસાનરૂપણની શક્તિ પૂરતું મર્યાધ્તિ નથી જણાતું; કરણ કે, એમાં “દિગ્દર્શક” ની એ વખતે 
ફેશનેબલ બનતી જતી ભૂમિકા અગાઉની નટકેન્દ્રી ધિયેટર પ્રવૃત્તિનું જ સાતત્ય કરતી જણાય 
છે. એ ભૂમિકા પણ યુરોપીય રંગમંચ અને પ્રોસિનિયમ આર્ક એ બંનેની જેમ આપણે યુરોપથી 
આયાત કરી હતી; પરંતુ સ્તાનિસ્લાવસ્કી કે મેયરહોલ્દ, રેઈનહાર્ટ કે પિસ્કાટર, ક્રેગ કે આપિયા 
વગેરે એ વર્ષોમાં જ કરી રહ્યા હતા, એના અનુકરણ કે અનુસરણ માટે જરૂરી ઘષ્ટિ, વાચન, 
સાણસવૃત્તિ કે કદાચ ઘનત જ આ તબકકે, કે એ પછીની અર્ધી સધીમાં વિકસ્યાં નહીં. નૃસિહ 
વિભાકરે બ્રિટિશ થિયેટરના પરિચય પછી જ નાટકો લખ્યાં એમાં પણ એ જ વાત હતી : 
તત્કાલીન અન્ય લેખકોની જમ નાટ્ય અને અન્ય થિયેટર કર્મમાં બંધિયાર પાણી, નટપ્રેક્ષક 
સંબંધ વિશે સંવેદનશીલતાનો અભાવ, ધટના-પ્રચુર અને બોધક નાટ્ય વસ્તુ, ટાઈપફાઈડ 
પાત્રાલેખન, ઝમકઘર સંવાદ્યે, “અદા”કારી, સમાંતર કોમિક કે કો'મિક વિલન, ટ્રિક સીન, 
સુશોભિત પરદા અને ગેરસમજ નવારણ તથા હૃદય-પરિવર્તન પછી ફેમિલી ફોટોગ્રાફ ! 

“અમે શું કરીએ ?પ્રેક્ષરકોને જ એવું જોઈએ છે. બે ગીતો ઓછા મૂકીએ. કે 'વન્સમોર' 
મગાતાં ન નાચીએ તો આખી કંપની ડબી જ ય, એટલી ખોટ ખાવી પડે /' એવી માલિકોની 
દલીલ છે !(વન્સમોરનો એક રસપ્રદકિસ્સો છે : ભક્તના ભજન પછી ભગવાન શ્રી કૃષગે દર્શન 
દીધાં, એ પછી ગીતનાં તો પાંચ વન્‍્સમોર ધયા !શ્રી કૃષગ બનેલા નટથી અદશ્ય થવાતું નથી; 
એટલે એ બિચારે એ દરમ્યાન તખ્તાને એક ખૂણે વધુ “વન્‍્સમોર” ન થાય અને ભક્ત ગીત 
ન ગાવું પડે એની પ્રાર્થના કરતો ઊભો રહ્યો ) 

1922માં બ!પુલાલ નાયકે “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” ખરીદી લીધી, એ પહેલાં 
બાપુલાલ ખુદ અને એમના જવા ધણા “દિગ્દશર્ક'ના હોદ્દા સાથે નટોને તાલીમ આપતા હતા. 
પણ તે છતાં 1922-23 માં નાટ્યકારોએ (અગાઉ જોઈએ પ્રક્રિયામાં) પોતાની કલમ માલિકોને 
ચરણે ધરી ધીધી ત્યારથી, અનેક સ્થળે બાપુલાલની જમ માલિક - દિગ્દર્શક કે મુખ્ય નટ - 
દિગ્દર્શકની ભૂમિકા વધુ સ્પષ્ટ રેખાઓમાં આલેખાયેલી જણાય છે. આ સ્તબકમાં આ 
“દિગ્દર્શન' અંગે શી સમજ લતી, એ કોણ કોણ કરી રહ્યું હતું, અને એનો પ્રભાવ કેવો-કેટલો 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 53 


પડયો કે નપડયો, એની વાત થોડા ચુનંદા દિગ્દર્શકો, નટો, લેખકો, પ્રવાહો અને બીજી નોંધપાત્ર 
વિગતો લઈને આપણે ચકાસી જોઈએ : ી 


બાપુલાલ નાયક 
“મુંબઈ ગુજરાતી નાટકી મંડળી” 1898ની આજબાજ ભયંકર ખોટ ખાઈને અટકી પડે એવી 
સ્થિતિમાં હતી, ત્યારે એના માલિકે મૂલાણી અને બાપુલાલને કંપનીમાં નાની ભાગીદારી 
આપીને મુખ્યનટ તર્રીકે અન્ય નટોને તાલીમ આપવાની જવાબદારી બાપુલાલને સોંપી. એમાં 
મુખ્યત્વે ઉચ્ચાર શુદ્ધિ, ગાયન નર્તન વગેરે પર ભાર મૂકાતો. એ પછી કંપની સધ્ધર બનતાં અને 
જયશંકર “સુંદરી', મોહનલાલા જેવા અનેક નટોના અભિનયને કારણે, અને નૃસિહ 
વિભાકરનાં નાટકોની નાટ્ય કથાવસ્તુને લીધે કંપની સફળ થવા માંડી, પરિણામે 1922માં 
બાપુલાલ કંપનીના માલિક બન્યા, ત્યારે વહીવટની સાથોસાથ મુખ્ય-સૂત્રધારપણ એ જ હોય, 
એ તો સમજી શકાય એમ છે. એમની દિગ્દર્શનકલા અંગે અગાઉ એવી બે નોંધપાત્ર વિગતો 
આપણે નોંધી છે, કે એકે એક નટ બધી ભૂમિકાઓ કંઠસ્થ કરતો, અને જયશંકર 'સુંદરી' જવાને 
પણ અભિનય-વ્યાયામ માટે મોટા અરીસા આપવામાં આવ્યા હતા. એમની “મિસ્ટેક બૂક'માં 
કોનો પહેરવેશ ફાટેલો કે મેલો, દશ્યાવલિમાં ક્યાં ભડાકો થયો કે થવો જોઈતો હતો, એવી 
દશ્ય-પરિવર્તનો અંગે નોંધ થતી; ભૂલ બદલ ત્યાંને ત્યાં જ નટોને સૂચનાઓ, માર્ગદર્શન, દડ 
કે તમાચો વગેરે શિક્ષાઓ કરવામાં આવતી, એવું જયશંકર “સુંદરી'એ નોધ્યું છે. વ્યવસાયી 
રંગભૂમિના મોટા ભાગનાં નાટકો અતિરંજક હતાં અને પરાકાષ્ઠાનાં દશ્યો ઉપર નાટકની 
સફળતાનો વધુ આધાર રહેતો હોવાથી એને “ઉઠાવ આપવા”નું કામ ખાસ કરવામાં આવતું. 
બાપુલાલે નૃસિહ વિભાકરનાં નાટકો ભજવવા હાથમાં લીધૉ એ સાહસવૃત્તિ ગણાય; પણ 
બાપુલાલ વિશે એવું પણ નોંધાયું છે, ક કવિ જ મન, વૈરાટી, ચાંપશી ઉંદૃશી અને બાબુભાઈ 
ઓઝા જેવા લેખકોએ બાપુલાલભાઈની સૂચનાઓ મુજબ જ નાટકો લખી આપ્યાં હતાં. એ 
નાટકો મોટા ભાગે કંપનીના નટોને જ ખ્યાલમાં રાખી લખાતાં, એટલે પાત્રવરણીમાં પણ કોઈ 
પ્રયોગોને અવકાશ નહોતો. તખ્તાની ટેકનીક અને વેશભૂષામાં સનસનાટી ભર્યા ટ્રિક્સીન અને 
આબેહૂબ પરદઘયઓ તરફ બાપુલાલભાઈ ખુદ ધ્યાન આપતા. નાટકમાં ગીત-સંગીતને બને એટલું 
બળવત્તર બનાવવા પ્રયત્ન થતો. 

બાપુલાલ નાયકે પોતાની અંગત દેખરેખમાં મુંબઇનું “ગેઇટી થિયેટર” તૈયાર કરાવ્યું હતું. 
એમાં બેઠકો, ખાસ ખાસ મહેમાનોની વ્યવસ્થા, “બોક્ષ” ની રચના વગેરે તરફ ખૂબ લક્ષ આપ્યું 
હતું. કલાકારોના અભ્યાસ માટે દેશી વિદેશી નાટકોના અનુવાઘેનાં તેમણે પુસ્તકો વસાવ્યા 
હતાં. વેશભૂષા, પરદાઓનું ચિત્રકામ અને ગીત-સંગીત તરફ બાપુલાલ પોતે ધ્યાન આપતા. 
ક્રેઈ પણ નટને એક જ પ્રકારની ભૂમિકામાં બાંધી રાખવાને બદલે બાપુલાલ પ્રયોગો કરતા 
રહેતા. દા.ત. છગન 'રોમિયો' જેવા કલાકારને એમણે વિલન બનાવ્યો. એ જ રીતે પારસી 


ઝ્4 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


«ટેક. રજ કર્યા, ગુજરાતી નાટકો હિદીમાં રજ કર્યા. “નવલશા હિરજી” જવી સળંગ કૉમેડી 
અને “રાઈના પર્વત” જેવું 'સાહિત્યિક' નાટક પણ રજ કર્યું. મોહનલાલા જેવા “કુવરીપાઠ'ના 
ઝ્લાકારને એમણે પુરુષપાઠ પણ આપ્યો હતો. એમના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયેલ કલાકારોમાં 
મોહનલાલા, પ્રાણસુખ નાયક, મોહન મારવાડી, મુન્નીબાઈ, જોહરાબાઈ, શોભા દેવી વગેરેનો 
સમાવશ થાય છે. 


મ્‌ળીચંદ મામા (1881-1934) 


અમદાવાદની બાજના કલોલમાં જન્મ. શરૂઆતની તાલીમ એમણે ભવાઈ મંડળીઓમાં 
ગાંધપ. 1893માં વડોદરાની “ભરત નાટ્યોદ્ધારક કંપની” માં કુવરીપાઠથી શરૂઆત કરી. 

મૂળચંદ નાયક “આલ્ફેડ નાટક કપની” ના નટ અને દિગ્દર્શક અમૃત કેશવ નાયકના મામા 
વાય, એટલે એ મૂળચંદ મામા તર્રીકે જણીતા બન્યા. પોતાના ભાણા પાસેથી “મામા' 
દગ્ડર્શન-કલાની ઝીણવટ શીખ્યા. અનેક ભૂમિકાઓ પછી “શ્રી વિઘા વિનોદ નાટક કંપની”, 
“આર્ય નીતિદર્શક” અને “આર્ય નેતિક” વગેરે કંપનીઓમાં થોડા સમય માટે દિગ્દર્શન કર્યું. 
પરંત એમની કારકિર્ધીનો સુવર્ણકાળ તો “લક્ષ્મીકાન્ત નાટક સમાજ” માં આવ્યો દિગ્દર્શકના 
પદે. એ દરમ્યાન તેમણે પ્રભુલાલ હદ્વિવિદીના “અરુણોદય”, “માલતી માધવ”, અને 
“માલવપતિ મુંજ” ની રજઆત કરી. માલવપતિ મુંજ તર્રકે તેમણે માસ્ટર અશરકખાનની 
વરાગી કરી એ નોંધપાત્ર છે. 1928માં મૂળચંદ મામા “દેશી નાટક સમાજ”માં દિગ્દર્શક તરરીકે 
વડાંષા હતા. 


માસ્ટર કાસમ (1906-1969) 


જન્ય મહેસાણા પાસેના એક નાના ગામમાં. બાપદાદાનો ધંધો ખેતીવાડીનો. નવ વર્ષની કાચી 
ઉમરે વડોદરામાં “વાંકાનેર થિયેટર” માં કામ કરવા “આર્ય નેતિક નાટક સમાજ” માં બાલવૃંદમાં 
જ્ન્‍સમભાઇ જોડાયા, અને શાસ્રીય-સંગીત માટે અવાજ કેળવ્યો. ર્શ્રવ ચિત્રકાર ફૂલચંદ 
માસ્તરના “શુકદેવ” નાટકમાં તેમણે નારદની ભૂમિકા પહેલી વખત ભજવી. અનેક નાની 
નાની ભૂમિકાઓ પછી કાસમભાઈ “દેશી નાટક સમાજ” માં જોડાયા અને ત્યાં દિગ્દર્શક પદે 
નિમાયા. એ"વખતે એમની ઉંમર માત્ર 21 વર્ષની હતી. માનવ પ્રકૃતિનો અભ્યાસ, અને 
સૂક્ષ્મતમ ભાવોનું [નિરૂપણ એમની વિશિષ્ટતા હતી. “વહ્મભીપતિ” અને “સોરઠી સિહ” 
નાટકોથી એમને યશ મળ્યો. પણ એમનું સૌથી લોકપ્રિય નાટક તો હતું “વડીલોના વાંકે”. 
એમાં જાણીતી અભિનેત્રી મોતીબાઈને ખૂબ તાલીમ આપીને તેમણે તૈયાર કર્યા. 1946માં 
કોમી હુહ્રન્‍ડની આગ ફાટી નીકળતાં કંપની છોડવી પડી, પરંતુ 1952માં એ ફરીથી એમાં જોડાયા. 
એમણે એ પછી “સર્વોદય”, “સેવાભાવી”, “સંસ્કાર લક્ષ્મી” વગેરે નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યું. 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ ૬5 


“પૈસો બોલે છે” નાટકના પાંચસોથી વધુ પ્રયોગો થયા. તેઓ કહેતા કે, “રંગભૂમિ નિત્ય 
નવીનતા ઝંખતી કલા છે. નાટક 'નાપાસ' થાય, તો સૌ પહેલાં તો એનાં કારણો શોધવા મથું 
છું; છું શ્રમયજ્ઞમાં માનનારો છું.” 


મૂળજી ખૂશાલ (1893 - 1955) 


મહેસાણા જિહ્યાના વીસનગર તાલુકામાં એક નાના ગામમાં એમનો જન્મ. પિતા ખુશાલભાઈ 
# ણીતા કીર્તનકાર હતા. માત્ર છ વર્ષની ઉંમરે અમઘવાદની “ગુજરાત નાટક મંડળી”માં 
“ખાવું-પીવું અને તાલીમ' લેવા માટે માસિક એક રૂપિયાના પગારે જોડાયા. કંપનીમાં રહ્યા 
પછી જ એ વાંચતાં-લખતાં થોડું શીખ્યા હતા_ નટ તર્રીકેની સૌથી મહત્ત્વની તાલીમ તેમને 
અમૃત કેશવ નાયકના હાથે મળી. ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર મોટાભાગના નટોએ કારકિર્દીની 
શરૂઆતમાં સ્રીપાઠો કર્યા હોમ છે, કારણ કે ત્યાર તેમનો અવાજ કામળ હોય છે. મૂળજીભાઈએ 
પણ એ રીતે સ્ત્રીપાઠ કર્યા હતા. 

1904થી 1914ની વચ્ચે “દેશી નાટક સમાજ” માં તેમણે કેટલીય નાની મોટી ભૂમિકાઓ 
કરી યશ મેળવ્યો. અ પછી “સરસ્વતી નાટક સમાજ'માં તેમને દિગ્દર્શનની જવાબદારી 
સોપવામાં આવી; અને ત્યાં પાંચ નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યું. મૂળજી ખુશાલ અવારનવાર કંપનીઓ 
બદલતા. પરિણામે અનેક નટોર્નદગ્દર્શકોને [નિહાળવાની તેમને તક મળતી. એમની નાટ્ય 
કારકિર્ધના લગભગ વીસેક વર્ષ એમણે “આર્ય નેતિક”માં ગાળ્યાં હતાં. એમનાં મહત્ત્વનાં 
નાટકોમાં “સળગતો સંસાર”, “વડીલશાહી”, “ ભાવના બી.એ.” વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 


આણંદજી “કબૂતર' 

એમનો (1905 -) જન્મ ભાવનગર જલ્લાના એક નાના ગાંમમા કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ ક્ટુંબમાં 
થયા હતા. બાળપણમાં એક રામલીલાના “રામલક્ષ્મણ વેશ''માં શેરીએ શેરીએ નીકળેલું ફૂલેકું 
[નહાળી અમન ચાનક ચડી, અને બંને મોટાભાઈઓની સાથ આણંધ્જી પણ 1919માં “કૃષ્ણ 
નાટક કપની” માં જોડાઈ ગયા. એ પછી અનક નાના મોટા પાઠ કરીને 1925માં “આર્ય સુબોધ 
નાટક કપની” માં મૂલાણીના “વિક્રમ” નાટકમાં એમણે જ ભાવવાહી ભૂમિકા નિરૂપી, ત્યારથી 
એમના નામની સાથે “કબૂતર' ઉપનામ જોડાયું. મૂળજી ખુશાલ અને પ્રાણસુખ 
“એડિપોલો' ના હાથ નીચે કામ કરવાનો એમને મોકો મળ્યો હતો. એમના સૂરીલા કઠે ગવાયેલા 
બે ગીતો (“ઝટ જા ઓ, ચંદનહાર લાવો.” અને “ભારી બેડાં અને હું તો નાજુકડી નાર”) - 
ની ગ્રામોફોન રેકર્ડ હજા સ્રેની સંખ્યામાં વેચાઈ હતી. કોમિક વિભાગ માટે એ ખૂબ લોકપ્રિય 
બનેલા. એ જ રીતે 1929માં “માલવ વિજય” નાટકમાં “આ ગામમાં તે શેં રહેવાય રે, મારું 
નામ પડયું છે સંતુ રંગીલી. . .” ગીત ખૂબ વખણાયેલું. એ પછી હાસ્ય વિભાગમાં મુખ્ય 


56 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અભિનેત્રીનું પાત્ર આણંદજી “કબૂતર' જ ભજવતા. એમના પાત્ર નિરૂપણમાં ખૂબ વૈવિધ્ય 
હતું. 


સંગીત સામ્રાજ્ઞી મુન્નીબાઈ (1901-1966) 


જન્મ બીજપુરના સામાન્ય કુટુંબમાં. બાળપણથી જ આકર્ષક અને રમ્ય રણકતો એમનો 
અવાજ. મુંબઈમાં એક ગાનારીને ત્યાં ઘાદૈમા રસોયણ તર્રીકે રહ્યાં, અને પૌત્રી મુન્નીબાઈને 
સંગીતના સંસ્કાર સાંપડયા- દસ વર્ષની વયે તેમણે “વિક્ટોરિયા થિયેટર કંપની”માં નાની 
ભૂમિકાઓથી કામ શરૂ કર્યું. ઉદૂ નાટકોમાં એમની ગાયકી ખૂબ વખણાતી. “હરિશ્ચંદ્ર”, “રાજા 
ગોપીચંદ”, “દિલકી પ્યાસ” વગેરેમાં તેમણે મહત્ત્વની ભૂમિકાઓ કરી. 1924માં “આર્ય 
નેતિક” માં તેઓ જોડાયાં. ત્યાં “એક અબળા” નાટકમાં મોહનલાલા સાથે તેમની કરુણ 
ભૂમિકાથી મહાન અભિનેત્રી તર્રીકે તેમનું સ્થાન નક્કી થઈ ગયું. પાત ઘરાશા ખરાસ સાથે 
મળીને તેમણે પોતાની કંપની પણ સ્થાપી હતી. 


માસ્ટર શનિ (1889-1961) 


વીજાપુર તાલુકાના નાયક કુટુંબના વંશજ મગનલાલ રામચંદ નાયક સાત વર્ષની વયે સુરતની 
એક નાની કંપનીમાં જોડાયા. અમદાવાદના “દેશી નાટક સમાજ”'માં, તેઓ “વીણાવેલી”, 
“ઉદયભાણ” અને “અશ્રુમતી” જેવાં પ્રખ્યાત નાટકોમાં અનેક નાના મોટા પાઠ કરી મશહૂર 
થયા. ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીએ શનિના ગ્રહ જેવું એમનું ઠીંગણં, ગોળમટોળ શરીર હોવાથી 
'શનિ' ઉપનામ આપેલું. એમને દોકરા જવો ગણી ડાહ્યાભાઈ નાનો વારસો પણ આપતા 
ગયેલા. કરુણ પુસ્ષપાત્ર એમની વિશિષ્તા ગણાતી. એ પછી “વાંકાનેર આર્ય સુબોધ નાટક 
મંડળી” માં તેઓ દિગ્દર્શક બન્યા. ત્યાં એમની તુકારામની ભૂમિકા ખૂબ વખણાતી. 1920 પછી 
“આર્ય નેતિક નાટક સમાજ” માં “સમ્રાટ હર્ષ”, “રણ ગજના”, “જય ચિત્તોડ” વગેરે 
નાટકોમાં ઉમદ્ય કામ કર્યું. 1934માં તેમણે પોતાની કંપની પણ કરી હતી. 


મિસ મોતીબાઈ 

જન્મ (1915 - ) ભાવનગર નજીક એક ગામમાં. એમની ગુંસાઈ જ્ઞાતિ સંગીત અને 
આભિનયની જા ણકાર ગણાય. તેથી કેળવણી મામુલી હોવા છતાં અભિનય તેમને સહજ હતો. 
બાળપણમાં “રામલીલા” અને પછી નાની નાટક કંપનીઓમાં થોડો વખત કામ કર્યું. 
મુન્નીબાઈની જમ જ “દેશી નાટક સમાજ”ના “એક અબળા” નાટકમાં એમની ભૂમિકા 
ખૂબ વખણાઈ. જોકે એમને ખુદને તો “વડીલોના વાંકે” નાટકમાં 'સમતા' પાત્રની ભૂમિકા 
ભજવતાં સંતોષ થયો હતો. કહે છે, ક આં ખ, અવાજ કે ફકત મોં જ નહીં પરંતુ એ પીઠ ફેરવીને 
ઊભાં હોય તો પણ એ પાત્રમય લાગતાં. 


સ્તબકે ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 57 


માસ્ટર વસંત (1906-1976) 


ઊંઝા ગામે નાયક કુટુંબમાં વસતારામ નામે એમનો જન્મ. પરંતુ નાનપણથી નાની નાની 
ભૂમિકાઓ કરતાં એમનું નામ માસ્ટર વસંત પડયું. એમના પિતાજી ભવાઈની કલામાં ખુબ 
પ્રવીણ ગણાતા. “રમદેવપીર' નો એમનો વેશ સાડા ત્રણ ક્લાક ચાલતો. એમના સંગીતના 
ગુરુ મણિલાલ ઉસ્તાદ કહેતા : “બેટા, આઠ જ દિવસ “રિયાઝ” નહી કરે, તો કલા તને આઠ 
મહિના છોડી દેશે.” એવી કડક શિસ્તમાં તાલીમ લઈ 1918માં “વાંકાનેર નાટક મંડળી” માં 
“મોટા ત્્યંબક' પાસે માસ્ટર વસંતે અનેક મહત્ત્વની ભૂમિકાઓ ભજવી. એ પછી “રોયલ 
નાટક મંડળી” માં અને ત્યારબાદ“આર્ય નેતિક”માં પણ એમણે “રા માંડળિક” ,“છત્રવિજયી 
રાજા સંભાજી” વગેરે નાટકોમાં કામ ક્યું. 

માસ્ટર વસંતે નથુરામ સુંદરજી શુક્લના “ભરત નાટ્યશાસ્્ર” નો ગુજરાતી અનુવાદ વાંચી 
અભિનયકલા, કાવ્યશાસ્તર વગેરેનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. હાર્મોનિયમ વગાડવાની અને ચિત્રકામની 
પણ એમણે તાલીમ લીધી. 1921માં તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીની મુલાકાત લીધી હતી. 1936થી 


૧% 


તેઓ “દેશી નાટક સમાજમાં જોડાયા “ સામે પાર” નાટકમાં જડભરત અને “પૈસો બોલે 


પ ,] 


છે” માં શિવપ્રસાદની તેમની ભૂમિકાઓ ખૂબ જ નોંધપાત્ર રહી. એક નાટકના “શો” દરમ્યાન 


ની ધા 


એમને સમાચાર મળ્યા કે એમનાં પત્ની મૃત્યુ પામ્યાં છે, તે છતાં નાટક પૂરુ થયા પછી જ તેઓ 


પ ક 


ઘેર ગયા હતા. માસ્ટર વસંતે થોડાં નાટકો અને વાર્તાઓ પણ લખ્યાં છે. 


સ્તબકની સંધિએ 

બાપુલાલ અને જયશંકરની જોડી, માસ્ટર વસંત કે કાસમભાઇ, મૂળજી ખુશાલ કે મૂળચંદ મામા, 
કેપછી માસ્ટરશનિ જેવા અનેકોએ થોડા આગળ-પાછળ, અને અમૃત કેશવ નાયકે આ બધાથી 
થોડા વહેલાં, પરંતુ એકદર આ જ ગાળા દરરમયાન, ગુજરાતની જની રંગભૂમિનાં દિશા, 
ગુણવત્તા કે વળાંકોમાં જે પ્રદાન કર્યું, એમણે જે પ્રકારનાં નાટકો તખ્તા પર રજ કર્યા, નટાને 
જ રીતે તાલીમ આપી, તખ્તા ઉપર કે નેપથ્યે જે નિર્માણ આયોજન કર્યું એ બધું ક્યાંક ક્યાંક 
અલબત તેજસ્વી જણાય છે; પરંતુ એકંદર જોવા બેસો તો 1922થી 1938 વચ્ચેના ગાળામાં 
અન્ય દેશોના થિયેટરોમાં દિગ્દર્શકની જ ભૂમિકા વિકસિત થઈ હતી, એની સરખામાગીએ જ 
માત્ર નહીં, પરંતુ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય, નાટ્યલેખન કે એકાંકીઓમાં પણ જ કંઈબની રહ્યું 
હતું તે ર્દષ્ટિએ પણ, એ બધું કામ ચીલાચાલુ, બીબાંઢાળ અને અઆંતિરંજક નાટ્યતત્ત્વોથી 
ઠાંસોઠાસ કેમ રહ્યું, એ ખરેખર વિશ્લેષણનો બહુ મોટો મુદ્દો બની રહે છે. તે છતાં “મુખ્ય નટ 
એટલે દિગ્દર્શક' નો આ સ્તબક, ગુજરાતી રંગભૂમિના જે મુખ્ય પ્રવાહોનો એક સમયગાળો 
માત્ર છે, એ પ્રવાહમાં મુઠ્દીભર નિષ્ઠાવાન્‌ વ્યકિતઓના કોઈ ને કોઈક્ષેત્રના તેજ લિસોટાઓથી 
વધુ કશું હાંસલ ન થઈ શકે એવો રહ્યો છે. એમ તો 1898થી શરૂ થતા નટકેન્દ્રી સ્તબકનું આ 


58 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


વિસ્તરણ જ છે; અને એટલે તો ચાર ચાર દાયકા સુધી વિસ્તરતા આ સ્તબકમાં, નાના શા 
'સ્જક-મથામણ' ના સ્તબકને જદો પાડી પછીના સ્તબકમાં દિગ્દર્શકનો હોદ્દો પામવાના મુખ્ય 
નટના પ્રયનોને જુદા ઉપસાવી ગુજરાતી થિયેટરની એ મથામણને તપાસી જોવાનોય અહીં 
ઉપક્રમ રાખ્યો હતો. 


“રિહર્સલ માસ્ટર” 


1939માં પ્રથમ “ગુજરાતી રંગભૂમિ પરિષદ' ભરાઈ, એ વખતે ફરીથી આ થિયેટર અંગે ગંભીર 
ચિતન થયું, “નવી” રંગભૂમ્રિએ પણ એ વર્ષે એક મોટો વળાંક લીધો અને એ પછી, અન્ય 
અનેક વસ્તુપરક (૦0]લત110€) પરિસ્થિતિઓ અને પરિબળો (બોલપટોની વધતી જતી 
લોકપ્રિયતા, નવી રંગભૂમિ માટેની મજબૂત જહાદ, બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીનું સામાજિક 
પરિવર્તન, દેશની અને ગુજરાતની હાલક-ડોલક રાજકીય પરિસ્થિતિ)ને પરિણામે જે નવી 
સંચેતના જાગી રહી હતી, એમાં જૂની ગૂજરાતી રંગભૂમિ કદમ નહીં મિલાવી શકે એવું 
અનેકોને લાગવા માંડયું હતું. બીજી બાજ લેખકોને ઝુકાવીને હુંકાર કરતો શેઠિયો નટની સાથો 
સાથ એની ભૂમિકાને હવે ખરીધઘો લઈ શકતો; જરૂર પડે તો એને દિગ્દર્શક બનાવી એનેય 
વહીવટમાં સામેલ કરી, કંપનીના માળખામાં બે ચાર આની ભાગ આપી થિયેટરના નટકન્દ્રી 
માધ્યમને ઓણિયાં કરી જવા માથું ઊંચકી લેતો. વ્યવસાય સફળ થાય તો આથિક સલામતી 
મળે; પરંતુ એ વ્યવસાય માટે પણ આર્થિક સધ્ધરતા જોઈએ; અને આ સધ્ધરતા એટલે કંઈ 
નાટ્યતત્ત્વની સમજની સધ્ધરતા તો નહીં, નહીં ને નહીં જ ! 

એટલે તો 1938માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ફિરોઝશાહ રુસ્તમજી મહેતાના “એકિટગના છુન્નરનું 
વહેવારું શિક્ષણ” પુસ્તકમાં “દિગ્દર્શક' ના પર્યાય તર્રીકે “રિહર્સલ માસ્ટર'નો હોદ્દો, બિરુદ કે 
જવાબદારી તત્કાલીન થિયેટરકલાની વાસ્તવિકતાનો આપણને ખ્યાલ આપી દે છે. એમણે 
લખ્યું છે : (પૃષ્ઠ-255) કે, “ન ઘટે ત્યાં ગાયન, ન જોઈએ ત્યાં વાદન અને નાચની ઠોકમઠોક 
આજકાલનાં નાટકો (1938 પહલાંનાં)માં બેસાડી દીધી હોય છે. નાટક વચ્ચે પણ ફાર્સ અને 
કાર્સ મહીં પણ ગાયન વિના ચાલે નહીં, એટલે અસ્વાભાવિકતા ઊભરી નીકળે એમાં નવાઈ 
શી ?આપણી રંગભૂમિના “રિહર્સલ માસ્ટરો” ખેલનું ખરાપણંં ગુમાવી દેવાય, તો પણ સુધરવા 
માગતા ન જ હોય, તેમ ખુશખુશાલ છબરડા કરતા ફરે છે. એની ચિંતા નથી નાટકકારને, 
સૂત્રધારને કે એકટરને - ખૂન કરવા કાજ હાથમાં ખંજર ઊંચકાઈ રહેલું હોય ત્યારે ગાયન, અને 
ઝેર પીને મરવા પહેલાં પણ ગાયન !ખેલ મધ્યે તાણી તૂણીને લઈ આવવામાં આવતા કંગાળ 
કુરિવાજો હવે સદંતર બંધ થઈ જવા જોઈએ.” 

આ પુસ્તકમાં “વન્સમોરપટુ' નટને એવી સલાહ તેમણે આપી છે (પુષ્ઠ-102), કે “મરી 
ગયા પછી ઓડિયન્સના 'વન્‍્સમોર'ને ખાતર જીવતા થશો નહીં.” જો કે આ પુસ્તક એ 


સ્તબક ત્રણ : સ્તબક ચાર : સ્તબક પાંચ 5્પે 


વખતના કેટલા નટોએ કે કંપનીના માલિકોએ વાંચ્યું હશો એ વાત પણ એટલી જ શોચનીય 
રહે છે. 

પ્રેક્ષકને તો આઠ નવ ઘાયકા પહેલાં મનોરેજનની જ “લોલીપોપ' પકડાવી દેવામાં 
આવેલી એમાં તંદુરસ્ત 'ચોક્લેટ' કેવી હોય એની કદાચ ખબર નહોતી; એથી નાટક જોવા 
આવતી પેઢી કે એ આખા સામાજિક વર્ગમાં રસરૂચિ ન કેળવાયાં હોય, એ સહજ જણાય છે. 
નુસસહ વિભાકર, (“રંગભૂમિ' સામયિક) નરસિહરાવ દિવેરિયા (“અભનય કલા' પુસ્તક - 
1930) કે આ ફિરોઝ શાહ મહેતા જેવા નાટ્યવિદો, સાક્ષરો કે હિતચિતકો અવારનવાર 
બળતરાના બળાપા કાઢતા; અને “કોલેજ કન્યા' જેવા પ્રયોગો સામે ચળવળો કરતા, તો પણ 
અતિરંજકતાની પૂં છડી સીધી ન જ થઈ. 

ગાઈ બજાવીને કહેવાયું છે કે એકે એક કંપની “નાટકશાળા” હતી, અને તે છતાં 
ગીત-સંગીત અને સંવાદોની “ઇટા” અને “અદ્ય”કારીથી વિશેષ, દિગ્દર્થક-કેન્દ્રી આ 
સ્તબકમાં વધુ કંઈપ્રાપ્ર થયું જણાતું નથી. કારણ કે જ તે કંપનીની પ્રણાલી,પસંદ થયેલ નાટકનું 
માળખું અને પ્રેક્ષકોની રૂખ પ્રમાણે આથિક સફળતા હાંસલ કરવા દિગ્દર્શન સહિતની થિયેટરની 
અથથી ઈંત સુધીની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. એમાં આખા થિયેટરનું 'દિગ્દર્શન' કરી શકે એવાં 
કોઈ વલણ, વ્યક્તિ કે વળાંકની અપેક્ષા જ ક્યાં રાખવી ?'વન્સમોર'ના આંકડે કે ટિકિટબારીની 
આવકે ખેલની સફળતા કે નિષ્ફળતા મપાતી હોય, ત્યાં રંગભૂમિની કામગીરીમાં કોઈ 
પરિવર્તનની આશા જમ ન જ રાખી શકાય, તેમ નટ કે દિગ્દર્શકમાં જ છે, તે સિવાયનું કંઈહોઈ 
પણ શકે એવું વિચારવાની શક્તિ કે ઘટ્ટ ન હોય, એ પણ આપણે ઉઘર ભાવે સ્વીકારી લેવું 
પડે. 

આ બધામાં કહેવાતી “લોકર્સચ અધીનતા” કરતાં, લોકર્સ્તચ વિશેની કંપનીના દિગ્દર્શક 
કે માલિકની “સમજની અધીનતા” વિશેષ દેખાય છે. એટલે ફરીથી આ દિગ્દર્શકને “રિહર્સલ 
માસ્ટર' જ રાખી કંપનીના માલિક, અને એનેય નાણાં આપતા ધીરધારિયાની પકડ ધીમે ધીમે 
વધવા માંડે છે. એક કારણ એનું એ પણ છે, કે આ રંગભૂમિને (કોઈ દેશી કે પરદેશી સરકરનો) 
રાજ્યાશ્રય તો નહોતો જ તેમ કોઈ હેતુલક્ષી સંસ્થાનો સથવારો પણ નહોતો; આજનો 
વ્યવસાયી અને અવેતન થિયેટર પ્રવૃત્તિની જમ જ. એટલે જની રંગભૂમિનાં નાટકોને નમૂને 
બનવા માંડેલી વિપુલ દશ્ય-વૈવિધ્યવાળી ફિલ્મો નાટકોથી ચાર ચાકડા ચંડ એવી ઘટના 
પ્રચુરતાથી પ્રેક્ષકોને પોતાના તરફ ખેંચવા માંડે, ત્યારે નાટકનો વ્યવસાય મૂડી રોકનારાઓની 
રાણી છાપ રૂપિયાની કોથળીમાં બંધાઈ જાય, એને આપણે સ્વાભાવિક જ માનવું પંડે. વળી, 
એક કારણ એ પણ છે, (અને આપણે આ સ્તબકમાં જ એ નોંધી લેવું જોઈએ) કે લેખક અહીં 
નટ નથી બન્યો, નટ લેખક બન્યો છે (બાપુલાલ જેવો, કદાચ ન છૂટકે). લેખક માલિક બન્યો, 
એટલે કે એણે માલિક બનીને પણ જોયું, પરંતુ લેખક દિગ્દર્શક તો બન્યો જ નથી. કપનીને 


60 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 
ચોપડે એનું નામ હતું, પણ તખ્તાને ચોખંડે એ નિર્ણાયક નહોતો. જો કે તત્કાલીન પરિસ્થાતિમાં 
એ શું કરી શકયો હોત એ પ્રશ્ર પણ રહે છે. 

સામાજિક જાગૃતિની વાત ક્યાંક કયાંક દેખાઈ, પણ નવા જમાનાના ચલણી આદર્શો 
વટાવી ખાવાની ખોરી દાનત તો, સામાજિક “નીતિમત્તાના ઉદ્ધારકો”નાં નામ ધરાવતી એ 
મોટા ભાગની કંપનીઓમાં આદર્શોનાં બણગાં અને ભાર્ષણિયા સંવાદોની તડાફડીમાં જ છાપરે 
ચડીને બાંગ પોકારે છે ! 


પ્રકરણ 5 
'જની' રંગભૂમિ 
સ્તબક છ : માલિકો/ શરાફોનો સ્તબક (1939-1953) 
સ્તબક સાત : પ્રવાસી નાટ્યમંડળીઓ (1953) 


સ્તબક છ : માલિકો-શરાફોનો સ્તબક 
1937માં “રંગભૂમિ પરિષદ”માં મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીના માલિક બાપુલાલ નાયકે 
આપેલું ભાષણ “ગુજરાત સાહિત્ય સભા” એ 1945માં પ્રસિદ્ધ કર્યું. એના અંશો (“બાપુલાલ 
સ્મૃતિ ગ્રંથ”, પૃષ્ઠ 85) જ તારતમ્ય કાઢે છે, તે તત્કાલીન રંગભૂમિ (અને એમ જોવા બેસો તો 
સાંપ્રત સહિત સમગ્ર રંગભૂમિ)ની સ્થિતિ ઉપર પ્રકાશ ફેક છે : 

“પ્રેક્ષકોની સચ પ્રમાણે નાટક અને બોલપટમાં વસ્તુસંકલનાઓ યોજાય છે. અને જે 
વસ્તુના ગ્રાહક વધારે હોય તે વસ્તુ ધંધાદારી પૂરી પાડે છે. . . પ્રેક્ષકોમાં સંસ્કારી અને અસંસ્કારી 
એ બંને વર્ગ છે. અને ધંધાદારીઓને વધારેયૈસા આપનાર અસંસ્કારી વર્ગ છે. તો પછી કમાવાને 
માટે તેમને જ ભાવતું ભોજન પિરસાય એ દેખીતું જ છે. . . નાટક પાસ કે ફેઇલ કરનાર 
અસંસ્કારી વર્ગ હોય છે. . . તો પછી ધંધાઘારીઓએ કોના અભિપ્રાય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો? 
રંગભૂમિની ઉન્નતિ માટે ધંધાદરીને સહકાર આપી ધનવાનોએ અને સુશિક્ષિત વર્ગે સહાયતા 
આપવી જોઈએ. લોકર્સ્ચ કેળવવા માટે એકલો ધંધાદારી ભોગ કયાં સુધી આપી શકે? 
રંગભૂમિની ઉન્નતિની ધગશવાળાઓએ આજ સુધી શું કર્યુ ? . . સંસ્કારી લેખકોની કૃતિઓ 
સુશિક્ષિત વર્ગે એમેઓર ક્લબો તર્રીક ભજવવા માંડી છે. તેમાં શું સફળતા મળી ર... છ માહને 
કે બાર મહિને એકાદ કૃતિ ભજવાય અને તેનાં નાણાં કોઈ ફંડમાં ધર્માદા ખાતામાં આપવાના 
નિમિત્તે લોકોની ખુશામત કરી ટિકિટો પરાણે ગળામાં ઓળવી, હાઉસ ચિકાર કરવું એમાં એ 
પ્રયોગની સફળતા શી રીતે મનાય ! રંગભૂમિની ઉન્નતિના પ્રયાસોની પ્રથમ જરૂર છે. કોઈ 
પણ એવી પ્રગતિ થયા વગર, આર્થિક મદદ મળ્યા વગર સ્વતંત્ર નાટ્યગૃહ બનવું મુશ્કેલ છે.” 

નટ-દિગ્દર્શક અને મેનેજર તર્રીકેના લાંબા અનુભવ પછી બાપુલાલ નાયકે આ કહ્યું. જોકે 
એનો ઉંકેલ એ વખતે,કે એ પછી આજ સુધી, આવ્યો નથી. વળી આ જ અરસામાં બોલપટોનો 
પ્રભાવ વધતો જતો હોવાથી નાટ્યગૃહો સિનેમા-પ્રદર્શનગૃહોમાં વધુ આથિક લાભ મળવાને 
લીધે ફેરવાયે જતાં હતાં, તેથી નાટ્ય મંડળીઓને જગ્યાઓ નહોતી મળતી એ એક વાત;પણ 


62 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


બીજી વાત પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે કે બાપુલાલ જેને “ક્થા-વસ્તુ-સંક્લનનું વૈવિધ્ય” 
કહે છે તે બોલપટોમાં વધુ સુપરે થતું હોવાથી રંગભૂમિનાં કાર્ય, ઉદૃશ કે અભિવ્યકિત-રીતિ 
સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જવાં જોઈતાં હતાં, એ ધંધાઘરી રંગભૂમિ બદલી શકી નહીં. એને જ 
સમાંતર એ વખતે વિદેશોમાં, અને ગુજરાતમાં, નવી તરરીકે ઓળખાવાતી રંગભૂમિ અને 
નાટકમાં જે નવાં તત્ત્વો હતાં એ પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. (આડવાત તર્રીકે એટલું પણ 
અહીં ઉમેરવું જરૂરી છે, કે એ વખતે યુરોપમાં જ પ્રકારનાં બોલપટો બનતાં હતાં એ, એની 
પહેલાના ત્રણેક દાયકાઓમાં ત્યાંની જ રંગભૂમિમાં ફૂંકાયેલા નવા વાયરાને લીધે, જદા પ્રકારનાં 
હતાં. મંચનક્લાઓ ત્યાં અનેક નવતર રૂપે વિકસી, અને એની અસર રેડિયો અને ફિલ્મ જવાં 
સમૂહ માધ્યમોમાં પણ ઝિલાઈ; એમ દરેક માધ્યમ ત્યાં પોતાના ઉદૃશો સ્પષ્ટ કરતું ગયું હતું.) 

અલબત્ત આ જની' ધંધાદારી ગુજરાતી મંચનક્લાને કોઈસરકારી કે સખાવતી સંસ્થાનો 
આશ્રય કે ટેકો નહોતાં. એને માત્ર ટિકિટબારી પર જ ટકવાનું હતું, તેથી લોકર્સ્ત્ચનો સારો-માઠો 
બંને પ્રભાવ એમાં નિર્ણાયક બને. પરંતુ લોકર્સ્સચને જ માત્ર “અસંસ્કારી'' ગણવા કરતાં, એનું 
વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન જો ત્યારે થયું હોત, તો બીજો કોઈ ઉકેલ પણ મળ્યો હોત? ગઈ સદીના 
મધ્યાહ્નથી લગભગ આઠ-નવ ઘાયકા સુધી, એટલે કે ત્રણ-ચાર પેઢી સુધી આ ધંધાદ્યરી 
રંગભૂમિએ જે રીતે પ્રેક્ષકોનાં રસ-સ્ત્રચ “કેળવ્યાં” હતાં એને પણ, આ બળાપા કાઢતી વેળા 
બાપુલાલ નાયકે ખ્યાલમાં રાખવા જોઇતાં હતાં ? 

આમ તો આ જ ગાળા દરમ્યાન (1939માં) બાપુલાલ નાયકે રંંગભૂમિમાં કામ કરવાનું 
છોડી દીધું હતું. એ પછી મૂળશૅકર મૂલાણીના સન્‍માન સમારૅભમાં, 1942માં, પોતાનાં કેટલાંક 
નાટકોનાં સારાં દશ્યો બાસઠ વર્ષની ઉંમરે રજ કર્યા; અને છેવટે 1944માં, પાંચ વર્ષ “મુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક મંડળી” બંધ રાખ્યા પછી, અમઘવાદના એક ઝવેરી શરાફની મદદથી, 
વડોદરાના “મોરબી થિયેટર”માં “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” ને તેમણે પુનર્જીવિત કરી. 
એનાં જનાં નાટકો નવીન “સજા વટ” થી આડવારે રજ કર્યા; અને એ જ જના નાટ્યલેખકો 
પાસેથી નવાં નાટકો લખાવડાવી બાપુલાલભાઈએ દિગ્દર્શન કર્યું. અગાઉ બંધ થયેલી 
“લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ”ના માંલિક પણ એમાં જોડાયા પછીનાં બે વર્ષમાં 'શયદા'નું 
“નારીહૃદય” અને પ્રફહ્ઢ દેસાઈનું “લાડકવાયો” નાટકો રજ થયાં. પછી થોડા સમયમાં ૧૪ 
બાપુલાલ આ મંડળીમાંથી પણ છૂટા થયા. 

ધંધાદારી 'જની' રંગભૂમિ જ્યારે ધમધમતી હતી એ સુવર્ણકાળમાં મુંબઈમાં સાત 
થિયેટરોમાં નાટકોની જદો જદો કંપનીઓ નિયમિત રજઆતો કરતી હતી. એ વખતે આ 
કંપનીઓ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે જતી. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં પણ અનેક કંપનીઓ 
નાટકોની રજઆતો તો કરતી જ હતી. એવામાં (1940ની આસપાસ) મુંબઈનાં થિયેટરો 
ધડાધડ બંધ થયાં, ફિલ્મપ્રદર્શકોએ ભાડે લીધાં કે ખરીધે લીધા. હવે મુંબઈમાં રહી હતી એક 
માત્ર કંપની - “દેશી નાટક સમાજ”. જા ણે ફરીથી ધંધાદારી “જની' રંગભૂમિનો તખ્તો 


સ્તબક છ : સાત 63 


ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં ફેરવાયો, કારણ કે ત્યાં ફિલ્મના માધ્યમનો હજી એટલો બહોળો પ્રસાર 
ત્યાર નહોતો થયો. આ અરસામાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં - જા મનગર, પોરબંદર, મોરબી, 
ભાવનગર જનાગઢ, રાજકોટ, ગોંડલ જવાં નગરોમાં - એક એક થિયેટર; અને વડોદરા, સુરત 
અને અમઘવાદ જેવાં શહેરોમાં ચાર ચાર થિયેટરો અને કંપનીઓ કામ કરતાં હતાં. કરાંચીમાં 
પણ ચારેક ગુજરાતી નાટકો રજ્‌ કરતાં દિયેટરો હતાં. બાપુલાલની “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
મંડળી” પણ એટલે તો વડોદરાના “મોરબી થિયેટર” માં જ ફરી શરૂ થઈ હતી. 

1941માં જામનગરમાં “ગેઈટી થિયેટર”માં સ્થપાયેલ “પ્રભાત કલા મંડળ”ની વાત 
અહીં ખાસ કરવી પડે : “પાલિતાણા ભક્તિ પ્રદર્શક નાટક કંપની” ના માલિક ્માગશંકર ભટ્ટના 
પુત્ર હરભાઈ ભટ્ટે આ કંપની શરૂ કરી. ધંધાદારી “જની' રંગભૂમિને નાટક કંપની શરૂ કરવા શું 
જોઈએ? નટો અને સંગીતકારોને નોકરીએ રાખવા ઉપરાંત, “સીનસીનેરી' અને નાટકો 
જોઈએ ! એટલે હરિભાઈ ભટ્ટે એ અરસામાં ખંભાતમાં બંધ પડેલી “કાનન નાટક સમાજ'' 
કંપનીનાં સીનસીનેરી અને નાટકો “ખરીદી' લીધાં !પોતે લખેલા નાટક “સુવર્ણપ્રભાત” માટે 
પણ એમણે “સજા વટ' પાછળ ખૂબ ખર્ચ કર્યો. આ આટલી હકીકત પણ એ દર્શાવી આપે છે, 
કે બીન વિશ્વયુદ્ધને અંતે દેશકાળની પરિસ્થિતિ, કે તત્કાલીન સાહિત્ય અને નાટ્યલેખનથી 
આ “જની' ધંધાદારી રંગભૂમિ અસ્પૃષ્ટ હતી. નવી રંગભૂમિનાં નાટકો કે એકાંકી-લેખનમાં 
ગુજરાતી ભાષામાં એ વખતે જ કામ થઈ રહ્યું હતું, એ (“સમાંતરોનો આલેખ” માં કે હવે 
પછીનાં પ્રકરણોમાં) સરખાવી જોવાથી ખ્યાલ આવશે. 

“પ્રભાત કલા મંડળે” એ પછી અનેક લોકપ્રિય નાટકો રજ કર્યા. 1948માં એને લિમિટેડ 
કંપનીમાં ફેરવીને ટકી રહેવાનો પ્રયત્ન પણ કરી જોયો; પરેતુ આંતરિક મતભેદોને લીધે કંપની 
સમેટી લેવી પડી. મણિશંકર ભટ્ટનો નાટ્યક્લા વારસો એમના પુત્ર જયંત ભટ્ટે જા ળવી રાખ્યો, 
અને લેખન, દિગ્દર્શન તથા અભિનયમાં “જની' -નવી' બંને રંગભુમિમાં નોંધપાત્ર પ્રદાન 
કર્યુ. 

આ ગાળા દરમ્યાનના સૌથી વધુ ધ્યાન ર્ખચતા નિર્માતા હતા ફરેદુન ઈરાની. એમણે અનેક 
ઉદૂ નાટકો રજ કર્યા પછી 1943માં 'નાર્ય-નેપોલિયન' ગણાતા કવિ મણિલાલ “'પાગલ' પાસે 
“દિલનાં ઘન” નાટક લખાવ્યું. એમાં રાણી પ્રેમલતા, મુન્નીબાઈ, સરસ્વતી, સગુણા અને 
ગુલામ સાબીર જેવાં પ્રથમ કક્ષાનાં કલાકારો ઊતર્યા. આ સફળતા પછી તો પ્રફુહ્મ દેસાઈ, પ્રાગજી 
ડોસા અને “પાગલ'નાં બીજાં નાટકો પણ તેમણે રજ્‌ કર્યા. પોતાની “ખટાઉ આલ્જ્રેડ થિયેટર 
કંપની” બંધ થયા પછી 1955માં ઈરાની શેઠે “ન્યૂ લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” ની રચના કરી, 
અને મધુસૂદન આચાર્યનું સફળ નાટક “મંગલમૂતિ” રજ કર્યું. એ દરમ્યાન એમણે નવી સંસ્થા 
“શ્રી લક્ષ્મી કલાકેન્દ્ર” ની સ્થાપના કરી અને 1959માં દામુ સાંગણીનું નાટક “સંસાર ચાલ્યો 
જાય છે” રજ્‌ કર્યું. “નાટ્યસાહસવીર' તરરીકે ઓળખાતા ઈરાની શેડે “રાણી થિયેટર્સ”ના 
ઉપક્રમે મધુસૂદન આચાર્યનું “ અભિનંદન” પેશ કર્યું. પરંતુ થોડા મહિનામાં જ એમણે રંગભૂમિ 


64 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


પરથી વિદ્યય લીધી. ત્યારબાદ ચંદ્રકાંત સાંગણીના દિગ્દર્શન હેઠળ અનેક કલાકારોએ અભિનય 
કર્યો જમાં આજની પેઢીનેય પરિચય હશે એવાં કલાકારો હતાં -સગુણા દેવી, અરુણા ઈરાની, 
જયંત ભટ્ટ, નામદેવ લહુંટે વગેરે. પદ્મારાણી અને સરિતા જોષી પણ ઈરાની શેઠે પ્રકાશમાં 
લાવેલી અભિનેત્રીઓ છે. સરિતાએ તો એ પછી “આઈ.એન.ટી.” અને “પ્રવીણ જોશી 
થિયેટર્સ”માં ખૂબ કામ ક્યું. 


વીરરસના નાટ્યકાર ગૌરીશંકર “વૈરાટી' (1889-1972) 
1939માં “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીએ કવિ ગૌરીશંકર “વૈરાટી'નાં બે નાટકો રજૂ કર્યા, 
ત્યારે બીજી પાંચ નાટ્ય સંસ્થાઓમાં પણ એમનાં નાટકો એકસાથે ચાલતાં હોય એવું પણ 
નોંધાયું છે. ગૌરીશંકર રાવળ (1889-1972) મૂળ ધોળકાના, પરંતુ એ “વિરાટનગરી' તરરીકે 
પણ જા ણીતું હોવાથી, ગૌરીશંકર “વૈરાટી' તર્રીકે જ ણીતા બન્યા. અત્યંત ગરીબાઈમાં ઊછછર્યા 
યુવાનીમાં આબકારી ખાતામાં લાંચરુશવતની બદી સામે વિરોધ કર્યો, એથી નોકરી છોડવી પડી. 
જીવનનિર્વાહ માટે એમણે ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકની માર્ગર્ઘશકા લખી. થોડા અનુવાદ પછી 
પહેલું “કનક કેસરી” નાટક લખ્યું, જે “વિજય નૌતમ નાટક સમાજ” દ્રારા 1916માં 
ભજવાયું. વીરરસના નાટ્યકાર તર્રીક જ ણીતા બનેલા “વૈરાટી'ના “સ્વામીભક્ત સામંત” 
નાટકમાં આલેખાયેલા દેશપ્રેમને જોતાં, કરાંચીના સિટી મેજિસ્ટ્રેટે “'વૈેરાટી' ની ધરપકડ કરવા 
વોરંટ કાઢયું, પરંતુ સિધી પોશાક પહેરી કવિ રાતોરાત વડોદરા પાછા આવ્યા. એ પછી મૌલાના 
અબુલક્લામ આઝાદની મદદથી કરાંચીનો કેસ ઉકેલવા વડોદરાના રાજઘોવાન મનુભાઈ 
મહેતાએ '“વેરાટી'ને માર્ગદર્શન આપ્યું. કવિ નિર્દ્યેષ ઠર્યા, અને વડોદરામાં કાયમી વસવાટ 
સ્વીકાર્યો. 

કહે છે, કે કવિ “વૈરાટી' એ સો ઉપરાંત નાટકો, સાત ચલચિત્રોની કથાઓ અને બે હજાર 
ગીતો લખ્યાં છે. એમાં મહત્ત્વનાં નાટકો તે “દેશી નાટક સમાજ” રજ કરેલ “વીરપૂજન” 
(1925), “જલપ્રલય” (1927); “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી”એ રજૂ કરેલ 
“કર્તવ્યપંથે” (1939); “મયૂર ક્લામંચે” રજ કરેલ “નારી કે નારાયણી” (1968) વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે. તેમણે “રણજિત ફિલ્મ કંપની” માટે “દેહનાં ઘન” અને “સોરઠી 
બહારવટિયા”ની કથા પણ લખી હતી. નવોદિતો માટે એમણે 'નટશૂન્ય' અને 'નટીશૂન્ય' 
નાટિકાઓ લખી હતી. 


શત પ્રયોગી નાટ્યકાર ત્રાપજકર 
ભાવનગર પાસેના ત્રાપજ ગામે જન્મેલા નાટ્યકાર પરમાનંદ ત્રાપજકર (જન્મ 1902) પણ 
ગુજરાતી રંગભૂમિના આ ગાળાના મહત્ત્વના નાટ્યકાર છે. એમણે પિગળશાસ્રર અને શાસ્રીય 


ષ્ય” 


સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્રાપજકર જાતે દુહા અને ગઝલો ગાતા. રાજકોટના 


સ્તબક છ : સાત 65 


“લક્ષ્મીભુવન” થિયેટરમાં 1925માં એમનું “અનારકલી” નામનું પ્રથમ નાટક સફળ થયું. 
પછીનાં ત્રણ વર્ષોમાં એમણે છએક લોકપ્રિય નાટકો લખ્યાં. ભાવનગરમાં “વિશ્વ નાટક 
સમાજ” કંપનીએ “જય ચિત્તોડ” નામનું નાટક “શેઠ ડાળિયાખાઉ થિયેટર” માં ભજવ્યું. 
પરિણામે એમની કીતિ “મુંબઈ આર્ય નેતિક”ના માલિક નકુભાઈ શેઠ સુધી પણ પહોંચી. 
એમણે રજૂ કરેલું નાટક “રણગજના” જોવા ગાંધીજીએ કસ્તુરબા અને મહાદેવભાઈદેસાઇને 
મોકલ્યાં હતાં. કહે છે, ક એમનાં નાટકો જોવા લોકો સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદથી મુંબઈ 
જતાં. ભારે નામનાપ્રાપ્ કર્યા પછી 1942માં ત્રાપજકર ગામના સરપંચ બન્યા, અને ભાવનગર 
રાજ્યની ધારાસભાના સભ્ય તર્રીકે પણ ચૂંટાયા “લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” દ્રારા રજ થયેલ 
ત્રાપજકરનાં નાટકો ચાલીસથી પચાસ વખત જોનાચાં પ્રેક્ષકો પણ વિપુલ પ્રમાણમાં હતાં. 
1954માં “રામવિજય થિયેટર” માં ભજવાયેલા “વીરપસલી” નાટકને જોવા મુંબઈ, દિલ્હી 
અને કલકત્તાથી, અગાઉ તારથી રિઝર્વેશન કરાવી પ્રેક્ષકો આવતા. 

ફિલ્મના માધ્યમથી થિયેટર કંપનીઓને અસર થઈ, એ આક્ષેપની સાથે ગુજરાતનાં નાનાં 
નગરોમાં નાટકોની આ લોકપ્રિયતા સરખાવી જોવા જેવી છે. 1952-53 દરમ્યાન નવી 
રંગભૂમિનો સૂરજ ઝળહળતો હતો ત્યારે 'નવા' વહેણને પારખી ત્રાપજકરે લોકકથાઓ પર 
આધારિત પહેલું નાટક આપ્યું - “પરભવની પ્રીત”. એમણે એમાં દુહા-છંદ સાથે 
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની લોક્સંસ્કૃતિનું આલેખન કર્યું. જની ધંધાદારી રંગભૂમિના છેઠ્વા અવશેષ સમા 
“દેશી નાટક સમાજ” 1955માં એ નાટક રજ કર્યું. ભારત-પાકિસ્તાનની 1971ની લડાઈ 
દરમ્યાન તત્કાલીન વડાપ્રધાન લાલબહાદુર શાસ્રીએ આપેલા મંત્ર મુજબ ત્રાપજકર “જય 
જવાન” નાટક “દેશી નાટક સમાજ''ને ભજવવા લખી આપ્યું. એમણે આકાશવાણી માટે 
પણ અનેક નાટકો લખ્યાં હતાં. 


બડખોર નાટ્યલેખક પ્રકુહવ દેસાઈ 

અમઘ્વાદના ક્લાસા[હત્યપ્રેમી પરિવારમાં જન્મેલા કવનાટ્યકાર પ્રફતા દેસાઈ 
(1911-1970) એ પહેલું નાટક લખ્યું “બળતો દવ” (1928); જમાં એમણે ગાંધીજીના 
સત્યાગ્રહના થોડા પ્રસંગો અ!*" 1 હતા-_ અમઘવાદના “ભારત ભુવન”માં એ જોવા 
પ્રેક્નકોનો અસાધ'2્‌ ' ---ડે થયો. પોલીસ પહેરા હેઠળ આ નાટક ભજવાયું અને પ્રફૂક્લભાઈને 
“બંડખોર નાટ્યકાર” નું બિરુદ મળ્યું. “દેશી નાટક સમાજ” ના “સંસારના રંગ” નાટકના બે 
લેખકો હતા, રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રફૃહ્ધ દેસાઈ. 1943માં એ રજ થયું; જમાં માસ્ટર કાસમ, 
માસ્ટર વસંત, ચીનુ મારવાડી, છગન '“રોમિયો' વગેરે ખ્યાતનામ નટોએ કામ કર્યું. 
લાડકવાયો” એ પછીનું એમનું બીજ લોકપ્રિય નાટક. “ખટાઉ આલ્ટ્રેડ કંપની” બંધ થતાં 
1947ના અરસામાં તેમણે ગુજરાતી ફિલ્મોના સંવાદ્યે લખ્યા. પ્રફૃહ્ ભાઈએ પ્રભુલાલ દ્રિવેદનાં 
નાટકોનો અભ્યાસ કરી “સર્વોદય” નાટક લખ્યું. એમાં પણ એમની શૈલી મુજબ પહેલા અંકને 


ઈન 


66 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અંતે હૃદયંગમ દશ્ય-આલેખન થયું છે. આ નાટક એકધારું અઢીસો નાઇટ ચાલ્યું. 
મનોરંજનવેરામાંથી મુકત થયેલું ગુજરાતી રંગભૂમિનું એ પ્રથમ નાટક હતું. વડોદરામાં તો એ 
દરરોજ રજ્‌ થતું. એમનું બીજું શતપ્રયોગી નાટક “સંસ્કારલક્ષ્મી” પણ “દેશી નાટક સમાજ” 
રજ કરેલું. એમાં આપરેશનના દશ્ય આયોજનમાં “નવી' રંગભૂમિના પ્રકાશઆયોજક રમેશ 
જમીનદારનો અને “સ્વપ્નદ્રષ્ટા” નાટકમાં પ્રકાશઆયોજક સુરેશ વ્યાસનો સથવારો મળ્યો 
હતો. 


નંદલાલ શાહ 


“આર્ય નેતિક નાટક કંપની'ના મા[લિક નકુભાઈના પુત્ર નંદલાલ શાહ (જન્મ 1915)એ 
કપનીની ટિકિટબારીએ બેસી કામની શરૂઆત કરી. નકુભાઈની કંપની એટલે કવિઓ અને 
લેખકોનો દરબાર ક્યારેક તો એક નાટકમાં ત્રણથી ચાર લેખકોનો સહકાર લેવાતો. એ રીતે 
નંદલાલને પણ “ન્યાયનાં વેર” નાટકમાં બે પ્રવેશો લખવાની તક મળી. એમનું સૌથી પહેલું 
નાટક “ભાવના બી.એ.” . પિતાના મૃત્યુ પછી આ [થિક ભીંસ વધતી ચાલી. કંપની એ વખતે 
અમદાવાદ હતી. ત્યારે વીસનગરના ચાલીસ કલાકારોએ નંદલાલભાઈને બોલાવ્યા, ને કહ્યું, 
“ગામડાંઓમાં નાટકો ભજવો, ત્યાં કોમી હુહ્ન્‍ડની અસર નથી.” આમ, 1947 પછી કલોલમાં 
કંપની શરૂ થતાં ગામડાંઓમાં નાટકો કરવાનું તેમણે શરૂ કર્યું. 1944માં તેમણે “લક્ષ્મીકાંત 
કંપની” પાસેથી “માલવપાતિ”, “સિરાજદ્વૌલા” વગેરે નાટકો “ભાડે' લીધાં. પરંતુ નાટકો 
[નિષ્ફળ જતા કપની બંધ પડી. એ પછી નંદલાલભાઈનું “પૈસો બોલે છે” નાટક “દેશી નાટક 
સમાજ” રજ કર્યુ, જેનું દિગ્દર્શન માસ્ટર કાસમે કરલું. એ પાંચસો ચૌદ પ્રયોગો સુધી ચાલ્યું. 
કહે છે, કે ત્રણ ત્રણ મહિના અગાઉથી નાટક બૂક થઈ જતા અને રવિવારે તો બબ્બે પ્રયોગ 
કરવા પડતા. એમનું “સાસુના વાંકે” અને “માડીના જાયા” નાટક બસો બસો પ્રયોગો સુધી 
ચાલેલાં. નંદલાલભાઈએ “પૈસો બોલે છે” પરથી ફિલ્મ પણ ઉતારલી. 


“જનો'-'નવૌ'ના સેતુ - ષ્રાગજી ડોસા 

આભનયશોખ પૂરો કરવા નાટ્યલેખન તરફ વળેલા પ્રાગજી ડોસા (જન્મ 1908)એ તેમની 
કરકિદ્માં રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ અને નાટ્યકાર જા મનના પ્રોત્સાહનથી 1929માં પહેલી નાટિકા 
લખી -“સંસારપથ” . તત્કાલીન ધંધાદારી જની રંગભૂમિની શૈલીમાં એમણે ચારપાંચ નાટકો 
લખ્યાં -“સટ્યને છદે”, “મોહ બંધન”, “પંથ ભૂલેલા” વગેરે. એમનું “ધરનો દીવો” નાટક 
ખૂબ લોકપ્રિય થયું હતું. નવી નાટ્યર્સ્ચ પરત્વે સભાનપ્રાગજીભાઈઆઈ.એન.ટી.નું “લગ્નની 
બેડી” 1950માં જોઈ અભિનવર્સ્ચને અનુસરતા નાટ્યલેખન તરફ વળ્યા. એમનું બહુ 
અભિનીત નાટક, તે “છોરું-કછોરુ'. “મંગલમંદિર” નાટકે પણ એમને ખુબ યશ અપાવ્યો 
છે. બાળનાટકોનું લેખન પ્રાગજી ભાઈની બીજી વિશિષ્ટતા છે. ફિલ્મ જગતના મશહૂર દિગ્દર્શક 


સ્તબક છ : સાત 67 


સોહરાબ મોદીએ એમનું “ધરતીનો છેડો ધર” રજ કર્યું હતું. '“જની'થી “નવી' રંગભૂમિ 
વચ્ચેનો સેતુ બનનાર નાટ્ષકારોમાં પ્રાગજી ભાઈએ ખૂબ નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું છે. તેમણે 
પચાસથી વધુ રૅેડિયો-નાટિકાઓ લખી. પ્રાગજી ભાઈનું સૌથી મહત્ત્વનું પ્રદાન તે ગુજરાતી 
થિયેટરમાં ધંધાદારી કંપનીઓનો બે ભાગમાં ઈતિહાસ - “તખ્તો બોલે છે.” “ગુજરાતી 
નાટ્ય” માસિકનું સંપાદન પણ તેમણે થોડો વખત કર્યું હતું. 


“રસકવિ' નાટ્યકાર રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ 


'રસર્કાવિ' તર્રીક જા ણીર્તા રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ (1892-1983)ની મુલાકાત અકસ્માતે નડિયાદમાં 
“પારસી બાલીવાલા થિયેટર કપની”ની અભિનેત્રી સાથે થઈ અને તેઓ નાટ્યલેખન તરફ 
વળ્યા. સાક્ષરોની કર્મભૂમિ નડિયાદમાં રહીને રધુનાથભાઈમાં ક્લાસંસ્કાર રેડાયા હતા. 
યુવાનવયે જ અનેક સંસ્કૃત પ્રશિષ્ટ નાટકોનો એમણે અભ્યાસ કર્યો. એમનું પહેલું નાટક 
“બુદ્ધદેવ” “મોરબી આર્ય-સુબોધ નાટક મંડળી”ના માલિક મૂળજી આશારામ ઓઝાએ 
1914માં ભજવ્યું. એમનું એ પછીનું નાટક “સૂર્યાકુમારી” શેઠ નકુભાઈની કંપનીએ ભજવ્યું. 
એમાં મોહનલાલા, મુળજી 'મામા' વગેરેએ અભિનય કર્યો હતો. “રસર્કાવ'નાં ગીતો હંમેશાં 
ખુબ લોકપ્રિય બનતાં. ખાસ કરીને “સ્નેહમુદ્ર” (1926), “અજા તશત્રુ” (1930) વગેરે 
સુમધુર ગીતોથી ખૂબ પ્રખ્યાત બનેલાં નાટકો છે. એમણે કેટલીક ફિલ્મો માટે પણ ગીતો લખ્યાં 
છે. 1944માં “દેશી નાટક સમાજ” એમનો વનપ્રવેશ ઊજવ્યો હતો. 'રસર્કાવ' વિશે અન્ય 
વિગતો અગાઉ નોંધી છે. 


નાટ્યમહધિ પ્રભુલાલ હ્િવેદો 

'જની' ધંધાદારી રંગભૂમિમાં નાટ્યકારપ્રભુલાલ દ્વિવેદી (1891-1962) “નાટ્ય મહધિ' તર્રીકે 
જ ણીતા બન્યા હતા. સૌરાષ્ટ્રના વીરપુર ગામમાં એમનો જન્મ. ફૂટુંબમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું 
વાતાવરણ. અકસ્માતે જા ણીતા નટ પ્રાણસુખ 'એડિપોલો' નો અમઘવાદમાં પરિચય થયો. 
એમણે પહેલું નાટક “દેવી વત્સલા” લખ્યું. નૃસિહ વિભાકરના “અબજોનાં બંધન”ની 
નિષ્ફળતા પછી પ્રભુલાલભાઈએ “માલવપતિ” નાટકથી કંપનીને બેઠી કરી. “હૃદયના શુદ્ધ 
પ્રેમીને. . .” અને “પક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જા તા નથી. . .” જેવાં લોકપ્રિય એમનાં 
ગીતો માસ્ટર અશરફખાનને મોઢે ગવાયેલાં. “લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” માટે તેમણે બે 
શતપ્રયોગી નાટકો લખ્યાં - “વડીલોના વાંકે” અને “સંપત્તિ માટે”. કહે છે, કે 
ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનું કોઈ પણ ગામ બાકી નહીં હોય, જ્યાં “વડીલોના વાંકે” ન ભજવાયું હોય. 
1941માં “સંપત્તિ માટે” નાટક બસોસિત્તેર પ્રયોગો સુધી એકધારું ચાલ્યું હતું. એ પછી 
એમણે “સંતાનોના વાંકે” નાટક લખ્યું હતું. ઉચ્ચ સાહિત્યના સર્જક મનાતા 'જની' ધંધાદારી 
રંગભૂમિના આ સૌથી સફળ લેખકનું સાહિત્યિક નાટક તે “વિદ્યાવારિધિ ભાર્રવ”. જીવનનાં 


68 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અંતિમ વર્ષોમાં બંને આંખ ખોવા છતાં તેમણે લેખનકાર્ય ચાલુ રાખ્યું હતું. “દેવર”, 
“ગુમાસ્તા”, “બહુરાની” વગેરે એમની લખેલી ફિલ્મોએ રજતજયંતિ ઊજવી હતી. 
1961માં એમને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી શ્રેષ્ઠ નાટ્યકારનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. 


મીણલાલ “પાગલ 
કવિ “પાગલ' ક્તેતા કે, “જ્યારે કપનીના નટોના છ છ મહિનાના પગારો ચડી ગયા હોય, 
લેણદારો ધક્કા ખાતા હોય અને કંપની બંધ થવાની તૈયારીમાં હોય, ત્યારે મારાં નાટકોથી કંપની 
તરી જાય; બાકી શરત એટલી, કે દશ્યના હું દોઢસો રૂપિયા લઉં; અને બહારગામથી એ મોકલું, 
તો માલિકે વી.પી.પી- છોડાવવું પડે.” આ કંઈ કિવદંતી નથી, અને હોય તોય કવિ “પાગલ'નાં 
નાટકોની લોકપ્રિયતાની સાક્ષી તો પૂરે જ છે, પરંતુ એ ઉપરાંત કવિના મિજા જનો અણસારો 
પણ આપે છે ! “લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” માટે લખેલા “અમર આશા” નાટકમાં બ્રિટિશ 
સરકાર સામે ગાભિત રીતે બંડ જગાવવાનું એક દરય હતું. મોહનલાલા એમાં અભિનય કરતા. 
બ્રિટનના સૈનિકો મીઠાના ક્યારાનું નાચતાં નાચતાં રક્ષણ કરે, અને ગાંધીજી આવે એટલે ભાગી 
જા ય. એ ધશ્ય સામે વડોદરાના સૂબાએ વાંધો લીધો, અને મુંબઈના પોલીસ ખાતાએ નોટિસ 
આપીને કંપની ત્રણ મહિના બંધ રખાવી. આવાં સાહસો “લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” કરી શકે 
અને મણિલાલ “પાગલ' કરાવી શકે. 

સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રાપજ ગામના મણિલાલ ત્રિવેદી (1884-1966) બહુ ભણી શક્યા નહોતા. 
મુંબઈમાં એક વોશીમાં પીરસણિયા અને પછી રસોયા તર્રીક પણ તેમણે કામ કરવું પડયું હતું. 
મણિલાલે ખુબ નાટકો જોયાં, “ભક્ત બોડાણા” નાટકમાં પ્રહસન વિભાગ લખ્યો. એ વાંચી 
મૂળચંદ “મામા' પેટ પકડીને હસ્યા, ને ત્યારથી મણિલાલ લેખક તર્રીકે સ્વીકારાયા. એ પછી 
“આર્ય નેતિક કપની” માટે રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટે લખેલ “સૂર્યાકુમારી” નાટકમાં મૃળચંદ 
'મામા'ની ભૂમિકા મણિલાલ પાસે લખાવવામાં આવી. (અ! ધંધાદારી કંપનીઓમાં આવુંય 
બનતું -બે લેખકો મળીને એક નાટક લખે; એક નાટક લખે અને બીજો ગીત લખે;એક મુખ્ય 
કથાનક લખે અને બીજો પ્રહસન વિભાગ લખે; કે ક્યારેક કોઈ નટ પોતાને ગમતા લેખક પાસે 
પોતાની ભૂમિકા લખાવડાવે -જ્યારે આખું નાટક બીજા કોઈએ લખ્યું હોય )પ્રહસન લખવાની 
કવિ “પાગલ' ને બહુ ફાવટ હતી. પહેલા જ “પ્રહસન વિભાગ”માં એમણે પાત્રને વાક્યે વાક્યે 
તકિયાક્લમ આપી : “અમારી આમ બાબત છે.” 1916માં રોજિદા વ્યવહારમાં લોકો એનો 
ઉપયોગ કરતા થયા હતા 1917માં કવિ મનહરના “સ્વદેશ સેવા” નાટકનો ત્રીજો અંક ફરી 
લખવા કવિ “પાગલ'ને સોંપવા સૂચન થયું. પરંતુ તેમણે નવું નાટક લખી આપવા તેયારી 
બતાવી,પણ કોઈ નું લખેલું નાટક સુધારી એ લેખકનું અપમાન ન કર્યું. પોતે 'પાગલ' ઉપનામ 
ભલે ધારણ કર્યું હોય, પણ એમના દિલમાં દિલાવરી હતી. આ દરમ્યાનપ્રભુલાલ હ્િવેદી, રધુનાથ 
બ્રહ્મભટ્ટ અને માણલાલ “પાગલ' - એ ત્રણેય સમર્થ લેખકોથી રંગભૂમિ ધમધમતી હતી. 


સજક--ક્ક્ઝન્ક--ડનનન્ડ - 


સ્તબક છ : સાત 69 


એક વખત “આર્ય નેતિક નાટક સમાજ” ,“લક્ષ્મીકાંત નાટક સમાજ” અને “દેશી નાટક 
સમાજ” એ ત્રણેય કંપનીના માલિકોએ સિર્ડીકેટ કરી, કે કવિ “પાગલ'નું નાટક લેવું નહીં ! 
કવિ “પાગલે' તો “પારસી ઇમ્પીરિયલ થિયેટ્રિક્લ કંપની” ને સામેથી જઈને ““વીર ગજેના” 
નાટક આપ્યું; અને બે પ્રયોગમાં જ કંપનીનો ખર્ચ નીકળી ગયો. ત્રીજ દિવસે 'પાગલ' 
મહાશય છાતી કાઢીને “વિક્ટોરિયા”, “બાલીવાલા” અને “ભાંગવાડી” થિયેટર ફરવા 
નીકળ્યા અને પરિણામે પેલી સિર્ડીકેટ તૂટી ! 

એ વખતે એવું કહેવાતું, કે “દીનિયા કેવી હોવી જોઈએ” એ પ્રભુલાલ દ્વિવેદીનાં નાટકોમાં 
હોય, પણ “દુનિયા કેવી છે” એ “પાગલ'નાં નાટકોમાં હોય ! એમણે “સળગતો સંસાર” 
નાટકમાં મુખ્ય નાષિકાને જ ચારિત્ર્યભ્રષ્ટ ચીતરી હતી. મુંબઈમાં 'પાગલ'નું છેલ્યું લખાયેલું 
નાટક તે “અભિલાષા”, એમાં સીને-અભિનેત્રી શાંતા આપ્ટેએ અભિનય કર્યો હતો. એમનાં 
લખેલાં કુલ નાટકોની સંખ્યા સો ઉપર થવા જા ય છે. કવિ “'પાગલ' કહેતા કે, “ગુજરાત જેવું 
નાટકોનું કદરદાન કોઈ નથી_ એણે આપેલાં ધન-કીતિને જીરવવા કદાચ અમે યોગ્ય નહોતા.” 
એમની દિલાવરીનો અંતિમ પ્રસંગ જોઈએ : પંચોતેર વર્ષ પૂરાં થતાં 1056માં એમના અમૃત 
મહોત્સવ સમયે એમણે પોતાના જ કોઈ નાટકને બદલે રાજકોટના “સૌરાષ્ટ્ર ક્લા કેન્દ્ર” પાસે 
પ્રાગજી ડોસાનું “મંગલ મંદિર” નાટક ભજવવાનું સૂચન કર્યું હતું. 

ક્લકત્તાથી મુંબઈ સુધીના પ્રેક્ષકોમાં જા ણીતા ચાંપશી ઉદદશી(1892-1974)એ બે 
એતિહાસિક નાટકો બાદ કરતાં બાકીનાં બધાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી સભર સાર્મા[જક નાટકો 
લખ્યાં : “ગરીબનાં આંસુ”, “આજની દુનિયા”, “ઘેલી ગુણિયલ” વગેરે. એમની લેખન 
શૈલી સાહિત્યિક કક્ષાની ગણાતી. જીવ્યા ત્યાં સુધી “નવચેતન” માસિકનું સંપાદન તેમણે કર્યું 
હતું. “સ્મૃતિ સંવેદન” (1954) નામે એમણે એક આત્મકથા પણ પ્રસિદ્ધ કરી છે. 

નાટ્યલેખક તર્રીકે “જની” રંગભૂમિના પાંચમા-છઠ્ઠા દાયકામાં ખૂબ નામના પ્રામ કરનાર 
ઘમુ સાંગાણીએ રાજકોટને કેન્દ્રસ્થાન બનાવી રંગભૂમિ ગજા વી હતી. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય 
ઉત્થાનના સંસ્કારોને નાટકોમાં ઝીલનાર બાબુભાઈ ઓઝા; સુરતની નાર્ય મંડળીઓમાં 
જાણીતા બનેલા ગમનલાલ “પુષ્પ' તેમજ ગોરીશંકર કવિ, વિજય ભટ્ટ, નિઝામુદ્દીન, કાવ 
કિશોર વગેરેએ પણ “જની' ગુજરાતી રંગભૂમિને સમૃદ્ધ કરી છે. “પ્રભાત કલા મંડળ” માટે 
ઝવેરચંદ મેઘાણીની વાર્તા પરથી હેમુભાઈ.ભટ્ટનાં “શેણી વિજ ણંદ”, “રા'નવધણ” અને 
“રાણકદેવી” વગેરે લોકક્થાઓને આધારે 1947ની આજુબાજુ લખાયેલાં નાટકોનો પણ 
અહીં ઉત્લેખ કરવો જોઈએ. 

1940 પછી સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતનાં નાનાં મોટાં નગરોમાં લગભગ બેએક ડઝન નાની નાની 
કંપનીઓ સ્થપાઈ હતી. એમાં નોંધપાત્ર આટલી : 

ચીમન '“ચકુડા' નામે રંગભૂમિ જગતમાં જાણીતા બનેલા ચીમનલાલ ભોજક 
અમરેલીમાં “ચેતન નાટક સમાજ” ની સ્થાપના કરી અને દામુ સાંગાણી કૃત પહેલું નાટક 


70 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


“કોની લક્ષ્મી 7” ભજવ્યું. આઠેક વર્ષ આ કંપનીએ સૌરાષ્ટ્રનાં જદાં જદાં શહેરોમાં રજઆતો 
કરી હતી. 

“ન્યૂ બાલીવાલા ડામેટિક્સ કંપની” પણ એ જ રીતે 1940થી 1948 વચ્ચે સક્રિય હતી. 
વડોદરામાં પ્રભાશંકર રાજા રામ ભટ્ટે 1943માં “રેજન નાટક સમાજ” ની સ્થાપના કરી. તેમાં 
તેમણે ચાંપશીભાઈ ઉદદશી અને માધવસિહ બારોટનાં નાટકો મુખ્યત્વે રજી કર્યા. 

1952માં રાણી પ્રેમલતાએ પણ “પ્રેમલક્ષ્મી નાટક સમાજ” દ્વારા પ્રફુલ દેસાઈ અને દામુ 
સાંગાણીનાં નાટક રજ કર્યા હતાં. 


સંગીતકારો 
લગભગ સો વર્ષના “જની' ધંધાદારી રંગભૂમિના ઈતિહાસમાં નાની-મોટી આશરે બસોથી 
પણ વધુ નાટ્યસંસ્થાઓ ઊભી થઈ અને બંધ પડી, એ પૈકી માત્ર “દેશી નાટક સમાજ” 
મુંબઈમાં “ભાંગવાડી''માં વર્ષો સુધી કામ કરતી રહી. ધંધાદારી રંગભૂમિનું બહુ અગત્યનું પાસું 
એનાં ગીતો ગણાય છે. “રસર્કાવ' રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રભુલાલ દ્રિવેદી કે ત્રાપજકર જવાનાં 
ગીતો તો લોકજીભે રમતાં, એની ગ્રામોફોન રેકર્ડો ઊતરતી અને 'ઓપેરા' તર્રીકે પુસ્તકાકરે 
ગીતો પ્રસિદ્ધ થતાં. પરંતુ બાકીના અનેક લેખકોનાં અસંખ્ય ગીતો અને એની 
ગીત-સંગીતરચના તો કાળના ગર્ભમાં ભુલાઈ જવાં આવી છે. એના સંગીતકારોમાં કાસમભાઈ 
મીરુ વાડીલાલ નાયક, લહ્ુભાઈ નાયક, માસ્ટર મોહન જુનિયર માસ્ટર છેલાજી, મોતીબાબુ, 
સરસ્વતી દેવી, દલસુખલાલ ભોજક વગેરે ખૂબ મહત્ત્વનાં છે. આ ગીતો અને એની ધૂનોમાં 
ગેયતા અને વિવિધતા હતી; એ સાદાં, સરળ અને સુબોધ હતાં, એની બેતબાજી ક્યારેક 
જોડકણાં જવી લાગતી, પરંતુ એટલે જ કદાચ એ સરળતાથી લોકોને યાદ રહી જતી. કેટલાંક 
ગીતોમાં તો કાવિનું આગવું જીવનદર્શન પ્રગટ થતું. શુંગારરસનાં ગીતો લયાત્મક મંજલ 
શબ્દાવલિથી સભર રહેતાં. અલંકારો અને પ્રતીકોનો છૂટથી ઉપયોગ થતો. 

આખા નાટકમાં અમુક સંખ્યામાં અને અમુક રસનાં ગીતો તો હોવાં જ જોઈએ. એની 
રજઆત પણ ઠાક્ઠઠેરા અને આંતિશયોક્તિથી કરવામાં આવતી. ગીતના જેટલા 'વન્‍્સમોર' 
થાય એટલા પ્રમાણમાં કાવ, ગાયક, સંગીતકાર, નાટક અને કંપની સૌની સફળતા મપાતી. આ 
મર્યાદાને લીધે નવીનતા, પ્રયોગશીલતા કે વિવેકનો મદદ અંશે ભોગ લેવાતો. ક્યારેક અમુક 
રસનાં ગીતો માટે, આજની ફિલ્મોની જેમ, કથાને વળાંકો અપાતા; પરિણામે ગીત અને કથા 
બન્ને કુત્રિમ બની જતાં. અનેક નાટકોમાં તો પાત્ર, કથા, પ્રહસન વિભાગ અને એનાંય ગીતો 
ચાર જધી-જધી દિશામાં ગતિ કરતાં લાગતાં ! 

ધંધાદારી રંગભૂમિનાં નાટકોની રજઆતનું બીજું મહત્ત્વનું પાસું તે 'સીનસીને1ી', 
તખ્તા પરની સજાવટ અને યાંત્રિક કરામતો. કોઈ પણ દશ્યને “રોચક, રંગીન અને 
સનસનાટીથી ભરપુર” બનાવવા માટે ભડભડતી આગ, વરસાદની ઝડીઓ, વહેતી નદીઓ, 


સ્તબક છ : સાત 1 


ધૂધવતા સાગર, ધરતીકંપો, જ્વાળામુખીઓ દેખાડાતાં. પિસ્તોલના ધડાકે પરદા ખુલે અને બંધ 
થાય; મહેલો ખડા થાય અને ગાયબ થાય; વૃદ્દ્ને બાળકોમાં ફેરવાઈ જા ય અને પાત્રો ધરતીમાં 
સમાઈ જાય. મરાઠી નાટ્યકાર મામા વરેરકર અનેકવાર કહેતા, કે “ગુજરાતી રંગભૂમિ 
કરામતોમાં મરાઠી રંગભૂમિચી આઈ(મા) આહે.” 

જોરદાર બેતબાજીનો ઝોક, ઝાકઝમાળનો અતિરેક, જીવલેણ હરીફાઈ, અન્ય અસરેમાં 
નાટ્યતત્ત્વને મળેલું ગૌણત્વ, ખુદ નાટકનું ફિક્કું પોત, સત્તાશીલ માલિકોનો અહંભાવ, 
સાહિત્યકાસેને આવકારવાની કે સાચવવાની મતિ અને શક્તિનો અભાવ વગેરે અનેક 
કારણોને લીધે ધંધાદારી “જની' રંગભૂમિ કદી નવો ચીલો અપનાવી ન શકી. રંગભૂમિના કેન્દ્ર 
હંમેશાં કંપનીનો માલિક અને નટ રહ્યો, અને પરિણામે નાટ્યાવિષયક અજ્ઞાન, સટ્ટાખોરી, 
અંગત રાગદ્દેષ, કારકિર્દીની અસ્થિરતા નિર્ણાયક પરિણામ બની ગયાં હતાં. આ નટો અને 
માલિકો મોટાભાગે ક્લાર્નનરક્ષર હતા. 1940 પછી ફિલ્મના માધ્યમ સાથે હરીફાઈમાં ન ટકી 
શક્વાથી ધંધાદારી રંગભૂમિ તૂટતા ચાલી ત્યારે એના માલિકો વધુ ઝનૂનથી એનો ઉપયોગ કરી 
લેવા તરફ વળ્યા મુંબઈથી ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં ધંધાદારી રંગભૂમિનો તખ્તો પકટાયો ત્યારે, 
મંચનકલાની દષ્ટિનો અભાવ વધુ વરતાવા માંડયો. નટો પણ એટલા ઉચ્ચ કક્ષાના નહોતા 
મળતા, અને ફકત કમાઈ લેવાની વૃત્તિ જોરદાર હતી. એટલે “રંગભૂમિ પરિષદ” પછી 
બાપુલાલ નાયકે “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” ને પહેલી વખત તાળું માર્યું ત્યારથી માંડી, 
1950માં આર્ય નેતિક નાટક મંડળી બંધ થઈ અને 1952માં ધંધાદ્યરી રંગભૂમિનો શતાબ્દી 
મહોત્સવ ઊજવાયો ત્યાં સુધીનો ગાળો મોટા ભાગે ફકત ધંધો કરી ખાવા ભેગા મળેલા 
“માલિકો-શરાફોના સ્તબક” તરરીકે ઊપસતો લાગે છે. 


શતાબ્દી મહોત્સવ 

પૂરતા સંશોધનના અભાવે 1842 ને બદલે 1852માં ગુજરાતી રંગભૂમિનો આરંભ ધયાનું 
ગણી, 1952માં ગુજરાતી રંગભૂમિનાં સો વરસ “ગુજરાતી નાટ્ય શતાબ્દી સમિતિ” તરફથી 
ઊજવવામાં આવ્યાં. સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં જીવંત રસ ધરાવતા પ્રાણલાલ દવકરણ 
નાનજીના પ્રમુખપદે “ભારતીય વિઘા ભવનમાં કનૈયાલાલ મુનશીના વિશેષ અઆતાથપદ 
અ] ઉત્સવમાં છ સળંગ નાટકો ભજવાયાં. એક નાટ્યપ્રદર્શન યોજાયું જમાં હસ્તપ્રતો, 
“ઓપેરાઓ', પુસ્તકો, તસવીરો, પરઘાઓ અને પોશાકો 'જની' રંગભૂમિની યાદ તાજી કરતાં 
હતાં. “દેશી નાટક સમાજ” “શંભુમેળો” નાટક રજ કર્યું અને એક દિવસ એકાંકીઓ રજ 
થયાં. એમાં માસ્ટર અશરફખાને પણ “માલવપતિ મુંજ” નાં દશ્યો પેશ કર્યા. આ શતાબ્ઘે 
મહોત્સવને પરિણામે “ગુજરાતી નાટ્યમંડળ”ની સ્થાપના થઈ, અને સંશોધન અને 
ઈતિહાસ લેખનની યોજના બનાવવામાં આવી. મંડળ તરફથી “ગુજરાતી નાટ્ય'' નામનું 
એક માસિક શરૂ થયું. એમાં નાટકો અને નાટય લેખો નિયમિત પ્રસિદ્ધ થવા માંડયાં. આ 


72 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


શતાબ્દી નિમિત્તે એક સ્મારકગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયો એમાં રધુનાથ ભટ્ટ, પ્રભુલાલ દ્વિદી, ચંદ્રવદન 
મહેતા, જયંતિ દલાલ, પ્રાગજી ડોસા વગેરે રંગભૂમિના લેખકોએ નાટ્યક્ષેત્રના અને 
નાટ્યતત્ત્વના સંશોધનાત્મક વિદ્દત્તાપૂર્ણ લેખો લખ્યા. આ બધાંને પરિણામે સ્થગિત થતી 
જતી રંગભૂમિને વેગ મળ્યો. 


સ્તબક સાત : પ્રવાસી નાટ્ય મંડળીઓ (1953થી -) 


તે છતાં ઉંદૃશ અને લોકપ્રિયતા ગુમાવી રહેલી આ રંગભૂમિ એટલી તો બેઠી ન થઈ શકી, કે 
જથી પોતાની ગૌરવગાથા ફરી એક વખત લખી શકે. રંગભૂમિ શતાબ્દી પછી ગુજરાત અને 
સૌરાષ્ટ્રનાં નગરોમાં હવે ચાલતી નાટ્યપ્રવૃત્તિના મહત્ત્વના પ્રશ્રો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા 
1958માં પ્રથમ “ગુજરાતી નાટ્ય સંમેલન” ભરાયું. એમાં નાટકની ભજવણી-ચકાસણી અને 
અન્ય સવલતો વિશે ઠરાવો થયા. 1953થી તો વધુ પ્રમાણમાં ધંધાદારી નાટક કંપનીઓ બંધ 
થવા માંડી હતી. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનાં નગરોથી પણ દૂર ધકલાઈને આ કંપનીઓ જિહ્ઞાનાં મુખ્ય 
મથકો અને ગામડાંઓમાં જ કાચાં બાંધેલાં થિયેટરોમાં નાટકો કરતી હતી. 1958માં “ગુજરાતી 
નાટ્યમંડળ”ના પ્રતિનિધિને ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આવી વીસેક નાની 
નાટ્યકંપનીઓની ભાળ મળી હતી. 

ગામડાંઓમાં નાટકો ભજવતી આ નાની નાટક મંડળીઓના ક્લાકારો મોટા ભાગે વર્ષના 
આઠ મહિના નાટકો ભજવે અને ચોમાસું બેસતા વતનમાં જઈ ખેતી કરે. આ મંડળીઓમાં 
મુખ્યત્વે નાયક, તરગાળા, ભોજકો અને બ્રાહ્મણ ક્લાકરો હોય, અને મોટા ભાગે બધાં 
કુટુંબીજનો જ હોય. મંડળીમાં સરેરાશ ત્રીસથી ચાલીસ માણસો સહકારી ધોરણે એ ચલાવે. 
જાણીતાં ગામોમાં સરપંચ કે અગ્રગણ્ય વ્યક્તિની મંજરી મેળવી, કોઈ ધર્મશાળા કે નાતની 
વાડીમાં કાચો તખ્તો ઊભો કરી, પરદા લટકાવી વીજળીના એકધારા પ્રકાશમાં તેઓ કડકડાટ 
સંવાઘ્ઘે બોલી નાખે. કલાકારોને રહેવા માટે નાની રાવટીઓ બાંધવી પડે, કે કોઈનાં ઘર ભાડે 
રાખવાં પડે. કરકસરના હેતુથી ઓછા પાત્રાવાળાં નાટકો થોડા ખર્ચે રજ થાય. નવાં નાટકો 
માટે પુરસ્કારની રકમ આપી ન શકાતી હોવાથી, તેમજ એ પ્રકારની રજઆતો માટે કદાચ લેખકો 
પણ મળતા ન હોવાથી, તેઓને જે મળે એ ભજવવું પડતું. એ મોટા ભાગે 
પૌરાણિક-એતિહાસિક જ હોય. એમાંય “કૌંમિક' અનિવાર્ય ગણાતું. 

નાના ગામમાં એક શોમાં તો આખું ગામ નાટક જોઈ લે, અને પરિણામે કંપનીએ રોજ 
રાત્રે નવું નાટક કરવું પડે. દરક નટોને આખો ને આખો નવો પાઠ યાદ ન પણ હોય, એટલે 
“પ્રોમ્પટિંગ' પર આધાર રાખવો પડે, એમાં અભિનયની ઝીણવટની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? 
કયારેક પરદ્ય અને 'ડ્રેસ' પણ એકનાં એક વાપરવાં પડે. પ્રેક્ષકોને આકર્ષવા કોઈ નર્તકીને “ફિલ્મી 
ડાન્સર'નું નામ આપી ફિલ્મી ગીતો પર નૃત્ય કરાવવામાં આવે. રસવૃત્તિ ઉત્તેજવા કઢંગી 
અંગભંગિઓનો આશરે લેવો પડે. અને એના 'વન્સમોરે' નાટકો ચાલે. આવી નાટક 


સ્તબક છ : સાત 73 


મંડળીઓના એક અનુભવી કાર્યકર્તાએ નાટક મંડળીની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી : “જની 
શરૂઆત રસોડાથી થાય અને જનો અંત પણ રસોડાને કારણે જ થાય.” સતત વધતી જતી 
મોંધવારીમાં સહિયારું રસોડું પૂરતાં પોષક તત્ત્વો ન આપી શકે અને પરિણામે સારા નટો એ 
રખડપટ્ટીથી સ્વાભાવિક રીતે દૂર જ રહે. વળી એમાં ઉમેરાય નાટ્યની રજૂઆતની અગવડો, 
પ્રવાસ અને સાધન-સરંજા મની ફેરવણીની તકલીફો, પાકાં ધિયેટરોનો અભાવ, સેન્સરબોર્ડ 
પાસેથી જિત્વાવાર લાયસન્‍્સો મેળવવાની મુશ્કેલીઓ, પોલિસ પરવાનગી માટેની ઘેડાદોડી, 
મનોરંજન કર અને પ્રેક્ષકોની છેલ્રી હરોળ સુધી દશ્ય અને શ્રાવ્ય તત્ત્વને પહોંચતાં કરે એવાં 
સાધનોની ખેંચ. 

તે છતાં હજી આજ સુધી આ ધંધાદારી પ્રવાસી નાટક મંડળીઓ (1953 પછીના 
સ્તબકની પ્રધાન પ્રવૃત્તિ) પહોંચાય નવા જિક્વા મથકે કે નાના ગામડે, જઈ મળે એવાં નાટકો 
લઈને, આવડે અને શકય હોય એ રીતે પેટિયું રળતાં,લોકોનું મનોરંજન કરે છે. એક વાત આપણે 
બહુ સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જોઈએ કે ગામડાંઓમાં વસતી આપણી મૂંગીમંતર, બહુમતી 
ધરાવતી પ્રજા સુધી, સો વર્ષ થવા આવ્યાં તે છતાં, ફિલ્મ થિયેટરો પહોંચી શક્યાં નથી; તેમ 
પરંપરિત (લોક)નાટ્ય ભવાઈ ગામેગામ નિર્યામિત રમાતી નથી. ભવાઈ મંડળીઓ પણ મોટા 
ભાગે આ નાટ્ય મંડળીઓની જેમ જ લોકર્સ્ચચ સંતોષવા શક્ય હોય ત્યાં પહોંચવા પ્રયત્નશીલ 
છે. એ સિવાય અન્ય મંચનકલા કે લોકગીત, નૃત્ય કે ભજનકીર્તન કેટલા પ્રમાણમાં આ 
બહુમતીમાં મનોરંજન સાથે જીવન-સંસ્કાર સીંચી શકે ? અભિનવ નવી રંગભૂમિ કે ધંધાદારી 
પ્રવાસી રંગભૂમિને પણ ત્યાં પર્હોચવું પોસાતું નથી. આ બધું વિચારતાં એક બાજ 
રેડિયો-ટેલિવિઝન જેવાં પ્રસારણનાં સમૂહમાધ્યમોની જવાબદારી વધે છે, તો બીજી બાજ એ 
માધ્યમોની ભાષા મોટે ભાગે શહેર અને મધ્યમવર્ગકેન્દ્રી હોવાથી મનોરંજન અને માહિતીનાં 
સાધનોથી ગ્રામ વાસીઓ આજે વંચિત રહી જા ય છે. 


દોઢસો વરસે 

1842થી શરૂ કરી લગભગ ઘેઢ્સો વર્ષની આ મજલમાં કેવાં કેવાં થિયેટર અને નાટ્યના સ્તબકો 
આવ્યા - 1878) સુધી તો નટોએ “વિવિધ મંડળીઓ” રચી; એ પછી ડાહ્યાભાઈ ધોળાશાજી 
અને ઓઝા ભાઈઓએ 1898 સુધી “માલિક તરીકે લેખક” ની ભૂમિકા ભજવી; 1898માં 
બાપુલાલ અને જયશંકર સાથે મળતાં નટો કેન્દ્રમાં.આવ્યા; પરંતુ માલિકોના સતત હસ્તક્ષેપથી 
કટાળી 1913-22 વચ્ચે ફૂલચંદ માસ્તર, મૂલાણી અને ડૉ. નૃસિહ વિભાકર જવાઓએ “સજક 
મથામણ” કરી જોઈ; 1922થી મુખ્ય નટે (આવડી એવી) દિગ્દર્શકની ભૂમિકા ભજવી; 1939 
પછી મોટાભાગે મિજાજી અહંકારી શેઠિયાઓની જોહુકમી વધી અને ધાનક “નાણાં 
ધીરનારાઓ” નો ભરડો વધ્યો, અને 1953 પછી ફિલ્મના માધ્યમના સંપૂર્ણ આક્રમણ પછી 
મુંબઈથી નાનાં નગરો, અને પછી તો જિહ્ઞા મથકો અને ગામડાંઓ સુધી “પ્રવાસી કંપનીઓ” 
તરરીકે નાટ્ય મંડળીઓએ રઝળપાટ શરૂ કરવી પડી. સ્વાતંત્ર્ય પછી પણ કોઈને આ મંડળીઓ 


74 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


(અને એમ તો અન્ય લોકક્લા/ મંચન માધ્યમો)ને પણ જૅવાં છે તેવાં સાચવવા કે વિકસાવવાનું 
ન સૂઝયું; તેમ એના પરદ્ય-પોશાકો જવાનું સંગ્રહસ્થાન બનાવવાનુંય કોઈને મન નથી થયું. 
1961થી શરૂ થયેલ રાજ્યની સંગીતનાટક અકાદમીએ જૂનાં નાટકોનું નામ પૂરતું પ્રક્નશન કર્યું 
છે; “ગુજરાતી નાટ્યમંડળે” શરૂ કરેલ એનાં થિયેટરના ઇતિહાસનું કામ પણ વ્યવસ્થિત પૂરું 
થયું નથી. આ બધુંય આપણી સરકારી કે જા હરે સંસ્થાઓના અભિગમો માટે શોચનીય છે. 
રંગભૂમિના ઈતિહાસો “સુવર્ણયુગ”, “કથીરયુગ” તરરીકે આલેખવા કરતાં, કે શહેરના 
રસ્ત્તાઓને અપાતાં નામની જેમ એમાં મહાનુભાવોની તકતીઓ મૂક્વાને બદલે, અમુક 
ચોક્કસ સમયગાળામાં જે બન્યું એને તાત્ત્વિક રીતે વર્ણવવું જ ઉચિત લાગ્યું છે. 

જ “નથી થયું' એનાં રોદણાં રડવાનો કે વાંક કાઢવાનો અહીં ઉંદૃશ નથી. પરંતુ દોઢ સૈકા 
સુધી બહુ નાનાશા ફેરફારો સિવાય મોટે ભાગે આખા થિયેટરમાં એક જ રૂપધાટ ઊતર્યા કરે, 
કોઈપણ નવી વાતને ઉખેડીને ફેંકી દેવાય અને અન્ય દેશકાળમાં નાટ્ય થિયેટર કર્મમાં પાયાનું 
જ જ શક્ય બન્યું એ બધું જ અવગણાય, એ તો નાદર હોય તોય ગમે તેવા હુન્‍્નરને ઉપકારક 
ન જ નીવડે. નથી જ નીવડયું. થિયેટરની ભૂગોળથી માંડીને બધું જ જો શરૂઆતમાં “ઇમ્મોર્ટ' 
કર્યું, તો પછી પણ “ઇમ્પોર્ટ' કરતાં રહેવું જોઈતું હતું, અને જો સ્વદેશીનો જ આગ્રહ રાખવો 
હતો, તો ભવાઈના રૂપ-ઘાટને સાંપ્રત આવશ્યકતા અનુસાર પળોટીને કે સંસ્કૃત નાટ્યપ્રણાલી 
પ્રમાણે ભરતમુનિને અનુસરીને ગુજરાતી થિયેટરને વિકસવા દેવું જોઈતું હતું. પણ 
સંસ્કૃતમાંથી ધંધાદારી રંગભૂમિએ લીધું માત્ર “પ્રખ્યાત કથાનક”નું તત્ત્ત અને પછી 
નીતિબોધક બેતબાજી ફટકાર્યા કરી. બીજી બાજ ભવાઈને એકે “ભૂંડી” કહી, તે પછી ક્રેઈએ 
પાછું વાળીને જોયું નહીં છેક 1955 સુધી ! જૂની ધંધાઘારીનો નાટક સરીખો નાદર હુન્નર 
ધન-કીતિ માટે પ્રયોજા તો રહ્યો, અને બહુ જ ઓછી મથામણોમાં એ પ્રયોજનલક્ષી બન્યો આ 
દોઢ દાયકામાં. 

રંગભૂમિની ભૂગોળ દ્વારા સ્થપતિ અને વેપલો કરી ખાતાં સ્થાપિત હિતો દ્વારા નટ-પ્રેક્ષકને 
હળવા-મળવા દેવાનું અને એમની વચ્ચે સંવાદ થવા દેવાનું ટળાતું જ રહ્યું. થોડાં ગીતોની 
કડીઓ લોકોને મોઢે ચડી, કે કોઈ નાટક જોઈ એકાદ સાધુ બની ગયો, એમાં થિયટરનું કામ 
પૂરું થતું નથી. અને “'જની' ધંધાદારી નાટક મંડળીઓ. જેવું જ કર્યું છે “નવી' ધંધાદ્યરી નાટક 
મંડળીઓએ એણે નટને, અને એને સથવારે બધા ક્લા-કસબીઓને, દૂરના ઊંચા મંચે ચડાવી, 
ફોટાની ડ્રેમમાં જડી, સજા વી-ધજા વી, પ્રકાશે ઝળહળાવી, ધૂમધડાકા સાથે પરદે પુર્યો અને 
પ્રેક્ષકોને અંધારામાં પુશ-બેંક ખુરશીઓમાં અઢેલાવી, હાથમાં પોપકોર્નનું પેકેટ પકડાવી, 
કહ્યું : “પેલી નાટ્યક્લા તો દૈવી છે, એની પ્રેરણા તો મળે એને જ મળે; એના દ્વિઅર્થી સંવાદો 
સાંભળી તાળીઓ પાડવા સિવાય એને “ડિસ્ટર્બ' કરશો, તો એ અને આપ બંનેની 
“વાસ્તવ” ની માયાજાળ વિખેરાઈ જશે !' 

કરણ કે નટ અને પ્રેક્ષકને જો સંવાદ કરવા દેવામાં આવે, તો તો એ બંને વચ્ચે એવું કંઈક 
બને, જ એ બંનેને એનાં એ ન રાખે. . . અને આજે એ બન્ને જટલા પ્રમાણમાં એનાં એ 
રહ્યાં છે, એનું કરણ પણ એમની વચ્ચે કેટલો સંવાદ નથી થયો, કે કેવો થયો છે - એ જ છે ! 


પ્રકરણ 6 


નવ થિયેટરકર્મ 
સ્તબક એક : નટ - ઉત્સવકેન્દ્રિતા 
(1922-1939) 


નટનો ખેલ 
નાટક સરીખા નાદર હુન્નરના નવા પ્રયત્નોનો આમ, જોકે, એકડો તો “ખેલ” કરનારાએ જ 
ઘુંટયો ગણાય -જગત સમસ્તની રંગભૂમિમાં બન્યું છે તેમ જ. કારણ કે એને ખેલ કરવો હતો; 
એનો ખેલ જોનારા પણ સામે હતા; એણે પણ ફક્ત શરીર અને અવાજનો ઉપયોગ કર્યો અને 
ખેલનું માળખું, રજૂઆતરીતિ, હેતુ, અંગસ્થિતિ, આરોહ-અવરોહ જાતે પ્રયોજ્યાં. ટૂંકમાં 
લેખન, દિગ્દર્શન, નટકર્મ એ બધું જગતના સૌપ્રથમ નટની જમ “લાલિયા પરાપર” માં જોવા 
મળ્યું 1920માં, મુંબઈની એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજની વાધિક હરીફાઈમાં; અને બીજે વર્ષે “જમુ 
જમ ઉર્ફ જજા ની દવાની જાહેરાતની સોલિલોકવી” માં, 'સી.સી.'ના નામે પ્રખ્યાત ચંદ્રવદન 
મહેતાના એ બન્ને બેનમૂન એકપાત્રી થિયેટરમાં ! 

જગતના પહેલા નટે પણ એના પ્રેક્ષક માટે આવું જ કંઈપ્રસંગોચિત કર્યું શે. આજ પણ 

બધાં જ ઉપકરણો બાદ કરીએ તો ખેલ કરનારો અને જોનારો જ હંમેશાં કેન્દ્રમાં રહે. 'નવી' 
કિક રંગભૂમિએ પણ એનાથી જ એકડો ધૂંટયો એમ ગણવું એ રીતે પણ યાગ્ય લાગે છે 
ઝ એ આખો વિચાર અને એની અભિવ્યક્તિ તદૃન જ મૌલિક હતાં. એનું પ્રત્યાયન પ્રેક્ષકેમાં 

નિરપવાદપણે સ્વીકૃત બન્યું હતું. એમ તો એ જ વર્ષે વડોદરામાં “કોલેજ એમેટરગ્રૂપ” સ્થપાયું 
હતું. પરંતુ (વિ્તાનક-અવેર્તાનકના મતભેદથી દૂર રહીને), જને નવી રંગભૂમિ તર્રીક અત્યાર 
ઓળખીએ છીએ એ, આ પ્રમાણે નટકેન્દ્રી થિયેટરથી શરૂ થયેલી ગણીએ તે, એ રીતે ઉચિત 
છે કે છેક્લા સાતેક દાયકાની નવી ગુજરાતી રંગભૂમિની આખી મથામણ પણ એક યા બીજી 
રીતે મોટે ભાગે નટકેન્દ્રી જ રણી છે. 

એની પહેલાંના ઘયયકામાં કંઈ કેટલુંય બની ગયું હતું - વિશ્વયુદ્ધ, રશિયન ક્ત, 
અમદ્વાદમાં ગાંધી આશ્રમ, અમદાવાદની મજર હડતાલ, રોલેટ એટ, પ્રથમ અંત્યજ પરિષદ 
વગેરે એક બાજુ;બીજી તો બાજુ 1909માં નૃસિહ વિભાકરનું “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં 
રંગભૂમિ પ્રવચન, એ પછીનાં ચાર-પાંચ વર્ષોમાં નૃસિહ વિભાકરનાં ત્રણ નાટકો, જની 


76 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


રંગભૂમિના આપખુદ માલિકો અને મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શકો સામે મૂળશંકર મૂલાણી, નૃસિહ 
વિભાકર અને ફૂલચંદ માસ્તરનો આછો-પાતળો વિદ્વેહ, તથા તેઓએ સ્વતંત્રપણે સ્થાપેલી 
અને પછી આટોપેલી નાટક કંપનીઓ. તે ઉપરાંત રમણભાઈ નીલકંઠનું શકવર્તી નાટક “રાઈનો 
પર્વત”, અપદઘ્યાગદ્ય નાટક “જયા જયંત” અને રમણલાલ વસંતભાઈ દેસાઈનાં “શંકિત . 
હૃદય” અને “સંયુક્તા” નાટકો. ક. મા. મુનશી “અવિભક્ત આત્મા” લખી રહ્યા હતા. બટુભાઈ 
ઉમરવાડિયા અને યશવંત પંડયા “સાહિત્યિક એકાંકી' ઘડી રહ્યા હતા. ઝવેરચંદ મેઘાણી 
લોકસાહિત્યના સંશોધન માટે સૌરાષ્ટ્ર ખૂંદી રહ્યા હતા. ત્રીજી બાજ નાનાલાલે મૌલિક નાટકોના 
વાહન માટે અપદ્યાગદ્ય ડોલનશૈલી, તો કેશવ હર્ષદ ધુવે “વનવેલી” અક્ષરમેળમાં 
શેક્સિપયરનાં નાટકોનો આંશિક અનુવાદ નાણી જોયો હતો. 

મોટેભાગે જૂની રંગભૂમિની જ ટીકા કરતું “નિઘશુંગાર્રનષેધક નાટક” રણછોડભાઈ 
ઉદયરામે લખ્યું હતું,પરંતુ ઘટનાપ્રચુર નાટ્યતત્ત્વ, ચબરાકિયા સંવાદો, સિહનાદી અવાજો અને 
[નિશ્ચિત અંગસ્થિતિઓમાં મર્યાદિત રહેતો “અદા' કારી અભિનય; સવારસાંજ “સીન ઢસડતા 
મુનશીઓ” અને બંદૂકને ધડાકે ટિકિટબારી છલકાવતા શેઠિયાઓની એ જની રંગભૂમિ પરની 
પકડ એ વખતે એટલી જબરી હતી, કે કોઈના વિરોધ-વિદ્વેહનું કંઈ ચાલ્યું નહીં. આવાં નાટકો 
માટે જે થિયેટરો હતાં, તે નવા નાટ્યકર્મ માટે મળે નહીં, તેમ એને માફક પણ ન આવે. હતી 
તો મોટે ભાગે “વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ” જવી “નવી” રંગભૂમિની એ વાત, અને તેથી કૉલેજોના 
મેળાવડાઓ અને વાધિક ઉત્સવોમાં એ જન્મી અને કોલેજોના હૉલમાં ફુલીફાલી. 

ગુજરાતી રંગભૂમિના આ સ્તબકને આપણે વિગતે જોવો પડે. એની જેહાદનાં મહત્ત્વનાં 
પાસાંઓ, દિશા, એના કર્મવીરો અને એનાં મહત્ત્વનાં પરિણામોને તત્કાલીન અને આધુનિક 
નજેરે જોવાં પડે, જેથી એમાંથી ઉદ્ભવેલી આજની રંગભૂમિનાં સ્વરૂપને પણ તપાસી શકાય. 
આ સ્તબક નટ અને વ્યકિતકૅન્ટ્રી હતો અને એની પ્રવૃત્તિ ઉત્સવકેન્દ્રી હતી; અને છતાંય એના 
પાયામાં કંઈક નવું કરી છૂટવાની તમન્ના, ધગશ ઉપરાંત (સૌથી મહત્ત્વની વાત તે) નવી ઘટ્ટ 
હતી. 


નટ, વ્યક્તિ અને ઉત્સવકેન્દ્રિતા 

એક રીતે જઓ, તો વ્યર્વાસ્થિત પૃથક્કરણ કરીને આયોજનપૂર્વક - ઠંડો ક્લેજ, “ચાલો હવે 
આપણે કંઈક નવું કરીએ” એ રીતે નહીં પણ, કૉલેજના મેળાવડામાં સતત બીજે વર્ષે રજ 
થયેલી “સોલિલોકવી” સફળ થઈ ગયાથી જે ઉત્સાહ, ચેતના અને ઘિ મળ્યાં, અને એના 
કેન્દ્રમાં રહેલ વ્યક્તિ (ચંદ્રવદન મહેતા) અને પછી એમને આવી: મળેલા મિત્રોના 
જોમ-જસ્સાથી જે બની ગયું, એનાથી નવી રંગભૂમિના શ્રીગણેશ થયા- આમ તો કહેવાતી 
જની રંગભૂમિનો સૂરજ ત્યારે મધ્યાહ્ને તપતો હતો અને બાપુલાલ નાયક, જયશંકર “સુંદરી' 
જવા નટો, “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી” જેવી કેટલીય સંપત્તિવાન કંપનીઓ, અને 


નવ થિયેટરકર્મ - સ્તબક એક : નટ/ ઉત્સવકેન્દ્રતા 77 


રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ તથા પ્રભુલાલ દ્વિવેદી જેવા ્કાવાઓ સક્રિય હતા, તે છતાં એ રંગભૂમિ સામે 
એક વ્યર્વાસ્થત અભિયાન શરૂ થયું. એનું કારણ આપ્યું “મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી”ના 
“ કેૅલિજ કન્યા” નાટકે. 1924-25નો એ ગાળો હતો. સમાજમાં સ્રીઓના નિમ્ન સ્થાન અંગેનું 
આ પ્રત્યાઘાતી નાટક ભજવાયું કે તુરત જ શ્રી ચંદ્રવદન મહેતાએ મુંબઈમાં એક વિરોધસભા 
ભરી. શ્રીમતી હંસા મહેતા, જઓ પછીથી વડોદરા યુનિર્વાસટીનાં ઉપકુલપતિ થયાં અને જમના 
કળ દરમ્યાન વિદ્યાલય કક્ષાએ નાટ્ય તાલીમ શરૂ થઈ, તેમનાં જવાં અનેક મિત્રોના સથવારે 
એ નાટકને ચર્ચાને ચકડોળે ચડાવ્યું. એમાં ભળ્યાં “અભિનયકલા” પુસ્તકના લેખક વયોવૃદ્ધ 
વિદ્દાન કવિ નરસહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા, જમણે એ નાટક જોઈ “વસંત” નામના 
સાહિત્યિક સામયિકમાં આકરો લેખ લખ્યો. સ્રી-મંડળોએ પણ પેલા જવાનિયાઓને ટેકો 
આપ્યો. 

શ્રી ચંદ્રવદન મહેતાએ બીજ કામ એ ક્યું, કે તત્કાલીન ભવ7વાતાં ઘણાં નાટકો જોયાં, 
અને પછી એની વિકૃતિનાં કારણો ચર્ચવા મુંબઈની કૉલેજો અને સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, 
ભાવનગર અને રાજકોટનાં યુવક મંડળોની સભાઓ ગજાવી મૂકી. એમનાં ભાષણોમાં 
ધંધાદારી જની ગુજરાતી રંગભૂમિના સીનસીનેરીના ભપકા, અભિનયની કુત્રિમતા, “કુવરી 
પાઠ” ભજવતા નટોનો ધૃણાજનક દેખાવ, કથાનકોમાં હૃદયપરિવર્તનોની પરંપરા, એનો 
અતિરેક્ભર્યો વાચિક અભિનય અને કુત્રિમ અંગસ્થિતિઓ, બેતબાજી અને સૌથી વિશેષે તો, 
નાટકની ગૂંથણીની ત્રુટિઓ તેમજ તત્કાલીન ગુજરાતી જીવન સાથે રંગભૂમિના કોઈ સીધા 
સંબંધની ગેરહાજરી ઉપર આકરા પ્રહારો હતા- યુવકો “સી.સી.'ને સાંભળવા એકઠા થતા; 
શિક્ષિત સ્રીઓ સરઘસો કાઢતી. ધિયેટર અને નાટકના સમજદાર આ નાટ્યકારની નિષ્ઠાને લીધે 
જે સાંસ્કૃતિક સંચેતનાનો પ્રસાર એ વખતે થયો, એથી “કૉલેજ કન્યા” નાટક જ માત્ર નર્તી 
પરંતુ જની ભજવણી-રીતિને સ્થાને નવું કંઈક કરવાની સૌને તમન્ના જાગી. 

ભવાઈને ભાંડીને નાટક તરફ વળેલા, અને એ પછી એ જ જૂની રંગભૂમિને વખોડતું 
“[નઘ્યશુંગાર નિષેધક નાટક” લખનારા રણછોડભાઈ ઉદયરામે એ જ વર્ષે વિદાય લીધી; નહીં 
તો એમના આત્માને એક રીતે શાંતિ મળી હોત, અને બીજી રીતે પુનનિર્માણની પ્રવૃત્તિ માટે 
સી-સી. અને કનૈયાલાલ મુનશી જેવા નાર્યકારો શું શું કરી શક્યા એનો પણ ખ્યાલ આવ્યો 
નાટ્યકારની બૂમથી, પણ એ નાટ્યકારે જતે જ નટ, દિગ્દર્શક અને આયોજક તર્રીકે સર્વાગી 
ધિયેટરપ્રવૃત્તિ કરીને ઘખલો બેસાડવો પડયો. શ્રી મુનશીએ નાટકો લખ્યાં અને પોતાની સંસ્થા 
“ભારતીય વિદ્યા ભવન'માં તે ભજવાયાં. સદ્ભાગ્યે એમાં શિક્ષિતો, સાક્ષરો અને કલાપ્રેમીઓ 
એકસાથે જોડાયાં અને જનું બાળી નાખવાના બંડને પોતાની સક્રિયતાથી સકારાત્મક રૂપ 
આપ્યું. 

પેલી બબ્બે એકોક્તિઓની એકધારી સફળતા પછી ડ્રેન્ચ લેખક અનાતોલ ક્રન્કનાં 


78 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


નાટકનું રૂપાંતર “મૂંગી સ્રી” ના નામે સી.સી.એ કર્યુ, અને અનેક નટ/ નટીઓને સથવારે એ 
ફારસને મુંબઈ, સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ વગેરે સ્થળે રજી કર્યું. ધીમે ધીમે અનેક મંડળો રચાતાં 
ગયાં. એમના દ્વારા પણ “મૂંગી સ્રી” અને બીજાં નાટકો ભજવાતાં રહ્યાં. માત્ર સાહિત્યિક 
અને વાચિક ગણાતા કંવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામના અપદ્યાગદ્ય નાટક 
“જહાંગીર-નૂરજહાં'' માંથી પણ એક બે દશ્યો સી.સી.એ રજ કરી બતાવ્યાં. સ્રીઓની ભૂમિકા 
ભજવવા માટે સ્રીઓ આગળ આવવા માંડી અને બધાં યુવાનોએ ભેગાં થઈ “કલા 
સમાજ” ની સ્થાપના કરી. 


જેહાદ 
આ “નવી”ની જેહાદ હતી, માટે ઉત્સાહ હતો; એની પાસે નાટ્યલેખક, નટ, નટીઓ અને 
નવું શું કરવું છે, એની દષ્ટિ હતાં. પણ એની પાસે થિયેટર નહોતું. જૂની રંગભૂમિના માલિકો 
આ બધાંને “ઉત્સાહી જવા1નનયાઓની ચળવળ” માનતા; એટલે વિરોધીઓને તેઓ 
નાટ્યરજઆત માટે થિયેટરો શાને આપે? પરિણામે આ પ્રવૃત્તિ પાંગરી કૉલેજોના અને 
બંગલાઓના હોલ અને સભાખંડોમાં, એટલે આજ પણ જે નવાં થિયેટરો ગુજરાતમાં બંધાયાં 
છે એને “હૉંલ' ક્હેવાની પ્રથા ચાલુ છે, જમકે “જયશંકર “સુંદરી' હૉલ”, “ટાગોર હોલ”, 
“તાતા હોલ” વગેરે. એટલું જ નહીં, પણ એ પછી નવી રંગભૂમિમાં જે વળાંકો આવ્યા, તેના 
સીમાચિહ્નરૂપ બનેલાં સ્થળોમાં “હઠીસિગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર”, “આકંઠ સાબરમતી” 
(અમદાવાદની એક માધ્યમિક શાળામાં) અને “ગેરેજ સ્ટુડિયો થિયેટર” (અમઘ્યવાદના 
નટદંપતીના બંગલાનું પ્રાંગણ) વગેરેમાં પણ રંગભૂમિનું નિયમિત મકાન નહીં પણ સભાખંડો, 
કલાવીથિ અને અનોપચારિક સ્થળોનો ઉપયોગ કેન્દ્રમાં રહ્યો છે. આજ પણ એ “હૉલો' કોઇ 
નટમંડળીની માલિકીનાં નથી. 

“નવી' રંગભૂમિની જહાદમાં એ હૉલ અને સ્થળોમાં નટો અને પ્રેક્ષકો માટે જ સ્થાનો 
[નાશ્ચિત હતાં એ સ્વીકારી લેવા પડયાં, અને ગુજરાતનાં આગવા પરંપરિત (લોક)નાટ્ય ભવાઈ, 
કે સ્વાંગ અને વેશ, અથવા રાસગરબા કે કીર્તનમાં તથા માણભટ્ટ જવા મંચન સ્વરૂપો માટે 
કમનીય રંગસ્થળો અને ક્લાકાર અને ભાવકના સીધા પ્રત્યાયનની શક્યતા તપાસવા તરફ ધ્યાન 
આપવા ન તો સમય રહ્યો, કે ન કદાચ ઘષ્ટ કેળવાઈ. 'જની'ના ઉદયકાળે જ બધું ઉવેખાયું હતું, 
એ બધું “નવી'ની સ્થાપના સમયે પણ અવગણાયું. 

જ્યાર આ જ ગાળા દરમ્યાન, અને એની પહેલાં, યુરોપમાં નટ-પ્રેક્ષક સંબંધને અને, એના 
ઉપર અસર કરતા રંગસ્થળ વિશે અન્તોનીન આર્તું (1927), ડબ્લ્યુ. બી. યેટ્સનું એબી થિયેટર 
(1898), મેયરહોલ્દ (1905), વખ્તાંગોવ (1907), અને ઈવન પિસ્કાટર (1920) જવા 
દિગ્દર્શકો અને અનેક લેખકોએ પ્રોસેનિયમ આર્કની પેલી રૂપાળી કમાનને તોડી-ફોડી, આમને 
સામને આવી ગયેલા કલાકારો અને ભાવકોને એક બીજાં સાથે, એ રીતે આંતરસંવાદ કરતાં 


નવ થિયેટરકર્મ - સ્તબક એક : નટ/ ઉત્સવકેન્દ્રતા 79 


ભેળવી ધીધાં હતાં, કે જેથી નવું નાટક, નવું થિયેટર અને એને સુસંગત નવું રંગસ્થળ સર્જ યાં. 
પણ “નવી'નો ઘૂંઘટ ખોલવા આતુર એ વખતનાં જુવા1નયાઓને, અને એ પછીના એમના 
અનુયાયીઓ અને અનુગામીઓને પણ, એ બધા પ્રયોગોનો પરિચય ધણો મોડો થવાનો હતો. 
આ વાત એટલે અહીં નોંધી છે કે જ નવું થયું એમાં જો આટલું બીજ નવું ઉમેરાયું હોત, તો 
ગુજરાતનું આજનું નવું થિયેટર અને નાટક એ વિદેશથી આયાત કરેલા થિયેટર અને એની 
વિભાવનાથી કેટલું વહેલું મુક્ત થઈ શક્યું હોત ! જોકે તે છતાં જેટલું પેલા જોમ-જસ્સાથી 
સિદ્ધ થયું એના પાયામાં નાટ્યલેખન અને ભજવણી માટે જરૂરી સઘળી ભૂમિકાઓ 
સમજપૂર્વક ભજવાઈ શકે એટલાં સબળ તત્ત્વો તો હતાં જ; અને એટલે તો એ 
જહાદ મહત્ત્વની છે. 

પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ 1922માં કૉલેજના વાધિક ઉત્સવમાં સી.સી.એ ભજવેલી એકોક્તિથી. 
એ પ્રવૃત્તિમાં પહેલું પૂરા કદનું મૌલિક નાટક ભજવાયું, તે સી.સી.નું જ લખેલું ગુજરાતના 
એવા જ વિદ્વેહી કાવ અખાના જીવન વિશેનું નાટક “અખો” (1927). રિહર્સલની પણ જગ્યા 
નહોતી,એટલે જ્યાં ત્યાં ટુક્ડેટુક્ડે તૈયારી કરી. એના ્શોને દિવસે જા ણે ગ્રાન્ડ રિહર્સલ ભજવાયું. 
અને તે છતાં આજ પણ એ ખૂબ મહત્ત્વની રજઆત ગણાય છે. એ પછી સી.સી.એ અના 
પાવલોવાના જીવન વિશે “નૃત્ય પેરેડી”' રજ કરી; અને એમનું વિખ્યાત નાટક “આગગાડી” 
લખ્યું અને ભજવ્યું. એમના વિશે કહેવાય છે, કે મનમાં આખું માળખું તેયાર હોય, એ એકલે 
હાથે બધું કરે, પણ તે છતાં શિસ્તબદ્ધ રિયાજ કરાવે. જતે નાટક લખે, એની 
નાટ્યઅભિવ્યક્તિનું આયોજન કરે અને સાથીદારોને માર્ગદર્શન આપે. એ રીતે જની 
રંગભૂમિની સઘળી કૃત્રિમતાને સ્થાને નવી રંગભૂમિમાં વાસ્તવિકતાનો ઝોક તેમણે આપ્યો, 
સીનસીનેરીના ઠઠેરા કાઢી નાખ્યા, ભાષાને રોજિંદી અને કુદરતી બનાવી, તત્કાલીન વાસ્તવિકતા 
ઝીલી અને એ પછી બુમ પાડી, કે નટને ઓટલો (નાટકધર-નાટકશાળા) આપો. કહે છે કે, એમણે 
પ્રેક્ષકો અને નાટ્યપ્રેમીઓ પાસેથી નાટકશાળાનું મકન બાંધવા એક એક સૂપયો ઉઘરાવવો 
પણ શરૂ કર્યો હતો- એમના અને મુનશીના પ્રયત્નોથી આજે રંગભૂમિને નવો ઘાટ મળ્યો છે. 
નાટ્યશિક્ષણની અનેક સંસ્થાઓ સક્રિય છે. નવું નાટક સર્જા ઈ રહ્યું છે. જોક એમને મૃત્યુ પર્યત 
(1991) અજપો અને અસંતોષ રહ્યાં, એમના તરવારિયા વ્યક્તિત્વ મુજબ ! 

આ ગાળા દરમ્યાન “મેસેટોનિયન પ્લેયર્સ” નામની એક નાટક મંડળીએ બર્નાર્ડ શોનાં 
બે નાટકોની મુંબઈમાં રજુઆત કરી, અને સી.સી.એ એની ભજવણીરીતિનો પરિચય મેળવ્યો. 
તેમણે કેટલાંય એકાંકીઓ અને નવાં નાટકો એ દરમ્યાન રચ્યાં. આ 1925થી 1935 વચ્ચેનો 
સમય “સી.સી.” ક્હેતાં ચંદ્રવદન મહેતાનો હતો. થિયેટર કરવા સગવડતા નામની, અને 
મથામણ ભગીરથ કામની !એતિહાસિક રીતે પોતે સ્વીકારેલું, કે માથે આવી પડેલું, રંગભૂમિને 
વળાંક આપવાનું કામ એમણે ખંત અને સમજપૂર્વક પાર પાડયું. 

જોકે એની પહેલાં કયાંક કયાંક એવા નાટ્યપ્રયોગોના ઉત્ઞેખો મળે છે જે પેલી ધંધાદારી 


80 ગુજરાતી ધિયેટરનો ઈતિહાસ 


“જની'ના પ્રભાવક્ષેત્રની બહાર રજ થયા હતા ! દા-ત., 1915માં વડોદરામાં રમણલાલ 
વસંતભાઈ દેસાઇનું “સંયુક્તા” , “વડોદરા કોલેજ એમેટર્સ” દ્વારા “નંદ નિકેદન”, 1916માં 
“બરોડા પંચરત્ન' તરફથી “ચંદ્રસેન-પ*્માવતી”, પૂના એન્જિનિયરંગ કોલેજ દ્વારા 
“સરસ્વતીચંદ્ર” વગેરે. જોક આ બધા પ્રયોગો જની નાટકકંપનીઓના વ્યવસ્થાતંત્ર વિના, 
પરંતુ મોટે ભાગે એ જ પ્રકારના હતા; તેમ બીજુ કંઈ નવું કરવાના ન તો એમનામાં અભરખા 
હતા, કે ન સમજણ હતી. 

'જની'ને વખોડી “નવી'નાં શ્રીગણેશ કર્યા સી.સી.એ. બીજી તરફ નવલકથાકાર તર્રીકે 
પ્રખ્યાત થયેલા કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ જનીને ભાંડયા વગર એવાં નાટકો લખ્યાં, 
જ “જની'ને કામ ન આવે, ને “નવી' ના પગરણમાં સહાય કરે !લગભગ સી.-સી.ની સાથે જ 
એમણે નાટ્યલેખન શરૂ કર્યું : 1924માં “પુરંદર પરાજય” અને “અવિભક્ત આત્મા”; 
1926માં “તર્પણ”; 1929માં “ધુવસ્વામિની દેવી” અને “કાકાની શશી” નાટકો આપ્યાં. 
પ્રારંભમાં “પુરંદર પરાજય” જેવાં પૌરાણિક નાટકો નવાં સ્થપાયેલાં નટમંડળોને આકર્ષી ન 
શક્યાં. મુનશીએ પણ સી.સી.ની જેમ જ, હાસ્યલેખકો જ્યોતીન્દ્ર દવે અને ધનસુખલાલ 
મહેતા, તેમ જ વીણ દંપતી જેવાં આમમંડળની સહાયથી 1929માં “કાકાની શશી” 
ભજવાવડાવ્યું. સી.સી. જેટલી સાદાઈ મુનશીમાં નહોતી, તેથી તેમણે “નવી'ને એક આગવી 
મુદ્ર આપવા રંગભૂષા અને વેશભૃષાનો વિશિષ્ઠ ઉપયોગ કર્યો. એ તો ઠીક, પણ “કાકાની 
શશી”ની રજઆતમાં ગુજરાતી રંગભૂમિમાં સૌથી પહેલી વખત, “જની'ના સીનસીનેરીના 
સ્થાને, “ફ્લૅટ સેટિંગ”નો ઉપયોગ કર્યો. મુનશીના માર્ગદર્શન મુજબ નાટકમાં અભભનય પણ 
વાસ્તવિક હતો. આ નાટ્યપ્રયોગે મુંબઈમાં નવી અવેતન રંગભૂમિ માટે ત્યારે આશા જન્માવી 
અને પરિણામે રંગભૂમિના રસયાઓનો નવો શિક્ષિત ભાવક વર્ગ ઊભો થતો ગયો. 

શ્રી મુનશીએ સામાજિક, એતિહાસિક અને પૌરાણિક એમ ત્રણેય કથાવસ્તુવાળાં નાટકો 
લખ્યાં છે. એમનાં સામાજિક નાટકો પ્રહસન છે -“'બે ખરાબ જણ” (1924), “આજ્ઞાંકિત” 
(1927) વગેરે. એમના પાત્રાલેખનની શૈલી, પ્રસંગલેખનની રીતિ અને કટાક્ષમૈશલ કૉમેડી 
નજીક પર્હોચે છે. પાત્રમાનસ, સંવાદની છટા અને ભાષા વગેરેમાં “કાકાની શશી” મહત્ત્વની 
સિદ્ધિ હાંસલ કર છે. પૌરાણિક નાટકોમાં “પુત્રસમોવડી” અને “તર્પણ” ગ્રીક ટ્રૅજિડીને યાદ 
કરાવતી ફાતિઓ છે. 

તત્કાલીન “જની'ના નાટ્યલેખનથી અલગ પડીને શ્રી મુનશી નવી રંગભૂમિ માટેનાં 
નાટકોનું અંકોમાં જ વિભાજન કરતા. સાહિત્યિક સુગંધવાળાં ત્રિઅંકી નાટકો નાટ્યકાર તરરીકે 
એમનું મોટું પ્રધ/્ાણાય છે. નવલકથાકાર તર્ગીકેની એમની કસાયેલી ક્લમ નાટ્યકથા અને 
પાત્રો ઉપસાવવામાં ખુબ સફળ રહી. 

આ સ્તબકમાં શ્રી ધનસુખલાલ મહેતાએ કેટલાંક અંગ્રેજી એકાંકીઓનાં રૂપાંતરો કર્યા, 
જમાં “વાંદરાનો પંજો” વગેરે નોંધપાત્ર છે. જો કે, આ સમયગાળાનું બીજુ સૌથી અગત્યનું 


નવ થિયેટરકર્મ - સ્તબક એક : નટ/ ઉત્સવકેન્દ્રત! 81 


પાસું તે ગુજરાતી એકાંકી ક્ષેત્રે મોટી હરણફાળો ભરી ત્રણ નાટ્યકરોએ-બટુભાઈઉમરવાડિયા, 
યશવંત પંડયા અને પ્રાણજીવન પાઠકે. અનેક દશ્યોમાં વિસ્તરતાં એકાંકીઓ કે અન્ય રીતે ઓછી 
જણાતી તખ્તાલાયકીને લીધે આ એકાંકીઓ થોડાં ભજવાયેલાં જણાય છે. તે છતાં એ ત્રણેયે 
પાડેલી પગલીઓ આજ પર્યત અનુસરાઈ રહી છે. જોક આપણે આ એકાંકીલેખનને, થિયેટરના 
ઈતિહાસના આ સ્તબકોની બહાર અલગ રીતે તપાસવું છે. 

આમ, નવી પાંગરતી રંગભૂમિના બે અગ્રણીઓ સી.સી. અને મુનશી, બંનેએ પોતાની 
આગવી રીતે, નાટકો લખીને, અને ભજવી કે ભજવાવડાવીને, મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું અને 
પરસ્પરના કામમાં પુરવણી કરતા રહ્યા. એમાં એક વસ્તુ ખાસ નોંધવા જેવી લાગે છે,કે નાટ્યકાર 
સી.સી.ને રંગભૂમિ અને ભજવણીમાં રસ હતો, એમણે એની ઘટ્ટ કેળવી હતી, મથામણ કરી 
હતી, અને એ માટે જરૂરી સાથીદારો અને કસબીઓને તાલીમ આપી હતી; જ્યારે નાટ્યકાર 
મુનશીને સાહિત્યપ્રકાર તરરીકે નાટક સિદ્ધ કરવું હતું, એટલે તેની ભજવણીમાં એમણે જરૂર 
પૂરતો જ રસ લીધો. જોકે 1930થી 1940ના આ સ્તબકમાં એવો પણ ગાળો આવ્યો હતો 
જ્યાર કૉલેજો કે અન્ય મેળાવડાઓમાં દર વર્ષે મુનશીનું કોઈ ને કોઈ નાટક રજ થતું જ હતું. 
તત્ઝલીન સમાજનું જીવન, એના સ્ફૂટ અને અસ્ફુટ આદર્શો, સાહિત્યક્ષેત્રની રીતિ-પરિસ્થિતિ 
વગેરે સાથે એ બંનેનું, અને સમકાલીન એકાંકીકરોનું પણ,પ્રદાન તાલ મેળવતું હતું. એ આખી 
પ્રવૃત્તિ જીવનલક્ષી હતી. 

બીજી બાજ 1921થી 1937 વચ્ચે વડોદરાના “કોય સાધક મંડળે” શ્રી ઉપેન્દ્રાચાર્યના 
માર્ગદર્શન હેઠળ “ઓપન-એર ટ્રાઈફોકલ થિયેટર” બાંધી સહેતુક નાટયપ્રવૃત્તિ કરી પ્રેક્ષકોમાં 
સંસ્કાર સિચન કર્યું હતું; આ ટ્રાઈફોક્લ થિયેટરમાં હજીય દર વરસે ઓછામાં ઓછું એક વખત 
“રસરંજન' કાર્યક્રમ યોજાય છે. 

આ નટ-ઉત્સવકેન્દ્રી પ્રવૃત્તિમાં એ પછી આવી મળ્યા - જયંતિ ઘ્લાલ (ભવિષ્યના 
નોંધપાત્ર એકાંકીકાર) જમણે 1935માં અનેક નાટકો ભજવ્યાં; - ધનંજય ઠાકર (ભવિષ્યના 
દિગ્દર્શક અને નાટ્યશિક્ષક) જમણે મુનશીનાં નાટકોમાં અભનય અને દિગ્દર્શન કર્યા; - 
અરુણ ઠાકોર, ગિરીશ ભચેચ વગેરે. ટૂંકમાં આ રીતે “'નવી'ને શિક્ષિત બુદ્ધિજ્વીઓનો સામેથી 
ટેકો મળતો રહ્યો. 

આ દરમિયાન 7 . મહત્ત્વની ઘટ્નાઓ ઘટી : એક બાજ 1937માં અમદાવાદમાં જ ણીતા 
મરાઠી નાટ્યકાર મામા વરેરકર આવ્યા અને “એલિસબ્રિજ આરોગ્ય સમિતિ” સમક્ષના 
પ્રવચનમાં કોઈ નાટ્યમંડળની આવશ્યકતા પર એમણે ભાર મૂકયો; અને શ્રોતાઓએ એ જ 
વખતે “રંગમંડળ' નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. “રંગમંડળ”ના પછીના પ્રયોગોએ 
ગુજરાતી રંગભૂમિને મોટો વળાંક આપ્યો. 

અને બીજી મહત્ત્વની ઘટના તે અમઘવાદમાં “ગુજરાત સાહિત્ય સભા” તરફથી 
1937માં “રંગભૂમિ પરિષદ” નું આયોજન થયું અને 1939માં એ નિમિત્તે “રંગરેજન” નામે 


52 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતહાસ 


નૃત્ય અને નાટકોની રજઆત થઈ. 

આ “રંગભૂમિ પરિષદ” માં તત્કાલીન જની ધંધાદારી રંગભૂમિના નટ દિગ્દર્શક બાપુલાલ 
નાયકને એકબાજ રંગભૂમિના નવા ક્લેવરના પ્રયત્નો જોવા જા ણે નિમંત્ર્યા હતા;બીજી બાજ, 
જયશંકર “સુંદરી' ને ભવાઈ અને એના કલાકારો તરફથી “નવી'ને શું મળી શકે એ સમજાવવા 
કહેવામાં આવ્યું હતું; અને ત્રીજી બાજ રસકલાલ પરીખ, રમણલાલ યાશિક અને અનંતરાય 
રાવળ જેવા વિદ્દાનો દ્વારા “નવી' ને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપવા, સાથે બેસીને મૂલ્યાંકન 
કરવા કેન્દ્રસ્થાને રાખવામાં આવ્યા હતા. આ “રંગભૂમિ પરિષદ”માં પ્રો. કે. એલ. જોશીએ 
કહેવાતા વાસ્તવવાદનો વિરોધ કર્યો હતો અને શેરી નાટકો કરવા માટે પણ આગ્રહ કર્યો હતો ! 

1939માં રજ્‌ થયેલ “રંગરંજન” કાર્યક્રમનું આયોજન પણ નટ/ ઉત્સવકેન્દ્રી પ્રવૃત્તિના 
આ સ્તબકની પરાકાષ્ઠા જેવું લાગે છે - રાસ-ગરબા અને કીર્તન-નૃત્ય જવી મંચનપરંપરાઓની 
ઝલકી; સંસ્કૃત, વિદેશી અને મૌલિક એવાં ચાર એકાંકીઓ વગેરેની રજઆતો; તો બીજી બાજ 
થિયેટરના વિકાસ માટે એંકેડેમીની કલ્પના, લોકનાટ્ય ભવાઈને પ્રોત્સાહન માટેનો આગ્રહ, 
રંગભૂમિના સામયિકની જરૂરિયાત પર ભાર, રંગભૂમિના આયોજનમાં નાટ્યકારને ઉચિત 
સ્થાન અને નવી રંગભૂમિના વિકાસમાં પ્રેક્ષકોને પણ તાલીમ આપવા ભાષણો અને ઠરાવો 
એમાં થયા હતા. “રંગભૂમિ પરિષદ” નો અહેવાલ વાંચતાં એવો સંકલ્પ પણ જણાય છે, કે 
રંગભૂમિના પ્રારંભે ગઈ સદીના મધ્યાહ્ને જે ચૂકી જવાયું હતું, એ 'નવી' ના શ્રીગણેશ ટાણે 
નથી જ ચૂકી જવું. . . 

આ જ સ્તબક દરમ્યાન પારસી તખ્તાની પરિષદ ભરાઈ હતી, “અ ભિનયકલા” વિશે 
નરસહરાવ દિવેટિયાએ અને “ઈન્ડયન થિયેટર” વિશે ડૉ. રમણલાલ યાશિકે પુસ્તકો લખ્યાં 
હતાં; ઇબ્સનનાં નાટકોના અનુવાદ થવા માંડયા હતા; અને વિદેશી નાટક અને રંગભૂમિને 
નમૂને નાટ્યાવિભાવના વિકસી રહી હતી. 

નવી ધિયેટરપ્રવૃત્તિના આ પહેલા સ્તબક (1922-1939)માં ભલે નિશ્ચિત નાટકશાળા 
નહોતી, તબક્કાવાર નિર્યામત કામ માટે એના કેન્દ્રમાં ભલે નાટક મંડળીય નહોતી; પરંતુ 
આભનયની ર્સ્તચ અને શક્તિ હતી, તેમ મોલિક નાટક પણ હતું. નટ માટે રમણભૂમિ નહોતી, 
પણ અભનયશોખીન મિત્રમંડળીઓને નટમંડળીઓ ડભી કરવાની જરૂરત આરંભના દોઢ 
ઘયકામાં સમજા ઈગઈ હતી. આ મિત્રમંડળીઓએ તખ્તાની તાસીર બદલી નાખી. થિયેટરકર્મ 
માટે પાકી ઇમારતો કરવા કરતાં, એની પહેલાં એના પાયા માટે નટમંડળીઓ હોવી જોઈએ, 
એટલી વાત જો આપણે સ્વીકારીએ તો ગુજરાતના નવા થિયેટરકર્મના પહેલા તબક્કાને અંતે 
અમઘવાદના “રંગમંડળ”થી શરૂ થઈ નટોએ અવેતન શોખટકાઉ મંડળો રચ્યાં, અને જણે 
બીજા સ્તબકની કામગીરી નિષ્ઠાપૂર્વક આરંભી દીધી. 


પ્રકરણ 7 


નવથિયેટર કર્મ 
સ્તબક બે : નાટયમંડળીઓની રચના 
(1939-1949) 


ગુજરાતના નવા નાટ્ય-થિયેટર કર્મના બીજા તબક્કાના પ્રારંભે ચંદ્રવદન મહેતાની આ અપીલ 
તપાસવી પડે : “1919-1939 સુધીમાં મારે હસ્તક લગભગ સો ઉપર જલસા યોજાયા, એમાં 
મારા હાથે ભજવાતાં નાટકોમાં હદ બહારની ખામી તરી આવે છે. આ વીસ વર્ષના ગાળામાં 
“રમકડાંની દુકાન”, “સંતાકૂકડી”, “અખો”, “આગગાડી” જેવાં નાટકો કરીને પણ મન 
ગમગીન અને અસંતોષી રહે છે, નિરાશા અને ચણભણાટ વધે છે. પ્રારંભમાં જે જ મુસીબતો 
વેઠવી પડી, અગવડો નડી, તે હજી આજે પણ મોજદ છે. નાટકનાં વસ્તુ, સ્વરૂપ, આયોજન, 
નાટકકારનો હેતુ અને નાટક જોનારનું માનસ એ કશું પણ ન સમજનારા નાટકધરના રખેવાળો 
પાસેથી મોંમાગ્યાં ઘમ આપતાં પણ જોઈતી સગવડો મળતી નથી. આ હકીકત નાટકની તાલીમ 
અને રજઆતને અસર કરે છે. . . હવે વીસ વર્ષના કડવા-મીઠા અનુભવ પછી આપણું પોતાનું 
સાદું અને સ્વતંત્ર “નટધર” બાંધવા ગુજરાતી જનતા પાસે રૂપિયા પચાસ હજા રની માગણી 
મૂકુ છું. એ માટે પચાસ હજાર ગુજરાતી કટુંબો પાસેથી ફક્ત એક એક રૂપિયાની આશા રાખું 
છું. એ નટધર લોકોનું રહે, આવતીકાલે પ્રજા નું બને, એ સ્વતંત્ર અને સુંદર હોય એવી મારી 
ઉમેદ છે. પાંચ વર્ષ પછી (એટલે કે 1945 સુધીમાં) ઊગતી પ્રજા એ ઉમેદ બર લાવવામાં અને 
પીઢ પ્રજા એ સ્વપ્ન નજરે નિહાળવાના આ કમમાં અમને સાથ આપે એવી શ્રહ્ત્ર છે.” 
“નટઘર”, એટલે કે “નાટકશાળા”, એટલે કે નટની રમણભૂમિ, એટલે કે નટોને રમવા 
અને પ્રેક્ષકોને બેસવા માટેના પતીકા થિયેટરની આ ટહેલ વીસ વર્ષ સુધી લેખન-દિગ્દર્શન 
અને અભિનય કર્યા-કરાવ્યા પછી, નવું થિયેટર જરૂરી અને શક્ય છે એ સાબિત કર્યા પછી, 
ચંદ્રવદન મહેતા જેવી વ્યક્તિ આમ હાથ ફેલાવીને કરે એ તાકિક કહેવાય. અહીં એ પણ યાદ 
રાખવું જોઈએ, કે આ દરમ્યાન ચંદ્રવદન મહેતા અને મુનશીએ પ્રેક્ષકો અને રંગકર્મીઓમાં 
નવથિયેટર પ્રેમ જગાડયો અને વિકસાવ્યો હતો; 'જની' ધંધાદારી રંગભૂમિ તો મુખ્ય-નટ 
દિગ્દર્શકના તબક્કાની લાખોની આવક પછી ફિલ્મના આગમને ખળભળવા છતાં થિયેટરનો 
ગહન પ્રેમ પ્રેક્ષકોમાં જગાવી તો શકી હતી જ. “રંગભૂમિ પરિષદ” ભરાઈ ગઈહતી, અને નટો 


84 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


હવે નાટ્યમંડળીઓ રચી નવું થિયેટર કર્મ આગળ ધપાવવા થનગની રહ્યા હતા; એકાંકી અને 
અનેકાંકીનું મૌલિક લેખન તેમજ સારા અનુવાદો - રૂપાંતરો - સાહિત્ય સજેકોને આકર્ષી શક્યાં 
હતાં. હવે જરૂર હતી નટધરોની - રિયાજ અને રજઆત માટે, નાટ્યમંડળીઓને; આવશ્યકતા 
હતી રોટલા સાથે ઓટલાની, નટોને; અને નાટ્યકર્મનાં વિવિધ પાસાંઓ માણવા જરૂરી 
સુવિધાની, પ્રેક્ષકોને !નિદયાન ચંદ્રવદનનું સાચું હતું અને એના ઉકેલ માટે તેમણે અંજલિ ધરી. 
એમની લગન અને નિષ્ઠા જોઈને મિત્રોએ રૂપિયો ર્સૂપયો આપ્યો પણ ખરો. પણ આમમંડળીથી 
એ વાત આગળ ન વધી. એમણે ઠેર ઠેર સભાઓ ગજવી અને અવસરે અવસરે દલીલો ઉમેરી 
કહ્યું : “દયાધર્મ નહીં, રૂપિયો આપશો તો એ નટઘર તમને પોતાનું લાગશે.” “પીપલ્સ 
થિયેટર” ના સંમેલનમાં એમણે કહ્યું : “નટોને રમવા અને પ્રેક્ષકોને જોવાની સગવડ ઉપરાંત 
એમાં એક ચિત્રશાળા હોય, સંગીતશાળા હોય અને એક નુત્યશાળા હોય; લક્કડકામ, દરજીકામ 
આ પેલી બાજ ચાલી રહ્યું હોય, આ બાજુ બાળરંગભૂમિ હોય, આ એક બાજ પુસ્તકાલય, 
સંગ્રહસ્થાન અને છાપખાનું હોય;તખ્તાને અડીને રંગ અને પ્રકાશના આયોજન માટે પ્રયોગઘર 
પણ હોય, તો બીજી બાજ સેટ, ફાનચર અને વોર્ડરોબ ગોઠવાય- એક બાજ અભ્યાસખંડ હોય, 
ત્યાં મિલન-ચર્ચા-ભાષણો ગોઠવાય; મન થાય ત્યારે પ્રેક્ષકો આવી ટપકે;મન થાય ત્યારે બાજનાં 
ઉદ્યાનમાં તેઓ પિર્કાનક પણ કરે. નાટકશાળાના વિદ્યાર્થીઓને જીવન અને નાટકને સમજવા 
પૂરી તાલીમ મળે. . . આ નટઘર કોઈ પણ પૂર્વગ્રહથી મુક્ત હોય. એને વાદ-વાડા કે ધૈવાલો ન 
હોય. . . ના, કોઈ જ દીવાલો ન હોય. . .” 

આવું સમણું સિદ્ધ કરવા એમણે ગુજરાતને છ વર્ષ આપ્યાં હતાં. એ પૂરા થતાં 1945માં 
એમણે આ રીતે ટહેલ નાખવી પડી : “ઉદ્ધ્રની વાતો તો ઘણી થઈ, યોજનાઓય અસંખ્ય 
મંગાવાઈઇ; પણ કંઈ વળ્યું નથી. છે કોઈ એવો માઈનો લાલ, જે હવે મોંઘવારી વધતાં ત્રણથી 
પાંચ લાખ રૂપિયા કાઢી આપે ? સારા-જવાબઘ્ર માણસોને વચ્ચે રાખી એ રકમ પર ચારથી છ 
ટકાનું વ્યાજ આપવા હું તૈયાર છું.” 

એ 1945 પછી બીજ પિસ્તાલીસ વર્ષ વીતી ગયાં, અને તાજતરમાં 1991માં એ સમણું 
આંખમાં ભરી ચંદ્રવદન મહેતાએ વિદાય લીધી. એમની ટહેલના પાંચ દાયક પછી ગુજરાતમાં 
નવા નાટ્યકર્મ માટે એકાદ ડઝન “હોલ” બંધાયા, પરંતુ એ કોઈ નાટ્ય મંડળીઓનાં નથી; 
એની માલિકી સરકાર, સુધરાઈઓ અને ટ્રસ્‍ટ - મંડળોની છે; નાટ્ય મંડળો તો નાટકોના 
“રાતવાસા” માટે મોમાંગ્યા ઘામ આપીને અગવડો ભાડે રાખે છે ! 

ચંદ્રવદન મહેતાને જ જે આપ્રજનોએ એક એક ર્સ્ૂપયો આપેલો એ બધો હિસાબ એમણે 
પતાવ્યો છે, એની મને જાત-માહિતી છે; પણ એમના સ્વપ્નનો હિસાબ આપણે ક્યાર 
પતાવીશું ? એવું એમના નાટ્યસાથીદારો અને ક્લાપ્રિય પ્રેક્ષકો અનેક વાર પૂછે છે. આ 
એતિહાસિક ઘટના છે; અને સી.સી. જવાની બળતરાની, સજકો પ્રેક્ષકો નોંધ લે. 


નવધિયેટર કર્મ : સ્તબક બે - નાટ્ય મંડળીઓની રચના 85 
મંડળીઓ 
1922ની ચંદ્રવદન મહેતાની જેહાદ, એ પછીની એમની ઝુંબેશ અને 1940ની એમની આ 
ટહૅલ એ વખતે તો તર્કસંગત અને સાતત્ય ધરાવતી એમની પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ હતી; એ 
જરૂરી પણ હતી; એક ચોક્કસ દિશામાં જવા માટેનું એમાં દર્શન હતું. નટઘર ભલે ન બંધાયું 
એ વખતે, પણ એ જ વખતે નવા થિયેટરકર્મના _ર્શનનાં બીજાં પાસાંઓ તેમણે અન્ય 
સાથીઘરો, સૂત્રધારો અને સજકોમાં પ્રસરાવ્યાં, નિષાથી મુંબઈ અને ગુજરાતભરમાં નાટ્ય 
મંડળોની રચનાને વધાવી પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ રીતે તેઓ માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા 

આ દરમિયાન બીજુ વિશ્વયુદ્ધ, હિદ-છોડો ચળવળ, કામદ્યર જાગૃતિ વગેરે રાજકીય 
તખ્તા પર ધણું બધું વીતી ગયું હતું. ધિયેટરકર્મ માટેની જાગૃતિ આખા ગુજરાતમાં વર્તાતી 
હતી. એ ટીમવર્ક હોવું જોઈએ, એ મામા વરેરકરની સલાહ હતી. અમદાવાદમાં એ તુરત જ 
અમલમાં મુકાઈ, અને “એલિસબ્રિજ આરોગ્ય સમિતિ”નઃ નેજા હેઠળ 1939માં 
“રંગમંડળ” ની સ્થાપના થઈ. અવેતન રંગભૂમિની ઈમારતની પાયાની ઈંટ આ મંડળ બન્યું. 
એમાં નિરુભાઈ દેસાઈ, ગિરીશ ભચેચ, ધનંજય ઠાકર, અરુણ ઠાકોર વગેરે સંકળાવેલા હતા. 
શરૂઆતમાં એકાંકીઓ (“સોયનું નાકું”, “મુકુંદરાય”, “એળે નહીં તો બેળે'', “પિયરનો 
પડોશી” વગેરે) અને અનેકાંક્રેઓ (“વસંતસેના”, “મૃચ્છકાટિક” , “ચકરડાનું ચોરસ” વગેરે) 
એમાં ભજવાયાં. “રંગમંડળ”માંથી છૂટા થયેલા થોડા મિત્રોએ “રૂપક્સંઘ” ની 1944માં 
સ્થાપના કરી. એમાં ગિરીશ ભચેચ, ધનંજય ઠાકર, ઉમાશંકર જોશી, ધીરુભાઈઠ્ાકર, વિષસુકુમાર 
જોશી, વિનોદિની નીલકંઠ, રવિશંકર રાવળ, બકુલ જોષીપુરા વગેરેએ સાથે મળીને મુનશીના 
“લોપામુદ્ર'' અને “છીએ તે જ ઠીક” ઉપરાંત નાનાલાલના “જયા જયંત” નો પ્રયોગ કરેલો. 
આ સંસ્થા બે-ત્રણ વર્ષમાં બંધ થઈ. “રંગમંડળ”તો જયંતી પટેલ સાહત અનેક 
નટો-દિગ્દર્શકો-લેખકોનું પારાણું રહ્યું છે. એનું મહત્ત્વનું પ્રઘાન-તે “ડ્રોઈંગરૂમ થિયેટર”. પ્રેક્ષકો 
વાધિક સભ્ય બને અને સંસ્થાના બાર નાટ્યપ્રયોગો નનિયામતપણે નિહાળે. (ટ્રસ્‍ટ દ્વારા ચાલતી 
આ નાટ્યસંસ્થાએ એ પછી તો નાનું કામચલાઉ [િવેટર બાંધ્યું હતું. આજે ત્યાં સ્વ. જયંતી 
દલાલના નામ સાથે સંકળાયેલ નાર્યતાલીમ વર્ગો ચાલે છે.) 

ધનંજય ઠાકરે 1930માં મુનશીનું “કાકાની શશી” અને 1933-47ની વચ્ચે મુનશીનાં 
“પુત્રસમોવડી”,* “ધુવસ્વામિની દેવી” અને “બ્રહ્મચર્યાશ્રમ”, ચંદ્રવદન મહંતાનું 
“આગગાડી” અને એક રૂપાંતરિત “સંભાવિત સુંદરલાલ” જેવાં નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યું. 
અરુણ ઠાકોરે “શરતના ઘોડા”, “હોળીનું નારિયેળ” જેવાં એકાંકીઓ; અને “કાળભેરવ” 
વગેરે નૃત્યનાટિકાઓ ભજવી. 


ઇપ્ટા 
આ આખી પ્રવૃત્તિમાં જે ક્લાર્ઘટટ હતી, એ નવનાટ્યકર્મ માટે જેટલી જરૂરી હતી એટલી જ, 


86 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


બલ્કે એથી વધારે, એમાં પ્રયોજન અને દિશા જરૂરી હતાં. એ પુરવણી કરી ઈન્ડિયન પીપલ્સ 
થિયેટર એસોસિયેશન (“ઇપ્ટા”)ની ગુજરાત શાખા, અને જશવંત ઠાકરે. મુંબઈમાં “હિદ 
છોડો” ની ચળવળ દરમ્યાન કેટલાય કલાકારો “ઇપ્ટા” તરફ આકર્ષાયા હતા : શાંતિ બર્ધન, 
બિનય રોય, શંભુ મિત્ર, પંડિત રવિશંકર, બલરાજ સાહની, પૃથ્વીરાજ કપૂર, ખ્વાજા અહમદ 
અબ્બાસ, શાહિર લુધિયાનવી, ચંદ્રવદન મહેતા, જશવંત ઠાકર, દિના ગાંધી, પ્રતાપ ઓઝા વગેરે. 

“ઇપ્ટા” એ પ્રારંભમાં 'નૃત્યનાટિકા કેન્દ્ર' તથા હિદી અને મરાઠી નાટ્યવિભાગોની રચના 
કરી. ગુજરાતી નાટ્યવિભાગનું કેન્દ્રશરૂઆતમાં મુંબઈમાં હતું. એનું પહેલું નાટક તે પિસ્તાળીસ 
પાત્રોનો સમૂહ ધરાવતું, ચંદ્રવદનનું “નર્મદ”. દિના ગાંધી, પ્રતાપ ઓઝા, અનંત વીણ વગેરે 
સાથે જશવંત ઠાકરે એમાં નર્મદનો પાઠ કર્યો. મુંબઈના “ભાંગવાડી'” માં એ ભજવાયેલું. એમાં 
સમાજસુંધારાનો ગરબો પણ રજ થયો હતો. મૃત્યુ પ્રસંગના છાતી ફૂટવાનાં અને મરશિયા 
ગાવાનાં દશ્યો પણ એમાં રજ્‌ થયાં હતાં. (એ વખતે આ પ્રસંગનો વિરોધ થયો, પરંતુ પાંચ વર્ષ 
પછી એની જ પ્રેક્ષકોએ બહુ પ્રશેસા કરી હતી. આ ઘટના સમાજ પરિવર્તન અને રંગભૂમિ 
અંગેની સમજ પરિવર્તનની ઘોતક છે.) એની રજઆત 1942માં થઈ. એ પછી ચંદ્રવદન 
મહેતાનું “આગગાડી” રજ થયું. રેલવે કામદારોના જીવનને આલેખતું, અને એ જ રીતે 
ગુજરાતના એ વર્ગનાં લોકોનું નિરૂપણ કરતું એ પહેલું સબળ વાસ્તવદર્શી નાટક છે. એમાં 
પ્રતાપ ઓઝા, દિના ગાંધી (હવે પાઠક) અને જશવંત ઠાકરે મહત્ત્વની ભૂમિકાઓ ભજવી. એ 
દિવસોમાં અદી મઝંબાન પણ લોકનાટ્ય સંઘ - “ઇપ્ટા” સાથે સંકળાયા હતા. “ઇપ્ટા''એ 
પછી ચેક લેખક કેરેલ કાપેકનાં નાટકનું રૂપાંતર “મા”, જશવંત ઠાકરનું “અષ્તિચિમુર” અને 
ગુણવંતરાય આચાર્યનું “અક્લાબેલી” રજ્‌ કર્યા. આ નટમંડળીમાં ઉમેરાયાં બલરાજ સાહની, 
વનલતા મહેતા, ચાંપશીભાઈ નાગડા વગેરે. છ માસનાં રિહર્સલોમાં દ્વારકાના વાઘેરોનાં રીત 
રિવાજો, ટેવો, ભાષા, પહેરવેશ અને 'જવાં મર્દીનાં દર્શન માટે એ વિસ્તારની મુલાકાતો લીધી. 
બે-ચાર વાઘેરોને મુંબઈ પણ બોલાવ્યા હતા. અંગ્રેજો અને ગાયકવાડી હકૂમત સામેની 
બગાવતનું ગુણવંતરાય આચાર્યનું એ ખુબ નોંધપાત્ર નાટક છે. એ પછી જશવંત ઠાકર 
“મુચ્છ્કટિક” અને (ચંદ્રવદન મહેતાનું) “આણલદે” રજ કરી મુંબઈના ગુજરાતી 
નાટ્યાવિભાગનું સંચાલન દિના ગાંધી, પ્રતાપ ઓઝા, લાલુ શાહ વગેરેને સોપી અમઘવાદમાં 
લોકનાટ્ય સંઘની સ્થાપના કરવા ઊપડયા. 

“ગુજરાત લોકનાટ્ય સંઘ” અને જશવંત ઠાકરને સૌ પહેલાં તો તત્કાલીન રાજદ્રારી 
મહાનુભાવો સાથે ટક્કર ઝીલવી પડી. આ(થિક ભીંસ પણ હતી. એક મિત્રની મદદથી ““સીતા” 
નાટક રજ કરવાનું તેમણે આયોજન કર્યું. એની વેશભૂષા, “વિગ' વગેરે પૃથ્વીરાજ કપૂરે 
આપેલાં; તો પ્રકાશઆયોજનમાં વી. શાંતારામે સહાય કરેલી. 1944નો આ ગાળો હતો. 
તત્કાલીન દુષ્કાળની પરિસ્થિતિથી પ્રેક્ષકોને જાગ્રત રાખવા, રામના દરબારમાં તેમણે દરેક 
ભિખારીઓને પ્રવેશ અપાવ્યો :“ખાવા આપો, ખાવા આપો”. પ્રેક્ષકો આ આઘાતમાંથી બહાર 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક બે - નાટ્ય મંડળીઓની રચના 87 


નીકળ્યા, ત્યારે તેમને ખબર પડી, કે રસ્તા પરનાં દસ ભૂખ્યાંઓને જશવંત ઠાકરે પ્રવેશ 
અપાવેલો ! (જો કે જયશંકર “સુંદરી' એ આ પર્હ્ત્તની ટીકા કરી હતી.) 

બીજો પણ એક રસપ્રદ પ્રસંગ બનેલો : સીતાની ભૂમિકા પ્રભાબહેન પાઠક કરે, અને 
એમના પાત અરવદ ભાઈ દિયર ભરતની ભૂમિકા કરે. આ નટદંપતી ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર 
રામનાસયણ વિ. પાઠકનાં કુટુંબીજનો છે, એમની જ્ઞાતિમાં એ વખતે એવો વિરોધવંટોળ 
ઊઠેલો, કે નાટક હોવા છતાંય પતિ થઈને (અરવિદ પાઠક) પત્નીને (સીતા બનેલાં પ્રભાબહેનને) 
પગે કેમ પડી શકે? (જોકે આ દૅપતીએ ત્યારે અને પછી પણ રંગભૂમિમાં ખૂબ સક્રિય ફાળો 
આપ્યો.) 

એ પછી આવ્યું ઇબ્સન કૃત બાબુભાઈ વૈદ્ય અનૃદધ્તિ “હંસી”, અને પ્રાણજીવન પાઠક 
અનૂદિત “ઢીંગલીધર”. દિના ગાંધીએ એ બંનેમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આ નાટકોમાં નવી 
વાત, નવતર અભિનય, પ્રકાશ અને ધ્વાનની નવી ટેક્્‌િનક હતાં અને પરિણામે અવેતન 
રંગભૂમિ માટે નવું વાતાવરણ સજતાં હતાં. એ પછી જશવંત ઠાકરે શેક્સપિયર, ગોર્કી, શરત્ચંદ્ર, 
જે.બી. પ્રિસ્ટ્લી વગેરેનાં વિશ્વવિખ્યાત નાટકો ભજવ્યા. 

1947માં “અખિલ હિદ લોકનાટ્ય પરિષદ” અમઘવાદમાં મળી; એમાં, જેઓ એ 
પછીના ત્રણ દાયકાઓ સુધી દેશભરમાં ફિલ્મ અને નાટ્યક્ષેત્રે હલચલ મચાવવાના હતા, એવા 
દોઢ હજાર મહાનુભાવોએ ભાગ લીધો. એના મેનિફેસ્ટોમાં, “ક્રાંતિકારી ધિયેટર લોકનાટ્ય 
અને ભૂમિજાત નાર્યકલામાંથી પ્રગટે” એ રાસકલાલ પરીખની દરખાસ્તને સર્વાનુમતે 
આમેજ કરવામાં આવી. આ રીતે વૈચારિક આંદોલન સજેવામાં “ઇપ્ટા” ગુજરાતમાં સૌથી 
આગળ નીકળ્યું. 

એ દિવસોમાં “રંગમંડળ”નું “નેપથ્ય” - ત્રમાસિક, “આઈ.એન.ટી.”નું “એકાંકી” 
-દ્વિમાસિક વગેરે બહાર પડતાં હતાં. જશવંત ઠાકરે 1948ના જા ન્યુઆરીમાં “નાટક” નામના 
પાક્ષિકનું પ્રકાશન શરૂ કર્યુ. સતત ત્રણ વર્ષ સુધીના એના અંકોમાં અભિનય, કલા, શિક્ષણ 
વગેરેવિશેના લેખો અને ચૌદ નવાં ત્રિઅંકી નાટકો પ્રસિદ્ધ થયાં. નાટ્યક્ષેત્રે કલા-કસબીઓની 
નવી પેઢી તૈયાર થવા માંડી. “લોકનાટ્યસંઘ” નું છેલ્ું નાટક-સ્પેનીશ લેખક ગાસિયા લોર્કાના 
નાટકનો અનુવાદ “મોચીની વહુ” માં જા ણીતા રાજકીય આગેવાન દિનકર મહેતાનાં પત્ની 
નલિની મહેતાએ અભિનય કર્યો હતો. અમઘ્યવાદના “ભારત ભુવન” થિયેટરમાં પૃથ્વીરાજ 
કપૂરના અધ્યક્ષસ્થાને એનો પ્રથમ શૌ થયેલો. એક રાજકીય પક્ષની ઘેરવણી હેઠળ મોચી 
સમાજે સંઘની સામે બદનક્ષીનો કેસ દાખલ કર્યો. મુખ્ય નટ રમણ પટેલને ધમકી પણ મળી. 
જશવંત ઠાકરે ન્યાયાધીશને સૂચન કર્યું, કે તમે નાટક ભજવાતું જઓ અને પછી ચુકઘયો આપો. 
અમદાવાદના આતુર નાટ્યપ્રેમીઓએ જનો “પ્રેમાભાઈ હૉલ” ખીચોખીચ ભવી ધંધો. 
ન્યાયાધીશ સમક્ષ પાંચ વખત આ નાટક ભજવાયું. ટૂંકમાં લોકોએ જોયું, અને અદાલતે 
બતાવ્યું. નાટ્ય મંડળી વિરુદ્ધનો ચુકાદો કાગળ પર જ રહ્યો ! 


88 ગુજરતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


એ પછી “ગુજરાત વિદ્યાસભા”ના આશ્રયે “નાટ્ય વિદ્યા મંદિર” માં જશવંત ઠાકર 
જોડાયા, અને “લોકનાટ્ય સંઘ” છોડી પોતાની સંસ્થા “ભરતનાટ્ય પીઠ” ની સ્થાપના કરી. 
એ વિશે આપણે વિગતે આગળ જોઈશું. 


“#૪વનિકા” , અમદાવાદ 


1946માં “નેશનલ થિયેટર્સ” - રાષ્ટ્રીય નાટ્યસંધની સ્થાપના થઈ. એમાં શશિકાંત 
નાણાવટી, હરકાન્ત શાહ, ગોવિદભાઈ પટેલ અન નટવર મેૅંઘાવાળાએ “દેવદાસી” અને 
“આણલદે” જવાં નાટકો રજૂ કર્યા. 1949માં પ્રા. એસ. આર. ભટ્ટ, બાબુ રાજા , પી. ખરસાણી 
વગેરેના સથવારે “જર્વાનકા નાટ્ય સંસ્થા” શરૂથઈ. એનું પ્રથમ નાટક તે બર્નાર્ડશોના નાટકનું 
રૂપાંતર “શેતાનનો સાથી”. “જર્વાનકા”નું બીજુ શતપ્રયોગી નિર્માણ તે પન્નાલાલ પટેલની 
નવલકથા “મળેલાં જીવ”નું શશિકાન્ત નાણાવટીનું નાટ્યરૂપાંતર એના 137 પ્રયોગો એ 
જમાનામાં થયા. ખુઠ્વી જગ્યામાં ત્રિપરિમાણીય મેળો યોજીને દિગ્દર્શકે પ્રેક્ષકોને રોમાંચ આપ્યો 
હતો. “મળેલાં જીવ'”' એ પછી પણ બે વખત ભજવાયું હતું. 

શશિકાન્ત નાણાવટીએ ત્યારબાદ ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહની લોર્કાપ્રિય નવલકથા 
“રૂપમતી” નું નાટ્યાંતર કર્યું. ચિત્રકાર પ્રેમ રાવળે આ નાટક માટે ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર 
પહેલી વાર બે માળના સેટની રચના કરી. દામિની મહેતાએ એમાં રૂપમતીની ભૂમિકા ભજવી. 
હરકાન્ત શાહે “મળેલાં જીવ” અને “રૂપમતી” બંનેમાં પહેલી વખત પ્લેબેક (અને તે પણ 
રેકોર્ડડ)ની પ્રથા અપનાવી. મુંબઈ, નડિયાદ વગેરે સ્થળોએ થઇને એના પણ 139 પ્રયોગો થયા- 
એ પછી “જવાનિકા” એ “માટીનું ધર”, “હું ને મારી વહુ”, “શ્યામલી”, “રામની સુમતિ” 
વગેર નાટકો ભજવ્યાં. 1944-1969ની વચ્ચે એની પ્રવૃત્તિ અખંડ ચાલી. એમાં નરૂભાઈ 
દેસાઈ, કલા શાહ, ચારૂ પટેલ, અરૂણા ઈરાની, એઝરા ક્રિશ્ષન, નરેન્દ્ર ત્રિવેદી, દીપક ધીવાળા 
વગેરે સંકળાયેલાં હતાં. નનષ્ઠા, કુનેહ અને અનેરી દષ્ટિથી હરકાન્ત શાહે નવનાટ્યના આ બીજા 
સ્તબકમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે. એમના હાથે અનેક કસબીઓ ધડાયા_ ગુજરાતી રંગભૂમિ 
ઉપર બાળનાટકનો આરંભ પણ એમણે જ કર્યો. હરકાન્તનાં પત્ની ક્લા શાહે અનેક નાટકોમાં 
સફળ અભિનય આપ્યો હતો. 

1938-39માં “ગુજરાત કૉલેજ” માં પ્રા. અનંતરાય રાવળ વગેરેના માર્ગદર્શન હેઠળ 
મુનશીનાં કેટલાંક નાટકો રજ થયાં હતાં. આ ગાળા દરમયાન “ગુજરાત કૉલેજ” નો ફળો 
પણ નોંધનીય છે. 

આ દરમિયાન વડોદરામાં “કલા કેન્દ્ર”, “કલા પથક” , “ગુજરાત કલા સમાજ” વગેર 
સંસ્થાઓ તરફથી રમણલાલ દેસાઈનાં “અંજની”, “કામદહન”, “ગ્રામસેવા” વગેરે; અને 
ગોકળદાસ રાયચુરનું “જાગતી જુવાની” અને ચંદુલાલ પરીખનું “નામ મહિમા” વગેર 
નાટકો ભજવાયાં. સુરતમાં એ દરમિયાન “કલાક્ષેત્ર”, “કલાનિકેતન” વગેરે સંસ્થાઓ સક્રિય 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક બે - નાટ્ય મંડળીઓની રચના 0) 


હતા. ભાવનગરમાં પણ સારું એવું કમ ચાલી રહ્યું હતું. 


આઈ.એન.ટી. 


1940માં ધનસુખલાલ મહેતાની અર્ધશતાબ્દીના અવસરે ચંદ્રવદન મહેતા અને એમની 
નટટોળીએ મુંબઈમાં રંગભૂમિના ઈતિહાસમાં એક નવતર પ્રયોગ કર્યો; નવલરામનું “ભટ્ટનું 
ભોપાળું”, રમણભાઈ નીલકંઠનું “નવાબની મુલાકાત”, જ્યોતીન્દ્ર દવેનું “અશોક પારસી 
હતો” , ચંદ્રવદન મહેતાનું “નર્મદ” -એ સૌનું ઊંધિયું કરીને “રંગલીલા” નામે “રેવ્યૂ” રજ 
કર્યું. આવા પ્રયોગોએ ધીરે ધીર રંગભૂમિનું વાયુમંડળ રચી આપ્યું અને ગંભીર અને ઉપયોગી 
નવનાટ્યકર્મ માટે મિત્રો તેયાર થયા. મનસુખ જોશી, ગૌતમ જોશી, નારણ મિસ્ત્રી, ચંદ્રવદન 
ભટ્ટ વગેરેના સથવારે ઘામુભાઈ ઝવેરીના મહામંત્રી પદે ઈન્ડિયન નેશનલ થિયેટર - 
“આઈ.એન.ટી.” ની 1944માં સ્થાપના થઈ. એમાં ડૉ. ડી. જી. વ્યાસ મહત્ત્વના માર્ગદર્શક હતા. 
શરૂઆતની નૃત્યનાટિકાઓ પછી એણે એક મરાઠી નાટક પણ રજ કર્યું. 1947માં જવાહરલાલ 
નહેરુના “ડિસ્કવરી ઓફ ઈન્ડિયા” ના આધારે શાંતિ બર્ધને “એશિયન રિલેશન્સ કૉન્કરન્સ” 
માટે નૃત્યનાટિકા રજ કરી. નહેરુને પણ એ ખૂબ ગમી હતી. 1947-51માં ચંદ્રવદન ભટ્ટ 
“લગ્નની બેડી”, “સ્નેહનાં ઝેર” વગેરે નાટકો રજ કર્યા. “સ્નેહનાં ઝેર” નાટકમાં તખ્તાના 
બે ભાગ પાડી બે અલગ અલગ દશ્યો બતાવવામાં આવેલાં. નારગ મિસ્રીએ ધીમે ધીમે 
તખ્તાના કસબને ખૂબ વિકસાવ્યો, નવથિયેટર કર્મને ગૌરવ આપ્યું. વનલતા મહેતા, મધુકર 
રાંદેરિયા, નિહારિકા દિવેટિયા વગેરેએ એમાં અભિનય કર્યો હતો. 

“આઈ-એન-.ટી.” ના અંગ્રેજી નાટ્યનિર્માણ વિભાગે અદી મઝબાનના દિગ્દર્શન હેઠળ 
સમરસેટ મોમનું “સેક્રેડ ક્લેઈમ” વગેરે નાટકો રજ કર્યા. “આઈ.એન.ટી.”ના અગ્રણીઓ 
તખ્તા પ્રત્યે શૈક્ષણક અઆભગમ ધરાવતા હતા. એના નેજા હેઠળ નિર્યામિત પુસ્તકાલય, 
બાળરંગભૂમિ અને વિવિધ પ્રકારની “સ્ટેજ સવિસ' ચાલતી હતી. 

“ભારતીય વિઘા ભવન” નાં “ક્લાકેન્દ્રે' “બળવંતની ડેલી”, “અનંતને આર”, 
“પુથ્વીવહ્મભ” વગેરે નાટકો રજ કર્યા હતાં. 


અદી મઝંબાન (17.4.1914-26.2.1987) 


આરંભમાં અંગ્રેજી નાટકોથી શરૂ કરી, પાશ્ચાત્ય નાટ્યસાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસ અને 
રેગભૂમિના વ્યવહારુ જ્ઞાનને કામે લગાડી અદીએ એકી ઝાટકે પારસી રંગભૂમિમાં પરિવર્તન 
આણી ધીધું. અઢીથી ત્રણ ક્લાક ચાલે તેવાં નાટકો જાતે લખ્યાં; એમના ગુજરાતી નાટકમાં 
એક પણ ગીત નહોતું, ભાષા ઘરગથ્થુ બનાવી અને સંવાઘમાંથી અતિનાટ્યાત્મકતા દૂર કરી. 
પોતાના બે શિષ્યો ફિરોઝ આંટિયા અને હોમી તવડિયાના સથવારે એમણે કૉમેડી અને ફારસો 
રજ કર્યા - “કતરિયું ગૅપ”, “છૂપો રુસ્તમ”, “ધસ્યો-ફસ્યો-ખસ્યો”, “પિરોજા ભવન”, 


90 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


“શિરિનબાઈનું શાંતિનિકેતન” વગેરે. ગંભીર કૃતિઓમાં “પૃથ્વીવક્ઞષભ'' નોંધપાત્ર છે. એક 
સમર્થઃ“ધિયેટરમેંન' અને “બ્રોડકાસ્ટર' તર્રીક આબરૂ જમાવનાર અદી મૂળે તો પત્રકાર હતા. 
મિલનસાર અને રમૂજી, કર્તવ્યપરાયણ “આલા' દરજ્અના એ આદમીએ “હસતા ફિલસૂફ” 
તરરીકે ગુજરાતને પેટ પકડીને હસાવ્યું છે. 

ચંદ્રવદન ભટ્ટે ફિલ્મ જગતના અનુભવને લીધે આકર્ષક સેટ અને ગતિશીલ સંરચના 
તખ્તા પર અવતાર્યા. “છીએ તે જ ઠીક”, “પાંજરાપોળ”, “પારકી જણી”, “ફેર ફૃદરડી”, 
“સ્નેહનાં ઝેર” વગેરે એમનાં દિગ્દશત લોકપ્રિય નાટકો છે. “આઈ.એન.ટી.” ઉપરાંત 
“સાહિત્ય સંસદ” અને “નાર્યભારતી” સંસ્થાઓ સાથે એ સંકળાયેલા હતા. 


પ્રતાપ ઓઝા (જન્મ 1920) 

1937-'38થી અમદાવાદમાં પહેલાં નટ અને પછી દિગ્દર્શક તર્રીક એમણે રંગભૂમિમાં કામ શરૂ 
કર્યું. 1942-'43થી મુંબઈમાં એમણે સંવેદનશીલ અભિનેતા તર્રીકે યશસ્વી ભૂમિકાઓ ભજવી 
“ધૃમ્રસેર”, “અઠ્વાબેલી”, “આપઘાત”, “મૃચ્છકટિક” , “નરબંકા” વગેરે લાંબાં નાટકોમાં. 
મુંબઈની “ઇપ્ટા” ની ગુજરાતી શાખાના એ મહત્ત્વના કાર્યકર અને નટ હતા- અલી સરદાર 
જાફરી અને બલરાજ સાહની સાથે “યે કિસકા ખૂન હે” નામનું ઉર્દૂ નાટક રજ કર્યું હતું. 
“રંગભૂમિ” અને “નટમંડળ” વગેરે સંસ્થાઓ સાથે એ સંકળાયેલા હતા. 

આ ગાળાના અન્ય રંગકર્મીઓમાં દિના ગાંધી, ઉષા મલજી, લીલા જરીવાળા, વનલતા 
મહેતા, વિષસુકુમાર વ્યાસ, લાલુ શાહ વગેરેએ મુંબઈમાં નવનાટ્યકર્મનો ઝંડો ઉત્સાહભેર ધરી 
રાખ્યો હતો. ધીમે ધીમે અતિનાટકીય અભિનયના સ્થાને સંયમિત અને વાસ્તવદર્શી અભિનય 
પ્રેક્ષકો સ્વીકારતા થયા હતા. સનન્‍્નવેશ અને પ્રકાશઆયોજનની ટેક્નિક વિકસી રહી હતી. નવા 
નવા પ્રયોગોને અવકાશ મળતો રહેતો હતો. આ બધાની સાથોસાથ નાટ્યસાહિત્યક્ષેત્રે પણ 
લેખનકાર્યમાં જની-નવી કલમો સક્રિય હતી. 

ચંદ્રવદન મહેતાએ આ દરમ્યાન કર્તવ્ય પાલન અને કર્તવ્યજડતા વચ્ચે રામના સંયત 
ભાવનાવિરોધની સામે સીતાના હૃદયસ્પર્શી વિષાદને આલેખતું “ સીતા” (1943); 1940માં 
નાખેલી “નટધર” ની ટહેલના પોતાના સમણાને સાકાર કરતું અને “નાટકમાં નાટક' રજ કરતું 
“ધરાગુજરી” (1944); રમતિયાળ બંડખોરીના બેવડા આવિષ્કારનું હળવું નાટક 
“શિખરિણી” (1946); સાંસારિક વિષમતા અને લગ્નવિચ્છેદનું આત્મકથનાત્મક લાગે તેવું 
“પાંજરાપોળ” (1947) વગેરે અનેક નાટકો લખ્યાં. તેમાંનાં મોટા ભાગનાં ભજવાયાં હતાં. 
આ જ ગાળા દરમ્યાન એમણે અસંખ્ય રેડિયો-નાટકો લખ્યાં અને આ માટે અનેક નટ-લેખકોને 
માર્ગદર્શન આપ્યું. નાટ્યલેખનમાં એમની દષ્ટિ સ્થળ અને કાળના વિશાળ પટને ફરી વળતી. 
અભિનયને પોષક બને તો પણ વિવેચકોને અનેક સ્થળે શિથિલતા અને પ્રમાણનો અભાવ 
એમાં દેખાયાં છે. “મેના પોપટ” અથવા “હાથી ધોડા” એમનાં નોંધપાત્ર પ્રહસનો છે. 


નવથિમેટર કર્મ : સ્તબક બે - નાટ્ય મંડળીઓની રચના 01 


1938થી 1943 વચ્ચે ઇન્દુલાલ યાશિકે તત્કાલીન સમાજવ્યવસ્થા અને રાષ્ટ્રીય 
જુવાળની ભાવના રજૂ કરતાં મહત્ત્વનાં નાટકો આપ્યાં - સુરત [જિહ્વાના દૂબળા, રાનીપરજ, 
હોંડિયા જાતિના શોષણ સામેનું નાટક “શોભારામની સરદારી” (1938), “રણસંગ્રામ” 
(1938), જ ગ્રત સ્રીત્વનું નાટક “વરધોડો” (1943). સ્વાતંત્ર્ય પછી ઘલિતો અને ગરીબોના 
પ્રશ્નો રજુ કરતું નાટક “અક્કલના દુશ્મન” તેમણે 1954માં લખેલું. આ નાટકો સામાન્ય રીતે 
નાટ્યસાહિત્યના ઇતિહાસમાં ઉવેખાતાં રહ્યાં છે, અને તખ્તા પર પણ રજ્‌ થયાં નથી. 
વિચારપ્રેરક વિષયસામગ્રી, પ્રચ્છન્ન સંઘર્ષ, જીવંત માવજત વગેરેથી એમની નાટ્યરચનાઓ 
જુદી તરી આવે છે. જાગ્રત ઉદ્દામ માનસ નિરૂપતું એમનું અંતિમ નાટક હતું “ભોળાશેઠનું 
ભુદ્યન” (1954). 

નવનપ્ટ્યકર્મના આ બીજા સ્તબકમાં આ નાટકોની નોધ પણ કરવી જોઈએ : ગજન્દ્ર 
લા. પંડયાનું “છેલો પાવાપતિ” (1935), પ્રહ્લાદ દિવાનજીનું “વૈશાલીની વનિતા” 
(1938), કેશવ હર્ષદનું “રાજનંદિની” (1943) વગેરે. 

માત્ર એક જ નાટક હોવા છતાં નોંધપાત્ર પ્રદાન તર્રીક નોંધવું જોઈએ તે ગુણવંતરાય 
આચાર્યનું “અહ્વાબેલી” (1946). એની સફળતાનો મોટો યશ જશવંત ઠાકરે કરેલી એની 
રજઆતને મળે. 

વાર્તાકાર-એકાંકીકર તરીકે ખ્યાતનામ બનેલ ચુનીલાલ મડિયાએ લગ્નવિષયક 
વિકૃતિઓને અતિશયોક્તિ આશ્રિત લક્ષ્યવેધક ફારસ આપ્યું - “હું ને મારી વહુ” (1949) 
અને સજકીય પરિસ્થિતિ પરનો કટાક્ષ “રામલો રોબિનહૂડ” (1962). 

આ જ ગાળા દરરમયાન ધનસુખલાલ મહેતાએ કેટલાંક મહત્ત્વનાં રૂપાંતરો આપ્યાં અને 
અન્યો સાથે સહનાટ્યલેખન પણ કર્યું. આત્મસંસ્મરણને આધારે દસ્તાવેજી સામગ્રી રજી કરતું 
એમનું સ્વતંત્ર સર્જન, તે “સરી જતું સુરત” (1942). તેમણે અવિનાશ વ્યાસ સાથે 
“અર્વાચીના” (1946), ગુલાબદાસ બ્રોકર સાથે “ધૂમ્રસેર” (1948), બચુભાઇ શુક્લ સાથે 
“વાવાઝોડું” (1956) વગેરે નોંધપાત્ર સહસજનો કર્યા. ધનસુખલાલ મહેતાનાં બે મહત્ત્વનાં 
રૂપાંતરિત નાટકો તે -“સ્નેહનાં ઝેર” (1950) અને “મનુની માસી” (1951). ભારે ઊહાપોહ 
જગાવનાર, પણ ગુજરાતની “નવી' રંગભૂમિનું પ્રથમ શતપ્રયોગી નાટક “રંગીલો રાજ” 
(1955) તેમણે અંગ્રેજી પરથી રૂપાંતરિત કર્યું હતું. મુક્ત પ્રણયસહચાર અને પ્રહસનલક્ષી 
અતિરંજકતાને લીધે એ ખુબ ઉપાલંભ પામ્યું; પણ એટલુંજ નટ અને પ્રેક્ષકપ્રિય બન્યું હતું. 

ધનસુખલાલ મહેતા વિશેષ તો નાટ્યકાર તરરીકે નહીં, પણ નાટ્યરસિક વ્યક્તિવિશેષ તરરીકે 
વધુ સફળ રહ્યા. અનેક રેડિયો-નાટકો અને “ફીચરો' તેમણે લખ્યાં હતાં. “ગુજરાતી 
બિનધંધાદ્યરી રંગભૂમિનો ઈતિહાસ” (1956), “નાટક ભજવતાં પહેલા” (1959) અને 
“નાટ્યવિવેક” (1960) એમનાં ઇતિહાસ અને નાટ્યસિદ્ધાંતનાં પુસ્તકો છે. 


92 ગુજરાતી ધિયેટરનો ઈતિહાસ 


સ્તબકને સંધિકાળે 

1937ની “રંગભૂમિ પરિષદ” પછી “નટઘર' વિના પાંગરેલી ગુજરાતની “નવી” રંગભૂમિનો 
“તાટ્યમંડળીઓ રચવાનો” 1949 સુધીનો આ બીજો સ્તબક છે. એની અભિનયપ્રવૃત્તિના 
ઉપલક્ષ્યમાં મૌલિક નાટ્યલેખનની સાથે અનુવાદપ્રવૃત્તિ વધતી જણાય છે. 1922-1939નાં 
મૌલિક નાટકોનાં લેખન અને નિર્માણથી આ તબક્કો સૌ પહેલાં તો આ રીતે જ અલગ પડે 
છે. ચંદ્રવદન મહેતા જવા લેખકોની સાથોસાથ નવા લેખકો પણ અભિનયકે રંગભૂમિમાં પ્રવેશ 
માટે લેખનના ક્ષેત્રે ઝંપલાવે છે. લેખક તથા રંગભૂમિ વચ્ચે ક્યાંક કયાંક નિકટતમ સંબંધ ટકી 
રહે છે. આ ગાળા દર્રામયાન અનેકાંકીઓ કરતાં એકાંકીઓ વિશેષ લખાયાં છે. જોકે એકાંકીમાં 
સારી હથોટી દર્શાવતા લેખકો હંમેશાં એવું જ સારું પ્રલંબ નાટક આપી શકયા નથી. આ ગાળા 
દરમિયાન હજી તો એવી પરિસ્થિતિ રહી કે ભજવાતું તે વાટક છપાતું અને છપાયેલું નાટક મોટા 
ભાગે ભજવાતું ય ખરે. પ્રેક્ષરકોમાં નવથિયેટર જોવાના ઉમંગઉઠ્ઞાસ હતા. નાટકની ચર્ચા થઈ 
શકતી, એના અભ્યાસને ઉત્તેજન મળતું અને મુક્ત મને વિવેચન થતું. 

પહેલા સ્તબકથી અલગ પડીને, જો કે ખરી રીતે તો એમાંથી વિકાસ પામીને, આ ગાળા 
દરમિયાન ભજવણી માટે આમમંડળી ભેગી કરવી એ પ્રક્રિયાના સ્થાને નિયમિત પ્રયોગો થઈ 
શકે એ માટે નાટ્ય મંડળીઓ રચાઈ. હવે એમને જોઈએ “નટધરો”, એટલે જેહાદનું સ્થાન 
લીધું ટહેલે; અને પરિણામે સર્જા યું ખેલનું ગરમાગરમ વાતાવરણ. જોકે આ નાટ્ય મંડળોમાં 
પણ (“ઇપ્ટા” કે તત્કાલીન “આઈ.એન.ટી.” જેવાં પ્રયોજનલક્ષી, તથા “રંગમંડળ” કે “રૂપક 
સંઘ” જવાં સાહિત્યકલાલક્ષી, દીર્ધ અથવા અલ્પજીવી હોવા છતાં) હજીયે “એક્ટરપુશિગ ધ 
એક્ટિવિટી” ની છાપ ઊઠયા વગર રહેતી નથી. 

આ સ્તબકને છેવાડે વ્યવસ્થિત નાટ્યવિઘ્યા તાલીમના બે પ્રયોગો (“ગુજરાત 
વિદ્યાસભા”નું “નાટ્યવિદ્યા મંદિર” - 1949, અને વડોદરા યુનિવાસટીનો નાટર્યવિભાગ 
- 1950) થવા છતાં, એનો પ્રભાવ વર્તાય ત્યાં સુધી તો, મુખ્ય નટે જ દિગ્દર્શન કર્યું; એણે 
જા તે નાટક લખ્યું, ક પછી પોતાનાં રસ-હેતુને અનુકળ પરદેશી નાટક બીજા પાસે ગુજરાતીમાં 
કરાવડાવ્યું. આ નટમંડળીઓનો એ નટ પોતાનો કસબ શીખતો અને નાણી જોતો જણાય ઇક. 
પોતાને અમુક વેશ કે રંગભૂષા કેવાં લાગે છે, એમાં એને રસ પડ છે. મંચ ઉપર ઊભાં ઊભાં 
પાર્શ્વભુમિના સેટ માટે એ ખાસ કસબી નીમે છે, અને પોતાના પર પ્રકાશ બરાબર પડે છે કે 
કેમ, એ તરફેય એ નજર કરી લે છે. કયાંક-કયાંક નટ દ્વારા લેખન કે દિગ્દર્શનના ચમકારા દેખાય 
છે. પણ ગુજરાતનાં જીવનનાં આગવાં નાટક કે થિયેટરકર્મના સમગ્ર વ્યાપને એક નજરે બાંધી 
શકે એવા દિગ્દર્શક (જશવંત ઠાકર સિવાય) આ દરમ્યાન હજી માથું ઊંચક્યું નથી. નવું કરવાના 
ઉન્મેષો તો અનેક - “રંગમંડળ”નું “ડઇંગરૂમ થિયેટર” , “રૂપકસંધ” નું “જયા-જયંત”, 
“ઇપ્ટા”નું “મોચીની વહુ”, ચંદ્રવદન મહેતાનું “ધરા ગુજરી”, જશવંત ઠાકરનું “હેમ્લેટ” 
અને “લતીફ ક્યાં છે?', “આઈ.એન.ટી.”ની નૃત્યનાટિકાઓ વગેરે અનેક રૂપેરંગે-ઘાટે 


નટ છગન નાયક 'રોમિયો' 





નાટ્યકાર મૂળશકર મૂલાણી 


નાટયકાર 


રસિકલાલ છો. પરીખ 


પજ. 








'મેના ગુજરી'માં પ્રભાબહેન પાઠક, 1955 





ઈ 


'મના ગૂજરી'માં પિતાની ભૂમિકામાં જયશંકર “સું 
બ્રાહ્મણ તરીક પ્રાણસુખ નાયક, 1955 


(પપ 


વાભે દ ડવ 





'6પ્ટા'ના “ઢીંગલીઘર'માં દોના ગાંધી અને જશવંત ઠાકર 





'ભ્લે પધાર્યાં'માં વનલતા મહેતા અને ફિરોઝ આંટિયા 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક બે - નાટ્ય મંડળીઓની રચના 03 


અનુભવાયાં, પરંતુ જ ણે કે હજીય એવા ઉછાળા “ટેબ્લો” બની જતા લાગતા હતા. 

જ મોટા ભાગે મુંબઈમાં શરૂઆતમાં વરતાતી હતી તે જ ગૃતિ હવે અમઘવાદમાં અને 
સુરત, વડોદરા, રાજકોટ સુધી અનુભવાતી હતી. બીજા સ્તબકની મોટા ભાગની આ પ્રવૃત્તિઓ 
સમાજ અને રંગભૂમિ પ્રત્યે કોઈ ને કોઈ પ્રકારની સજગતા ધરાવતી હતી. પ્રેક્ષકોને એના 
અગ્રણીઓમાં રસ નહીં, વિશ્વાસ પણ હતો. 

આ ગાળા દરમિયાન ત્રણેક નાટ્યસામયિકો બહાર પડયાં. થિયેટરના ઇતિહાસ અને 
નાટ્ય સિદ્ધાંત અંગે પુસ્તકો છપાયાં, અને નાટ્યતાલીમ આરંભાઈ. જની રંગભૂમિ છેક્વા શ્વાસ 
લઈ રહી હતી, એ 1950ના આ અરસામાં શૂન્યાવકાશ પૂરવાની જ ગૃતિ “'નવી'માં હતી, ભલે 
એટલી સજત્તા નહોતી. પ્રેક્ષકોને સંડોવવાનો પ્રયત્ન હતો, પણ હજીય પ્રેક્ષકવર્ગ પૂરેપૂરો ઘડાયો 
નહોતો. સમગ્ર વાતાવરણમાં એક ઉમંગની લહેરખી હતી, કદાચ આઝાદી પછીનાં વર્ષોના 
અલ્પજીવી સંતોષને કારણેય એવું હોય. 

ટૂંકમાં, એક્લવીર નટે આપ્રમંડળીથી આગળ વધી, આ સ્તબકમાં નટ મંડળી રચી; મળ્યું 
ત્યાંથી નાટક લીધું. અને જરૂર પડી ત્યારે એને મઠારી લીધું. પોતાના ૫ર સ્પોટલાઈટ ગોઠવી 
અને સ્પર્ધાઓમાં ઈનામો મેળવવા માંડયાં. મેળાવડા-ઉત્સવોને બદલે ।_નયમિત રજઆતો 
કરી; ક્યારેક ક્યારેક શતપ્રયોગો સુધી પહોંચી તો એણે છાતી રૂલાવી. આમ, “પોતાના રસ અને 
હૅતુ માટે થિયેટરકર્મ કરી શકાય' એવો એને ખુદને વિશ્વાસ બેસવા માંડયો. આ બીજા 
સ્તબકની મથામણના એ મહત્ત્વના પ્રવાહો છે. 

આ સ્તબકને સંધિકાળે બીજી આગત્યની ઘટના તે “ગુજરાત વિઘાસભા”ની 
નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં જયશંકર “સુંદરી'નો પ્રવેશ, અને “નટમંડળ” સાથેની આત્મીયતાને 
પરિણામે ગુજરાતના આગવા મૌલિક નાટક “શાવલક”ના સજક રસિકલાલ પરીખ દ્વારા 
લેખનનું મંડાણ. આ બંનેએ જા ણે ગુજરાતને નાટક, થિયેટર અને દિગ્દર્શક આપવાનું બીડું 
ઝડપ્યું હતું. એનાં પ્રારેભનાં વર્ષોમાં જશવંત ઠાકર, દિના ગાંધી, કેલાસ પંડયા, પ્રાણસુખ નાયક 
એમની સાથે હતાં. પણ એનાં ભૂમિક અને ભા[વિને આપણે તપાસવાં છે; અને તે એ રીતે કે 
આટઆટલી નિષ્ા અને તાલીમની શિસ્ત પછીય કેમ, શું બન્યું; અને કેમ, શું ન બન્યું. . . ! 


પ્રકરણ 8 


નવથિષેટર કર્મ 
સ્તબક ત્રણ : દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી 
(1949-1960) 


આ સદીના મધ્યાહ્‌ને 


આ સદીના મધ્યાહુને (એટલે કે આમ તો એના એક વર્ષ આગળ અને બે વર્ષ પાછળ સુધીમાં) 
- બે ત્રણ એવી ઘટનાઓ ધટી કે ગુજરાતનાં નવા નાટ્ય થિયેટરકર્મે પડખું ફેરવ્યું. નાટ્ય 
મંડળીઓએ એક બાજ ગંભીર રીતે વધુ સજ થવા પ્રયત્ન કર્યો અને ક્યાંક અટકી પડી, તો 
બીજી બાજ અમુક નાટ્ય મંડળીઓ ઓટલો ન મળ્યો, તો છેવટે રોટલો મેળવવા તરફ વળી. 
આ સ્તબકમાં આ સિવાય પણ કેટલાંક બીજાં પરિબળો, લક્ષણો અને પરિણામોએ દેખા ધીધી. 
ટૂંકમાં, ઘણુંક થયું અને થવા જેવું ઘણુંય ન થયું. 

તે છતાં આ અરસામાં સ્તબક બદલાતો દેખાય છે. એની સ્થૂળ ઘટનાઓ તે આટલી - 
અમદાવાદમાં “ગુજરાત વિદ્યાસભા” સંચાલિત નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં જયશંકર “સુંદરી'નો પ્રવેશ 
(1949) અને અનુભવાતો જતો એમનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ; 1949માં “નાટ્યવિઘા મંદિર” 
અને “નટ મંડળ”ની સ્થાપના; 1951માં મુંબઈમાં “ભારતીય વિદ્યાભવન” દ્રારા એકાંકી 
હરીફાઈઓ, અને એમાંથી બહાર પડેલા નવયુવાન નટો-દિગ્દર્શકો-લેખકો; (અધૂરા સંશોધને 
'જની' ધંધાદારી રંગભૂમિનાં એક દાયકો મોડા પૂરં થતાં સો વરસ માનીને ) 1952માં 
ઊજવાયેલી ગુજરતી નાટ્ય શતાબ્દી અને “ગુજરાતી નાટ્ય મંડળ” ની સ્થાપના; 1952માં 
ગુજસતમાં પરંપરિત (લોક)નાટ્યનાં તત્ત્વો આમેજ કરતા, રસિકલાલ પરીખે લખેલા અને 
'સુંદી' દ્વારા માવજત પામેલા, “મેના ગુજરી” નાટકની શતપ્રયોગી રજઆત; અને એ 
દરમિયાન જ રસિકલાલ પરીખે આરંભેલ મૌલિક નાટક “શવિલક” વગેરે. 

સદીના મધ્યાહ્નનું આ દૃશ્ય-આલેખન જે ગુજરાતી રંગભૂમિ પર પરદો ઉંધાડે છે, એ 
ખૂબ સત્ત્વશીલ, તાલીમકેન્દ્રી, 'થિયેટર મેંન'થી દિગ્દાશત, બળૂકા નાટ્ય-લેખન સાથે 
પ્રેક્ષક-અભિગમ ધરાવતી અને નટમંડળી પોતાના જ નટધર (જૂના “પ્રેમાભાઈ હોલ”, 
અમઘવાદ)માં નાટક કરતી રંગભૂમિ છે. એમાં ઉમંગ તો હતો જ, પણ નાટ્યર્દષ્ટ ય એટલી જ 
હતી. વળી, “જની' ધંધાદારીને શતાબ્દી પૂરી થઈ હોવાના ગૌરવ સાથે એને વળાવવાની, એક 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક ત્રણ - દિગ્દર્શક્કેન્દ્રી પ્રવૃત્ત 95 


રીતે “નવી'ના રંગકર્મીઓની, દિલાવરદેલી હતી; એમાંથીય પમાય એટલું પામવાનો અવકાશ 
'નવી'એ રાખ્યો હતો; અને એટલે તો “સુંદરી' જવાને ઉચ્ચાસને બેસાડી જશવંત ઠાકર, દિના 
પાઠક અને અન્ય સાથીદારો - જા ણે સમગ્ર રંગભૂમિ - એમની સામે મીટ માંડી રહી હતી. 


“સુંદરી' (1889-1975) 

1948માં ઈપ્ટા “લોકનાર્ય સંઘ” ના “હઢીંગલીઘર” નાટકમાં દિનાબહેન પાઠકનો અભનય 
જોવા રસિકલાલ પરીખના નિમંત્રણે “સુંદરી' અમઘ્યવાદ આવ્યા. (અલબત્ત, એ પહેલાં 
એમણે “રંગમંડળ” સાથે થોડું કામ કર્યું હતું) એ પછી જશવંત ઠાકર દિગ્દશત “સીતા” 
નાટકની “રંગ તાલીમ” દરમિયાન “સુંદરી' એ આપેલા માર્ગદર્શનથી એ બંને નાટકો વધુ સફળ 
થયાં. 1949માં “ગુજરાત વિદ્યાસભા” ના શતાબ્દી-મહોત્સવ વખતે રમણભાઈ નીલકંઠના 
“રાઈનો પર્વત”નું તેમણે દિગ્દર્શન કર્યું. રાઈનો પાઠ કરનાર ધનંજય ઠાકર અને લીલાવતીનું 
પાત્ર ભજવતાં જ્યોત્સ્નાબતેન રાજાને ખુબ ઝીણવટપૂર્વક તાલીમ આપી. જાલકાની 
ભૂમિકામાં વિનોદિની નીલકંઠના અભિનયથી “સુંદરી' રાજી થયા હતા. 

આ અનુભવે વિદ્યાસભાએ થિયેટર માટે “નાટ્યવિઘ્યા મંદિર” અને એના પ્રાયોગિક 
અંગ તર્રીકે “નટ મંડળ”ની યોજના વિચારી; અને એનું ગુરુપદ '“સુંદરી'ને સોંપ્યું. 
નવરંગભુમિને સમગ્ર રીતે બળૂકી બનાવવાનો આ સંસ્થાઓનો પ્રાથમિક ઉદૃશ હતો; (“ભારત 
સહકારી નાટ્ય સંઘ” પણ એમાંથી જ ઉદ્ભવ્યો.) લગભગ એક દાયકાની એની પ્રવૃત્તિ આ 
સ્તબક જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની રંગભૂમિના મોટા વળાંક સમી હતી, જેમાં અનેક નટો, 
દિગ્દર્શકોને તાલીમ મળી. રવિશંકર રાવળ, ઉમાશંકર જોશી, એસ. આર. ભટ્ટ, જશવંત ઠાકર 
અને ધનંજય ઠાકરે આ તાલીમમાં એમને સહકાર આપ્યો. આ “નાટ્યવિદ્યા મંદિર”ના 
અભ્યાસક્રમને આધારે પછીના વર્ષે વડોદરા યુનિવાસટીએ એના ઉપકુલપતિ હંસા મહેતા અને 
ચંદ્રવદન મહેતાએ વિશ્વવિઘાલય કક્ષાનું નાટકના સ્નાતકનું તાલીમ-માળખું રચ્યું. 

“સુંદરી' એ શરૂઆત કરી ભાસનું “ઉરુભંગ” અને બોધાયનના “ભગવઇકનજીકેયમ્‌'ની 
પ્રાયોગિક તાલીમના પ્રારંભથી. એમાંય “વાચિક” ની કષ્ટસાધ્ય તાલીમથી જ સહુએ શરૂઆત 
કરવી પડતી. કેવી રીતે સ્થિર ઊભા રહેવું, ગતિની શરૂઆત કરવી, એનું ચિત્ર ઉપસાવવું, એનીય 
હારમાળા કરવી; પાત્રનો પાત્રો સાથેનો, અને એ બધાંનો નાટક સાથે, અને અંતે નટની 
રમણભૂમિનો પ્રેક્ષકો સાથે કેવી રીતે સંબંધ જોડવો વગેરેની તલસ્પર્શી તાલીમ “સુંદરી' 
આપતા. 

“ઉરૂભંગ” માં શિવકુમાર જોશીએ દુર્યોધનની ભૂમિકા કરી. બીજાં કલાકારો હતા - 
જશવંત ઠાકર, સત્યવતીબહેન, ગિરીશ ભચેચ વગેરે. પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત શૈલીનાં આ નાટકોએ જા ણે 
“નાટ્યવિદ્યા મંદિર”ની તાલીમને સાર્થક કરી. એ જ વર્ષે “સુંદી'એ હેન્ર્ક ઇબ્સનના 
નાટકનો ગુજરાતી અનુવાદ “સાગર ઘેલી” રજ કર્યો. એ પછી જશવંત ઠાકર 1950માં 


96 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


“નાટ્યવિદ્યા મંદિર”ના સૂત્રધાર-પંચમાંથી છૂટા થયા અને તેમણે “ભરતનાટ્યપીઠ”ની 
સ્થાપના કરી. “નાટ્યવિદ્યા મંદિર”'નાં પછીનાં નાટકો - તે શરત્ચંદ્રની નવલકથા 
“વિરાજવવુ”નું નાટ્યાંતર, અને ઇબ્સનના નાટકનો ગુજરાતી અનુવાદ “લોકશત્રુ”. જોકે 
1951માં “વિસજવહણુ”ના છ અને “લોકશત્રુ”ના ત્રણ જ શો થઈ શક્યા. “નાટ્યવિદ્યા 
મંદિર” ને પગભર કરવા ભારતીબહેન સારાભાઈની મદદથી “ખોટ ફંડ” ઊભું કરવામાં આવ્યું. 
એ પછી કૈલાસ પંડયા અને દિનાબહેન “સુંદરી' ના સાથીદારો તરીકે જોડાયાં. એક કાયમી ફંડ 
ઊભું કરી 1952માં પ્રાણવાન નાટ્યપ્રયોગો સતત રજ કરવા માટે “નટ મંડળ” ની સ્થાપના 
કરવામાં આવી. એનું પહેલું નાટક, તે મૂળશંકર મૂલાણીનું “જગલ જગારી”. “મુંબઈ 
ગુજરાતી નાટ્ય મંડળી”ની મૃળ શૈલીમાં એનું સંક્લન થયું. અલબત્ત, અભિનય “નવી' 
રંગભૂમિ મુજબ શિખવાયો. 

મૂળ પોતે નાયક - એટલે ભવાઈ “સુંદરી'ના લોહીમાં વહે; એમને નવું નાટક મળ્યું તે 
રસિકલાલ પરીખનું “મેના ગુજરી”, અને એમાં ભળ્યો દિના બહેનનો “ચાઇનીઝ ઓપેરા” 
જોયાનો અનુભવ. પરિણામે સર્જાયું સંગીત-નૃત્યપ્રધાન નાટક “મેના ગુજેરી''. રસિકલાલ 
ભોજકે એને સંગીતથી મઢયું; મેનાની ભૂમિકા ભજવી દિના બહેને; બાદશાહ તર્રીકે કૈલાસ 
પંડયા, અમથી કાકી તર્રીકે પ્રભાબહેન પાઠક અને એની સાથે હતાં અનસૂયા સુતરિયા, અરાવદ 
પાઠક અને પ્રાણસુખ નાયક. ખુદ મેનાનાં પિતાની ભૂમિકા થોડા પ્રયોગો પુરતી “સુંદરી'એ 
ભજવી હતી. એના કુલ પાંસઠ શૌ થયા. આટલા સુંદર દિગ્દર્શન બદલ “સુંદરી'ને 1954નો 
“રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક” એનાયત થયો. 

ભૂમિજાત ક્લાનાં તત્ત્વોને આધારે 1871માં લખાયેલ કવ દલપતરામનું 
“મિથ્યાભિમાન” “સુંદરી'એ પેશ કર્યું 1955માં. એટલી ઝીણવટથી તેમણે આ નાટક તૈયાર 
કરાવ્યું કે, એના નટ પ્રાણસુખ નાયક અને એના પાત્ર જીવરામ ભટ્ટ પર્યાયો બની ગયા. “મેના 
ગુર્જશી” માં જે અડધું પડધું “સુંદરી' એ કર્યું હતું, તે “મિથ્યાભિમાન” માં નટની રમણભૂમિની 
નવી રીતે કલ્પના કરી - પરદ્ય કે રંગસ્થળની મર્યાદાને દૂર કરી; ખુહ્યામાં એ રજી કર્યું. ટૂંકમાં, 
અભિનય એટલે કે નટ, અને નાટક એટલે લેખક-દિગ્દર્શક એમાં કેન્દ્ર રહ્યા. એમાં દિનાબહેન, 
અનસૂયાબહેન, બાપાલાલ રાવળ અને કૈલાસ પંડયાનું જથકાર્ય હતું. 

ત્યારબાદ “સુંદરી'એ શરત્ચંદ્રનાં “વિજયા” (1956) તથા “નશાચર”, અને જે.બી. 
પ્રિસ્ટ્લીના નાટકનું ધનંજય ઠાકરે કરેલું રૂપાંતર “કલ્યાણી” રજ કર્યાં. એમાં ઇન્સ્પેકટર તર્રીકે 
નરોત્તમ શાહે ખૂબ સંવેદનશીલ ભૂમિકા ભજવી. 

“નટ મંડળ” ની આદિક સંકડામણ ધીમે ધીમે વધતી જતી હતી. “ભારત સહકારી નાટ્ય 
મંડળ”ના નામથી “નટ મંડળ”ને ટકાવી રાખવા નવું બંધારણ ઘડાયું. (જશવંત ઠાકર 
વડોદરાથી આવીને અમદાવાદની “હ. કા- આટ્ર્સ કોૉલેજ”ના નાટ્ય વિભાગ અને 'નટ 
મંડળ' માં 1960માં જોડાયા હતા.) 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક ત્રણ - દિગ્દર્શકકેન્દ્રી પ્રવૃત્ત 97 


જયશંકર “સુંદરી'એ અમઘ્વવાદમાં ઘેઢ ઘયકો પલોઠી વાળીને નાટ્યતાલીમ અને 
દિગ્દર્શનમાં મન પરેવ્યું. એ ઉપરાંત આ દરમયાન તેઓ રસિકલાલ પરીખના “શ વલક”ના 
નાટ્યલેખનમાં પહેલેથી છેહ્વે સુધી સાક્ષી રહ્યા. 1960 માં “નટ મંડળ”માંથી મુક્ત થઇ 
'સુંદરી' વીસનગર પાછા વળ્યા 


ભરત નાટ્યપૌઠ 
જશવંત ઠાકર (1915-1991)ની આ મંડળી પણ 1949માં શરૂ થઈ. “લોકનાટ્ય સંઘ” માંથી 
છુટ્ટા થઈ ચીનુભાઈ સોજના (“મામા'), બાબુભાઈ પટેલ, અનસૂયા સુતરિયા, કમલેશ ઠાકર 
વગેરેને સથવારે, “લોકનાટ્ય સંઘ” ના “થિયેટર મેનિફેસ્ટો' ને સ્વીકારી જશવંત ઠાકરે “ભરત 
નાટ્યપીઠ”ની સ્થાપના કરી હતી. એ રીતે પણ આ સ્તબક “દિગ્દર્શકકેન્દ્રી નાટ્યપ્રવૃત્તિ”નો 
બને છે. 

એનું પ્રથમ નાટક હતું મેૅંક્સિમ ગોર્ક્ીના નાટકનો અનુવાદ “ઊંડા અંધારેથી”. એ પછી 
તો “ભરત નાટ્યર્પીઠે” અનેક નવાં નાટકો રજ કર્યા. “દૃ:ખીનો બેલી” (લેખક : તુલસી 
લાહિરી), શેક્સપિયરનું “હેમ્લેટ” (અનુવાદ - આશાભાઈપટેલ), “મુદ્રરાક્ષસ” (અનુવાદ - 
કે. ક. શાસ્રી), “ મૃષક અને મનુષ્ય” (ર્રેન્બેકના “માઇસ એન્ડ મેન” નો સુન્‍્દરમ્‌નો અનુવાદ), 
ટાગોરનું “અચલાયતન”, “લતીફ ક્યાં છે ?” (ક્લિફોર્ડ ઓડેટ્સના નાટકનો અનુવાદ) વગેરે. 
“હેમ્લેટ” નાટકના ત્રીસ પ્રયોગો થયા હતા- એને યાદ કરતાં જશવંત ઠાકરે એક વાર કહ્યું હતું, 
કે “નર્મદ” પછી “હેમ્લેટ”માં એમણે પાત્રમયતા અનુભવી હતી. આ ઉપરાંત “મુદ્રરાક્ષસ” 
સૌથી વધુ સફળ થયું હતું. 

બે વર્ષમાં જ દોઢેક ડઝન નાટકોની ધૂમ મચાવી, 1950માં “ગુજરાત વિદ્યા સભા” માટે 
જયશંકર “સુંદરી' સાથે “રાઈનો પર્વત” રજૂ કરી, એ જ વર્ષે વડોદરા યુનિર્વાસટીમાં નાટ્ય 
[વિભાગના વડા તર્રીકે જોડાયા; ત્યાં , ચંદ્રવદન મહેતા, ટાગોર, ઇબ્સન અને પ્રભુલાલ દ્વિવેદોનાં 
નાટકો રજ કરી યૂ!નવસિટીમાંથી છૂટા થયા. 1951માં રાજકોટમાં ગુણવંતરાય આચાર્ય અને 
તલ્સ્તોયનાં નાટકો રજ કર્યા. 1955-1960 વરચે ફરીથી વડોદરા યુનિર્વાસટીમાં 
નાટ્યાવિભાગમાં જોડાઈ ચંદ્રવદન મહેતા, અન્તોન ચે ખોફ, શેક્સપયર (“ઓથેલો” ) વગેરેનાં 
વિવિધ નાટકોનું દિગ્દશ્ન કર્યું. 1960 પછી હ. કા. આર્ટ્સ કૉલેજમાં નાટ્ય વિભાગ શરૂ કરી 
અનેકોને નાટ્યતાલીમ આપતાં “નટ મંડળ” તરફથી ટાગોર, શેક્સાપયર (“મેકબેથ'), 
મનુભાઈ પંચોળી “દર્શક' (“પરિત્રાણ”), આલ્બેર કેમ્યૂ (“અજગર ભરડો” - અનુવાદક 
હસમુખ બારાડી) વગેરે રજૂ કર્યા. 1971થી “ગુજરાત કૉલેજ” માં નાટ્યતાલીમ શરૂ કરી, 
મડિયાનું “રામલો રોબિનહૂડ” ,દસ્તયેવસ્કીનું “અંતરનો અપરાધી” (અનુવાદક સુભાષ શાહ), 
પ્રબોધ જોશીનું “આંબે આવ્યા મોર” વગેરેથી તખ્તો ગજવ્યો. 1973થી ફરી “ભરત 
નાટ્યપીઠ” ને પુનર્જીવિત કરી જે નોંધપાત્ર નાટકોની રજુઆત કરી એમાં રસકલાલ પરીખનું 


98 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


“શવિલક”, કાલિદાસનું “અભિજ્ઞાન શાકુતલમ્‌” અને મરાઠી પરથી “નટ સમ્રાટ” મહત્ત્વનાં 
હતાં. 

જશવંત ઠાકરની આખી કારકિર્દી નાટ્યતાલીમ અને નટ-દિગ્દર્શકની મથામણની રહી છે. 
એમણે એ તાલીમ માટે અનેક પુસ્તકો લખ્યાં, નાટકોના અનુવાદો કર્યા, મૌલિક નાટકો લખ્યાં. 
એમાં મહત્ત્વનાં તે આ - “નાટ્યશિક્ષણનાં મૂળ તત્ત્વો” (1957), “ નાટ્યપ્રયોગશિલ્પ” 
(1959), “લોકનાટ્ય અને ગામડું” (1960). 


“નર્મદ”થી નટસમ્રાટ 

1944માં “ઇપ્ટા” માટે જશવંત ઠાકરે “નર્મદ” રજ કર્યું, ત્યારથી “ભરત નાટ્યપીઠ” દ્વારા 
રજ્‌ થયેલ “નટસમ્રાટ'” સુધી વિસ્તરતી એમની કારકિર્દીમાં મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શકનું એક વલણ 
ઊઠે છે, તે છતાં રંગભુમિનાં એકેએક પાસાંને ક્રાન્તદષ્ટિથી જોઈ, એમાં દેશી-વિદેશી રંગભૂમિ 
અને અભિનયકળાનો અનુભવ આમેજ કરી, ખૂબ વિવિધતાભર્યા નાટકોનું દિગ્દર્શન કરવાની 
એમની ક્ષમતા અને દષ્ટિ 1949થી 1960 વચ્ચેના દિગ્દર્શનકેન્દ્રી સ્તબકની બહાર પણ સફળ 
રીતે પ્રસરતી જણાય છે. કેટલાકને મતે એ “નિષ્ફળ રજઆતોના સફળ દિગ્દર્શક' હતા, તે છતાં 
રંગભૂમિ પ્રત્યેની એમની નિષ્ઠા, પ્રતિબદ્ધતા અને ઊંડી સમજ માટે કોઈનેય બે મત નથી. 
રાજકીય વિચારસરણીનાં લેબલો ચોટાડતાં તત્કાલીન સમાજ અને આગેવાનો સામે એમણે 
ઝઝૂમવું પડયું. મુંબઈયી અમદાવાદ, વડોદરાથી રાજકોટ અને ફરીથી અમદાવાદ -એમ સતત 
રઝળપાટ કરતાં તન-મન-ધનને થયેલા નુકસાન તરફ તેમણે કદી ધ્યાન ન આપ્યું. પરંતુ કોઈ 
એક જ સ્થળે એકાદ થિયેટર અને નટ મંડળી સાથે પૂરી સ્વાયત્તતાથી એમના જવા 
નાટ્યમહષિને આપણે ઠરી ઠામ થવા દીધા હોત, ચંદ્રવદન મહેતાની ટહેલને ખ્યાલમાં રાખી 
હોત, જયશંકર “સુંદરી' ને વૃવ્્વવસ્થામાં કુટુંબથી દૂર અમદાવાદમાં નાટ્યતાલીમ માટે રોકવાને 
બદલે, છેવટે 1960 પછીયે એમના વતન વીસનગરમાં કોઈ સંસ્થા ઊભી કરી આપી હોત. .. 
વગેરે સંભવિતતાઓ હવે તો ભૂતકાળ બની ગઈ છે. તે છતાં ગુજરાતે જશવંત ઠાકરને મોડાં 
મોડાંય માનઅકરામો આપ્યાં, ઇનામો, ચંદ્રકોથી નવાજ્યા તો ખરા. “નટ સમ્રાટ” બનતાં સુધી 
એમણે “નર્મદ”નો જસ્સો જાળવી રાખ્યો હતો, અને નટોના સમ્રાટ બનવા છતાં દિગ્દર્શન 
અને નાટ્યાશિક્ષકની ભૂમિકાય સુપેરે ભજવી હતી. દિગ્દર્શનકેન્દ્રી આ સ્તબકમાં “સુંદરી' પછી 
જશવંત ઠાકરનું (“ભરત નાટ્યપીઠ” અને “વડોદરા નાટ્ય વિભાગ” સહિતનું) કાર્ય ઝળકી 
ઊઠે છે. 


પ્રાણસૂખ નાયક (1910-1990) 
મહેસાણા તાલુકાના એક નાના ગામે “છેલબટાઉનો વેશ” ભજવતા મણિલાલ નાયકને ત્યાં 
એમનો જન્મ. અનેક નિષ્ફળતાઓ પછી નાટકના કૌટુંબિક સંસ્કારને લીધે “મુંબઈ ગુજરાતી 


નવધથિયેટર કર્મ : સ્તબક ત્રણ - દિગ્દર્શકકેન્ટ્રી પ્રવૃત્ત 99 


નાટ્યમંડળી”માં તેમને સ્થાન મળ્યું; અને જયશંકર 'સુંદરી'એ એમને તાલીમ આપતાં 
આપતાં એમનામાં સાહિત્યિક વૃત્તિ પણ જગાવી. ગજેન્દ્ર પંડયાના “કૉલેજ કન્યા” નાટકમાં 
'રોમિયો'ની જોડીમાં કિશોરીની ભૂમિકામાં પ્રાણસુખ નાયક લોકપ્રિય બન્યા. પ્રાણસુખભાઈના 
જીવનમાં પણ એવા અનેક પ્રસંગો બન્યા, કે જ ખુદ નાટ્યાત્મક હતા. દા.ત., અવાજ બેસી 
ગયા પછી તેમણે કરેલો માત્ર મૂક અભિનય પ્રેક્ષકોએ ચલાવી લીધેલો; એ જ રીતે પત્નીના 
મૃત્યુ પછી થોડા જ કલાકોમાં એમણે હાસ્યરસિક ભૂમિકા કરતાં પ્રેક્ષકોને હસાવી બેવડ વાળી 
દીધેલા. વ્યવસાયી રંગભૂમિની કી[તદ્ય કારકિર્દી પછી અમદાવાદમાં નટ મંડળમાં જયશંકર 
'સુંદી' અને દિનાબહેન પાઠકના માર્ગદર્શન હેઠળ “મેના ગુજરી”, “વિજયા” અને 
“બાજીસવ મસ્તાની” માં યશદાયી ભૂમિકાઓ ભજવી. “મિથ્યાભિમાન” માં જીવરામ ભટ્ટનું 
એમનું પાર્ત્રનરૂપણ તો ગુજરાતી રંગભૂમિનો સીમાસ્તંભ છે. “પ્રાણ થિયેટર્સ” નામની 
પોતાની સંસ્થામાં પણ એમણે અનેક લોકપ્રિય નાટકો તેયાર કર્યા. 


“ગભૂમિ' 
1949માં અમદાવાદમાં શરૂ થયેલ “જરવાનકા”ની સાથોસાથ જ મુંબઈમાં એ જ વર્ષે આ 
સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. પ્રતાપ ઓઝા, વિષઝુ કુમાર વ્યાસ, લીલા જરીવાલા, મધુકર રાંદેરિયા, 
મંગળદાસ પકવાસા, ગુણવંતરાય આચાર્ય વગેરેના સથવારે અમર જરીવાલાના મહામંત્રી પદે 
આ સંસ્થાએ અનેક નાટકોની રજઆત કરી; અને પ્રતાપ ઓઝા, વિષગ્રુકુમાર વ્યાસ વગેરેએ 
આ દિગ્દર્શનકેન્દ્રી સ્તબકમાં યથોચિત ફાળો આપ્યો. દસ વર્ષની કારકિર્દી પછી આ સંસ્થાએ 
નાટ્યામિલન યોજ્યું, અને “નાટ્યરંગ” નામનું સામયિક શરૂ કરી નાટ્યસિદ્ધબંતની ચર્ચા 
વિચારણામાં પણ ફાળો આપ્યો હતો. “રંગભૂમિ” એ પહેલે જ વર્ષે જ. બી. પ્રિસ્ટ્લીનું 
“ઇન્સ્પેકટર કોલ્સ” ગુજરાતીમાં અવતાર્યું. એ પછીનાં નાટકોમાં આચાર્ય અત્રેનું “દાનયા 
શું કહેશે”, રમણલાલ દેસાઈની નવલકથાનું રૂપાંતર “પૂંણિમા”, વજભાઈ ટાંકનો અનુવાદ 
“નરબંકા”, અને “દર્શક'ના નવલક્થાનું રૂપાંતર “ઝર તો પીધાં જ ણી જા ણી” નોંધપાત્ર 
છે. નાટ્યક્સબ અને રસની ઘષ્િએ વૈવિધ્યવાળાં નાટકો રજ કરવાં એ “રંગભૂમિ” સંસ્થાની 
વિશિષ્ટતા રહી. નાર્યકાર જયંતી પટેલે “રંગભૂમિ” માટે “ભાડૂતી પતિ” નું દિગ્દર્શન કર્યું હતું. 
આ સ્તબકની ખ્‌*: મહત્ત્વની ઘટના, તે 1952માં ઉજવાયેલી “ગુજરાતી નાટ્ય 
શતાબ્દી”. ધનસુખલાલ મહેતાના માર્ગદર્શનમાં નવીનચંદ્ર ખાંડવાળા, પ્રાગજી ડોસા, દામુ 
ઝવેરી, મધુકર રાંદેરિયા વગેરેએ પ્રાણલાલ દેવકરણ નાનજીની આગેવાનીમાં “જૂની” 
ધંધાદયરીને સો વર્ષ પૂરા થતાં, એ નિમિતે નાટ્ય સપ્રાહ યોજ્યું, એક સ્મારક ગ્રંથ બહાર પાડયો 
અને “ગુજરાતી નાટ્ય મંડળ” ની સ્થાપના કરી. નાટ્યસમાહમાં “અક્લાબેલી” (દિગ્દર્શન - 
જશવંત ઠાકર), “સ્નેહનાં ઝેર” (ચંદ્રવદન ભટ્ટ), “માલવપતિ મુંજ” (માસ્ટર અશરફખાન), 
“એળે નહીં તો બેળે” (દિગ્દર્શન - જયંતી પટેલ), “લગ્નની ગાંઠ” (અદી મર્ઝબાન), “રાખનાં 


100 ર ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


રમકડાં” (નિર્માણ - “ભારતીય વિદ્યાભવન” ) વગેરેએ ભારે ધૂમ મચાવી. “ગુજરાતી નાટ્ય 
મંડળ” સંસ્થાએ નાટ્યસિદ્ધાંતોની ચર્ચા અને સંશોધનને ટેકો આપ્યો. આ મંડળ તરફથી 
યોજાયેલી લેખન હરીફાઈઓમાં મૌલિક નાટ્યલેખનને પ્રોત્સાહન મળ્યું. 

પૂરાં થયાં હતાં સો વર્ષ “જની' ધંધાદારી રૅંગભૂમિનાં,પરંતુ એની શતાબ્દીની ઉજવણીથી 
સઘન પ્રવૃત્તિ માટે ઉત્સાહનો સંચાર થયો “નવી' રંગભૂમિમાં !મોટા ભાગે મુંબઈકેન્દ્રી રહેલી 
“જની' ધંધાદારીની શતાબ્દી ત્યાં ઊજવાઈ, પરંતુ “નવધિયેટર કાર્ય' ને, આપણે આગળ જોયું 
તેમ, અમદાવાદમાં “સુંદરી'એ અને જશવંત ઠાકરે મોટો વળાંક આપ્યો હતો. 

અહીં આડવાત તરરીકે બે-ત્રણ પ્રવાહોની નોંધ કરવી જોઈએ : જમ “જ/ની' ધંધાદારી 
રંગભૂમિ મોકો મળતાં, મુંબઈથી ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર આવી, નાટકો રજ કરી, એના 
નાટ્યમાળખાનું મોડેલ આપી, ધન-કીતિ રળી જતી; એમ આજ પણ “નવી' રંગભૂમિની 
મુંબરઈસ્થત નાટ્ય મંડળીઓ કર છે. ગુજરાતી પ્રજન જેમ અન્ય કોઈધધા માટે, અને મંચનકલા 
કે સંસ્કૃતિના સાતત્ય માટે મુંબઈ ભણી નજર ત્યારે નાખતી, એમ આજે પણ નાખે છે. મુંબઈમાં 
સફળતા મળે એને સર્વક્ષેત્રે સર્વાગી સફળતા એ ગણે છે - આ એક વાત;પણ બીજી વાત તો 
એટલીય ખરી, કે મુંબઈનું એ પ્રવૃત્તિાતાત્ય '“જની' અને “નવી' બંને રંગભૂમિઓ માટે 
ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રથી ગયેલા લેખકો-કલાકારોના ફાળાથી મોટા ભાગે ટક્યું છે. જોકે, આ ત્રીજી 
વાત પણ વિચારણીય છે, કે નાટ્ય તાલીમની શરૂઆત 1949માં અમઘવાદમાં “નાટ્ય વિદ્યા 
મંદિર”માં, 1950માં “વડોદરા વિશ્વાવઘ્યાલય”માં, 1955માં “સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક 
અકાદમી” રાજકોટમાં, 1960માં અમદાવાદની “હ. કા. આર્્સ કૉલેજ” માં, 1970માં 
અમદાવાદની “ગુજરાત કૉલેજ”માં, 1982માં “સરઘર પટેલ યુનિવસટી” અને 
“ભાવનગર યુનિર્વાસટી”માં થઈ. મુંબઈમાં આટલું કામ થયું હતું “આઈ.-એન.-ટી.” કે 
“રંગભૂમિ” જેવી સંસ્થાઓની પ્રયોગલક્ષી તાલીમ સિવાય ?તેમ “સુંદરી' અને જશવંત ઠાકર 
પણ, “મુંબઈ ગુજરાતી નાટ્ય મંડળી” અને “ઇપ્ટા” પછી અમદાવાદમાં સ્થિર થયા, ત્યારે જ 
એક આખો “દિગ્દર્શક-કન્દ્રી સ્તબક” રચી આપે છે. એમાં રંગભૂમિગશક્ષણ તથા કલાલક્ષી 
વળાંક દેખાય છે. 

મુંબઈની નાટ્યસંસ્થાઓ અને મુંબઈ બહારની નાટ્યસંસ્થાઓનાં મૌલિક અને 
રૂપાંતરિત નાટકોનું પસંદુગીવેવિધ્ય પણ ઘણું સ્પષ્ટ કરી શકે. ઉદાહરણ તર્રીકે “'સુંદરી' અભિનીત 
“મુંબઈ ગુજરાતી નાટ્ય મંડળી” નાં નાટકો અને “નટ મંડળ” માં એમનાં દિગ્દાશત નાટકોની 
સુચિ વિગતે તપાસવી જોઈએ. એ જ રીતે, અલ્પજીવી “એબ્સર્ડ” નનો પ્રવાહ, “આકંઠ 
સાબરમતી” જવી લેખકોની વર્કશોપ, કે એ પછી લેખકો જ રીતે નાર્યજથોમાં નિર્ણાયક 
બની, શૈલીપરક મૌલિક નાટ્યલેખન અને ભજવણી તરફ વળ્યા એ નવતર ઉન્મેષોનું કડીબદ્ધ 
સાતત્ય મુંબઈની ગુજરાતી રંગભુમિમાં શક્ય બન્યું હોત ? 

આ સ્તબકની બીજી મહત્ત્વની ઘટના તે 1951માં મુંબઈમાં “ભારતીય વિદ્યા ભવન” 


નવથિયેટર કર્મ : સ્તબક ત્રણ - દિગ્દર્શકકેન્દ્રી પ્રવૃત્ત 101 


દ્વારા યોજા યેલ એકાંકી હરીફાઈઓ, અને 1955માં આરંભાયેલ મુંબઈ રાજય સંચાલિત વાધિક 
નાટ્યસ્પર્ધાઓ. 1956ની એકાંકી સ્પર્ધાઓમાં અનેક નવયુવાન નટો દિગ્દર્શકો બહાર આવ્યા 
અને પ્રલંબ નાટકોની રાજ્યહરીફાઈઓમાં વધુ તાલીમ પામતા રહ્યા. આ સ્તબકમાં આ 
હરીફાઈઓમાં ભાગ લેવો, અને એમાં ઇનામપાત્ર ઠરવું, એ રંગકર્મીઓને ગૌરવપ્રદ લાગતું. 
એને લીધે અનેક લેખકો પણ આગળ આવ્યા. (દા.ત. પ્રબોધ જોશી, શિવકુમાર જોશી વગેરે). 
નટો-દિગ્દર્શકો તરરીકે ખૂબ ઝળકયા તે વિષ્ચરુકુમાર વ્યાસ, મધુકર રાંદેરિયા, પી. ખરસાણી, 
વનલતા મહેતા, માર્ડડ ભટ્ટ વગેરે. ભૂમિજા ત કલાઓના સંમિશ્રણથી નીપજતાં નવાં નાટકો 
“મેના ગુજરી”, ચંદ્રવદન મહેતાનું “હોહોલિકા” અને પન્નાલાલ પટેલનું “મળેલાં જીવ” 
પછી માર્યન્ડ ભટ્ટ ઝવેરચંદ મેઘાણીના “શેતલને કાંઠે” માટે મુંબઈ રાજ્યની નાટ્યસ્પર્ધામાં 
1957માં પ્રથમ ઈનામ લઈ આવ્યા હતા. (એમણે “સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક અકાદમી”, 
રાજકોટમાં 1955માં નાટ્યતાલીમ શરૂ કરેલી.) આ સ્પર્ધાઓએ પણ દિગ્દર્શકોને તાલીમ 
આપી, અને એમનો ફાળો પણ આ દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી સ્તબકમાં ખૂબ મહત્ત્વનો છે. 

શતાબ્દી મહોત્સવના એક ઠરાવ મુજબ 1958માં પ્રથમ “ગુજરાતી નાટ્ય સંમેલન” 
યોજાયું. એમાં અનેક વિદ્દાનોએ નાટ્યપ્રવૃત્તિ અંગે તાર્ત્તવેક ચર્ચાઓ કરી, અને ગામડાંઓમાં 
ધકેલાઈ ગયેલી “જની' ધંધાદારી, તો શહેરો પુરતી જ મર્યાદિત રહેલી “નવી' રંગભૂમિ વિશે 
વિશદ્‌ વિશ્લેષણ કર્યું. 

આ ગાળા દરરમયાન ગુજરાતી રેડિયો નાટ્વલેખન અને ભજવણીનાંય અનેક સુફળો 
મળ્યાં : “એકાંકી સ્વરૂપ અને સાહિત્ય” (“આકાશવાણી'ના કાર્યકર્માનયોજક નંદકુમાર પાઠક 
- 1955), “જયશંકર “સુંદરી'ની દિગ્દર્શનકલા'' (જશવંત ઠાકર - 1957), “બિનધંધાદારી 
રંગભૂમિનો ઈતહાસ” (ધનસુખલાલ મહેતા - 1956) વગેરે એમાં મહત્ત્વનાં ગણાય. 

આ જ સ્તબકમાં 1951માં વડોદરામાં “શેક્સપિયર સોસાયટી” ની સ્થાપના થઈ હતી. 
વર્ષે એકની સરેરાશે આ સંસ્થાએ આજ સુધી પ્રશિષ્ટ અંગ્રેજી નાટકોની રજઆત કરી છે. 
1955માં સુરતમાં “રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર” અને મુંબઈમાં “રંગમંચ” સંસ્થાઓની સ્થાપના પણ 
અહીં નોંધવી જોઈએ. જા ણીતા નાટ્યકાર વજભાઈ ટાંકની આગેવાનીમાં રચાયેલા “રાષ્ટ્રીય 
કલા કેન્દ્ર” અનેક એકાંકીઓ અને પ્રલંબ નાટકો રજ કર્યા છે. એમાં “ભાભી”, “વળામણાં”, 
“કથારનાં છોરુ” વગેરે નોંધપાત્ર છે. જા ણીતા વાર્તાકાર ભગવતી કુમાર શર્મા અને પત્રકાર 
ચંદ્રકાંત પુરોહિત આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે. 

ચુનીલાલ મડિયાને સમાંતર એકાંકીઓની સાથેસાથ અનેકાંકીઓનું વિપુલ પ્રદાન 
શિવકુમાર જોશીએ, જયશંકર 'સુંદરી' પાસે “નાટ્ય વિદ્યા મંદિર”માં તાલીમ પછી લેખન 
તરફવળીને, કર્યું. તેમણે 1952માં શરત્ચંદ્રની નવલકથા “વિરાજવણુ''નું રૂપાંતર કર્યું. એ પછી 
1960 સુધીમાં આઠ લાંબાં નાટકો આપ્યાં. ત્યારબાદ પણ બીજા ડઝનેક નાટકો તેમણે લખ્યાં 
છે. એકવિધ શહેરી સામાજિક વાતાવરણ, બોલકા દીર્ધ સંવાદો, કથાની સ્થૂળ ઘટનાસ્તરે 


102 ગુજરાતી થિયેટરનો ધાતહાસ 


રજઆત, અને તે છતાં આભનયક્ષમતા એમનાં નાટકોની વિશિષ્તા રહી છે. એમનાં ઘણાં 
નાટકો પહેલાં જા ણે ્સડયો માટે વિચારાયાં હોય એવાં લાગે છે. અનેક સ્થળે વિચાર-સંઘર્ષ 
ચરિત્રોમા ઢળેલો દેખાતો નથી તે છતાં કથા વિકાસગતિ હંમેશા સ્ફૂતલી જણાય છે. એમ લાગે 
છે, જાણે એમનાં નાટકો પણ જો સતત ભજવાતાં રહ્યાં હોત, તો શિવકુમાર અને ગુજરાતી 
રંગભૂમિ બંનેને ફાયદ્યો થયો હોત. 

“ભારતીય વિદ્યાભવન” ની એકાંકી હરીફાઈઓ અને મુંબઈરાજ્ય સરકાર યોજિત વાધિક 
નાટ્યસ્પર્ધાઓમાંથી બહાર પડેલા યુવાન નટો-દિગ્દર્શકો 1960માં કોઈ ને કોઈ મંડળીઓ સાથે 
[ઘ.ત., પ્રવીણ જોશી જેવા “આઈ.એન.ટી.” માં) જોડાઈ 'નવી' ગુજરાતી રંગભૂમિને સતત 
ધંપાદારી નાટ્યપ્રયોગોથી વળાંક આપે છે, અને માત્ર દિગ્દર્શક ન રહેતાં મુખ્ય નટ-વ્યવસ્થાપક 
બને છે. “નવી' રંગભૂમિનો તખ્તો “નાટ્યવિઘયા મંદિર” માંથી 1960માં 'સુંદરી' ની વિદાય 
સાથે મુંબઈમાં પલટાય છે. 

હવે થિયેટર અને નાટ્યકર્મ એક રીતે તો ત્રીજા સ્તબકનું કયાંક સાતત્ય કરે છે, તો મુંબઈની 
આબોઇવામાં એ આંથિક પ્રવૃત્તિ તર્રીક વિકસી અગાઉના રસ-ણતુલક્ષિતાથી દૂર સરે છે; 
દેશી-વિદેશી ભાષાઓનાં અનુવાદો-રૂપાંતરો એ નટ-વ્યવસ્થાપક-કેન્ટદ્રી પ્રવૃત્તિને કોઠે પડી 
૬ ય છે, એ ત્યા સુધી કે નાટ્ય-રજઆતોની કલા અને વ્યવહારપક્ષની પ્રવૃત્તિ પણ વ્યક્તિકેન્ટ્રી 
બને છે. વાચન, પ્રવાસ કે તાલીમ દ્વારા અન્ય રંગભુમિઓનો સંપર્ક વ્યાપક બનવા છતાં, થિયેટર 
કે નાટ્યકર્મમાં સભારંજક રહસ્ય -સેક્સ -પ્રહસન - આંસુના ચપોચપ ઊપડતા માલથી વધારે 
કઈ આપણે “ઇમ્યોર્ટ' કરી શક્યા જણાતા નથી. આ ગાળામાં શ્વાસ અધ્ધર થઈ જાય એવી 
વ્યક્તિઓ, મંડળીઓ કે પ્રવૃત્તિઓ થઈ છે. એમાંની ધણીક હજી કાર્યરત છે, તો એમાંનાં 
અનેકોના સાક્ષીઓ આજે મોજુદ છે. એને વીત્યા સમય તર્શીકે નહીં, “બનંતી” તરીકે આપણે 
જોવો જોઈએ. 


પ્રકરણ 9 


નવથિયેટર કર્મ 
સ્તબક ચાર : નટવ્યવસૂથાપક-કેન્ટ્રી 
(1960-1990) 


નવનાટ્યકર્મને ચાર ઘયયકા થયા છે. ચંદ્રવદન મહેતા અને કનેયાલાલ મુનશીએ, જશવંત ઠાકર 
અને જયશંકર “સુંદરી'એ, “ઇપ્ટા” અને “નટમંડળ”, “રંગમંડળે” અને “ભરત નાટ્ય 
પીઠે” , “ભારતીય વિદ્યાભવન” અને “નાટ્ય વિઘ્ય મંદિરે”, તેમજ રસિકલાલ પરીખ અને 
પ્રાગજી ડોસાએ -- એટલે કે નામ બોલતાં મો ભરાઈ જાય એવા ધુરંધરોએ એને પળોટી 
પળોટીને અનેક રીતે સમૃજ્ધ કર્યું છ. તે માટે કારણભૂત છે 1922થી 1939ની વચ્ચે જસ્સાભેર 
થયેલી જહાદ, 1939થી 1949થી વચ્ચે ક્લાલક્ષી નાટ્યમંડળોની રચના અને 1949થી 
1960ની વચ્ચે બબ્બે દિગ્દર્શકોને કેન્દ્ર સ્થાને બેસાડીને નક્કર પાયે મુકાયેલી નાટ્યતાલીમ- 
આ ચાલીસ વર્ષોમાં અનેકાંકી અને એકૉકીઓનું છાતી ફૂલાવવા જવું નાટ્યલેખન થયું છે; 
એણે રૂપાંતરે જો વિદેશી નાટકોનાં કરવાં પડયાં તો એમાંય શેક્સપિયર, ઇબ્સન, અન્તોન ચેહફ, 
ગોર્કી,પ્રિસ્ટલી અને લોર્કાનાં થયાં; અગાઉ પ્રગટ થયેલાં નાટકોનાં પુસ્તકોની ધૂળ જો ખંખેરાઈ, 
તો એમાં પસંદ થયાં “રાઈનો પર્વત” અને “મિથ્યાભિમાન”; જયાર ભગિની ભાષાએમાંથી 
આવ્યાં રાગોરનાં નાટકો અને શરતચંદ્રની વાર્તાઓનાં રૂપાંતરે. આ ચાર ઘયકમાં, અને વિશેષ 
તો છઠા દાયકામાં, અને તેય “સુંદરી', રસક્લાલ પરીખ અને ચંદ્રવદન મહેતાના હાથે. ભવાઇને 
“ભૂંડી” ક્ણવાના એમના પુરોગામીઓનાં અપકૃત્યનું ઊંડી ક્લાદષ્િથી પ્રાર્યાશ્ચત્ત થયું - 
ભવાઈનાં વિશિષ્ટ તત્વોને આમેજ કરતા નવા શક્વતીં પ્રયોગો એમને હાથે થયા, દા-ત. - 
“મેના-ગુજરી” “મિથ્યાભિમાન” અને “હોહોલિકા” ની રૅંગરચનાઓમાં. નટોને “ઓટલો' 
આપવા ચંદ્રવદન મહેતા જેવાએ ટહેલ નાખી અને રેડિયો જવા સમૂહમાધ્યમમાં અનેક 
નટો-લેખકોને પળોટી એમનો રંગભૂમિ-પ્રેમ ટકાવી રાખ્યો. એમાંય 1960 સુધીના 
દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી તબક્કાની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ તો એ છે, કે એના એક દિગ્દર્શક જશવંત ઠાકરે 
એના બીના દિગ્દર્શક જયશંકર “સુંદરી'ની “દિગ્દર્શનકલા” વિશે (ભલે નાની પણ) એક 
પુસ્તિકા લખીને જ્યેષ્ઠ સમકાલીન પ્રત્યે આટલો વસ્તુપરક (ઓબ્જાકેટવ) અભિગમ ધાખવ્યો. 
એ પુસ્તિકા આ સ્તબકના પુખ્ત વાતાવરણને સૂચિત કરે છે. 

એમાં, સીધા કે સાક્ષીભાવે, તાલીમ પાયેલા યુવાન નટોનદેગ્દર્શકો આ થિયેટર અને 


104 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


નાટ્યકર્મની શક્યતાઓથી હવે સભાન બન્યા હતા. ક્યાંક ક્યાંક સીધી તાલીમ તો વળી ક્યાંક 
સફળ 4િરીક્ષણોથી નાટકોના માત્ર દિગ્દર્શક જ ન રહી, આખી મંડળીને ચોક્કસ દિશા અને 
અભગમ આપવાની વ્યવસ્થાકીય જવાબદારી એના મુખ્ય નટોમાં દેખાતી હતી. પ્રારેભે આ 
ન2-વ્યવસ્થાપકે સંભાળપૂર્વક ડગ માંડયા, અને પછી ભારે કાબેલિયત અને હોંશિયારીથી સમગ્ર 
થિયેટરકર્મને સર કરી લીધું. 


આઈ.એન.ટી.'' પ્રવીણ અને સરિતા 
અને એનો પહેલો ઝગમગતો સિતારો, તે મહેનતુ અને અભ્યાસ-ધષ્ટિ ધરાવતો પ્રવીણ જોશી. 
1951થી 1960 વચ્ચે કેટલાંક પ્રયોગશીલ એકાંકીઓમાં તરવરિયા જુવાન તર્રીક અભિનય'કરી, 
સાથોસાથ કેટલાંક અનેકાંકીઓમાં નિર્માણ-દિગ્દર્શન સંભાળી, ધિયેટરના ક્લા-કસબને 
આત્મસાત્‌ કરી, 1961માં “આઈ.એન.ટી.” દ્વારા યોજ યેલ નાટ્યમહોત્સવમાં પ્રવીણ જોશી 
દિગ્દર્શક તરીકે બહાર આવ્યા. 1962માં ત્રણ નાટકોમાં એમણે કરેલા દિગ્દર્શનથી 
“આઈ.એન.ટી.”ના મંત્રી દામુ ઝવેરીની નજર એમના પર સ્થિર થઈ. 1963માં 
“આઈ.એન.ટી.” માં જોડાઈએમણે પહેલું નાટક સર્જ્યું -“મોગરાના સાપ”. અભિનય અને 
દિગ્દર્શન માટે, એ નાટક સહિત, એમને ચારપુરસ્કારો મળ્યા. 1963માં “શ્યામ ગુલાલ” નાટક 
માટે “રાજ્ય નાટ્ય સ્પર્ધા” માં છ ઇનામો મળ્યાં. 1964માં “કોઈનો લાડકવાયો” આવ્યું આર્થર 
(મિલરના “ઔઓંલ માય સન્સ” પરથી. એનું નાટ્યાંતર પણ પ્રવીણ જોશીએ જ કર્યું હતું. એ 
પછી નોંધપાત્ર શતપ્રયોગી નાટક “મંજ-મંજ” (1965), “માણસ નામે કારાગાર” (“ટ્વેલ્વ 
એંગ્રી મેન” નો અનુવાદ -1966), “તિલોત્તમા (“રેબેક્કા” નું રૂપાંતર), “ચંદરવો” (1965), 
“સમપ્રપદી” (1967), “અગનખેલ” (“શાંતતા, કોટ ચાલુ આહે”નું રૂપાંતર - 1968), “થેક્યૂ 
મિસ્ટર ગ્લાડ” (1977) - પ્રવીણ જોશીનાં આ બધાં રૂપાંતરિત નાટકો હતાં, પરંતુ જ મૌલિક 
નાટકો એમણે તખ્તા પર રજી કર્યા એમાં રામજી વાણિયાનું “મોતી વેરાણાં ચોકમાં'' (1969) 
અને મધુ રાયનું “કુમારની અગાશી” (1972). 

સંવેદનપટુ અભિનેતા, વિચક્ષણ દિગ્દર્શક અને ક્લાપારખુ વ્યવસ્થાપક, ગુજરાતી નવી 
રંગભૂમિના છેહ્ઞા ત્રણ ઘયકામાં દશક્વર્તી પ્રભાવ પાડનારા પ્રવીણ જોશીની સજક 
મથામણમાં કેન્દ્ર સ્થાને તો પ્રેક્ષકોની રસવૃત્તિને સમજવાની ભારે તમન્ના હતી. એણે વાચિક 
અને આંગિક સંરચના (કપોઝિશન્સ) તથા તખ્તાના તર્કાનકી કસબ ઉપર હંમેશાં ખૂબ ધ્યાન 
આપ્યું હતું. નવું નવું કરવાનો ઉન્મેષ હતો એમાં. મૂળ ટેલિવિઝનના નાટક “માણસ નામે 
કારાગાર”ને એમણે તખ્તા પર રજી કર્યું, તો લોકસંગીત અને તળપદું જીવન ઝીલ્યું “મોતી 
વેરાણાં ચોકમાં” નાટકમાં; બાદલ સરકારનું “એવમ્‌ ઇન્દ્રજિત'' એક બાજુ એમણે તખ્તા પર 
નાણી જોયું, તો બીજી બાજ બર્નાર્ડ શોનું “પિગ્મેલિયન” (“સંતુ રંગીલી” - 1973) એણે 
ગુજરાતને આપ્યું. આ વ્યક્તિની ચપળ દષ્ટિમાંથી સારો ક્લાકાર છટકી ન શકતો. “જ્‌ની' 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 105 


રંગભૂમિમાં નીવડેલી નટી સરિતા ખટાઉ (હવે જોશી)ને 'નવી' રંગભૂમિમાં એણે પોતાના 
સથવારે સ્થાપી. પોતાના નાનાભાઈ અરવિદ જોશીને પણ એ જ રીતે રંગભૂમિની તાલીમ 
આપી. એના અભિનય-વર્તુળમાં આવાં કલાકારોને પણ પ્રવીણ જોશી આકર્ષી શકયા-અરાવદ 
ઠક્કર, વિષસકુમાર વ્યાસ, તારક મહેતા, સુરેશ રાજડા, પરેશ રાવલ, સુજા તા મહેતા વગેરે. 
એમાંનાં કેટલાકે નાટકોનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું. 

1980માં પ્રવીણ જોશીએ જગતની રંગભૂમિ પરથી વિદાય લીધી, ત્યારે ગુજરાતી 
રંગભૂમિના ત્રણત્રણ દાયકા સુધી લોકપ્રિય બની રહેલા, એ લાડકા નટ-દિગ્દર્શક વિશે સૌને 
લાગ્યું કે, “જા ણે મધ્યાહ્‌ને સૂર્યાસ્ત થયો.” કહેવું હોય તો અલબત્ત કહી શકાય કે આના જેવી 
વ્યક્તિએ પલોંઠી વાળીને લેખકો સાથે કામ કરવું જોઇતું હતું; એવું પણ કહી શકાય કે, “કુમાર” 
પછી મધુ રાય પાસે એણે બીજાં મોલિક જ નાટકો લખાવવાં જોઈતાં હતાં; જો કે તે છતાં 
પ્રવીણને તો સૌએ એ જ કહ્યું કે, “તને ગમે તે તું કર, તને ગમશે તે અમનેય ગમશે”. 

પ્રવીણ જોશી જવા નટ-દિગ્દર્શને આટલી મુક્તિ, અને તેના પહેલાં “ભારેલો અગ્નિ” 
(રમણલાલ દેસાઈ), “સોના વાટકડી” (ચંદ્રવદન મહેતા) અને “જસલતોરલ” (જીતુભાઇ 
મહેતા) વગેરેપ્રયોગોને પ્રોત્સાહન આપનાર ઘામુભાઈઝવેરીની રાહબરીમાં આઈ.એન.ટી. દ્વારા 
તખ્તાનો કસબ પણ ખૂબ સારી રીતે નાણી જોવાયો. 

“ભારેલો અગ્નિ” નાટક માટે આ સંસ્થાએ નારણ મિસ્ત્રી પાસે મુંબઈના “રૅગભવન''ના 
વિશાળ રંગમંચને ડાબે જમણે અને અગ્રભાગમાં લંબાવ્યો. એમાં દશ્યસંયોજન ગોળ ફરતા 
રંગમંચે રજ્‌ થયું હતું. “મોતી વેરાણાં ચોકમાં” નાટકમાં પ્રથમવાર સ્ટ્રોબલાઇટ પ્રયોજા ઈ હતી. 
એ પછી તો મનસુખ જોશી, ગૌતમ જોશી અને વિજય કાપડિયા જવાએ સાન્નવેશ અને 
પ્રકશઆયોજનમાં અનેક પ્રયોગો કર્યા. 

ઇરાની શેઠ સાથે કામ કરીને તખ્તા પર પ્રવેશેલાં સરિતા ખટાઉ “આઈ.એન.ટી.” ના 
“મોતી વેરાણાં ચોકમાં” નાટકમાં “ગલાલ”ની ભૂમિકા ભજવવા જોડાયાં, અને ત્યારથી 
“આઈ.એન-ટી-” અને પ્રવીણ જોશીએ આ અભિનેત્રીને એવી તો કંડારી આપી, કે 
“ચંદરવો”ની રમતિયાળ યુવતી “સપ્પપદી”માં નવા રૂપે પ્રવેશી; તો વળી “કુમારની 
અગાશી”ની ભાભી અને “સંતુ રંગીલી” ની માલણ સરિતાની ખુદની પાર્ત્રાનરૂપણની ક્ષમતા 
સિદ્ધ કરી આપે છે. પ્રવીણ જોશીની વિદાય પછી, એમની સ્મૃતિમાં સરિતા જોશીએ સ્થાપેલ 
થિયેટર ઉભયની સહકલ્પનાની રંગભૂમિ જીવિત રાખી રહ્યું છે. 


“તીલા થિયેટસ” 

એના સ્થાપક જગદીશ શાહ અને ગિરા શાહે 1956માં પ્રબોધ જોશીના “પત્તાંની જોડ”થી 
કારકિર્દીનો આરંભ કર્યો - 18 વર્ષની વયે વૃદ્ધ ઘાઘાનું પાત્ર ભજવીને, પછીનાં આઠ વર્ષોમાં 
તારક મહેતા અને મુળરાજ રાજડા સાથે બે નાટકો લખી, અને અરધોએક ડઝન પ્રહસન નાટકો 


106 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ભજવી નાટ્યક્ષેત્રે યશ પ્રાપ્ત કર્યો; અને અભિનેત્રી પત્ની ગિરાના સહકારથી “નીલા 
થિયેટર્સ”ની સ્થાપના કરી. એના “સોહાગણ” નાટકમાં ખલપાત્ર અને સાળાની બેવડી 
ભૂમિકા જગદીશ શાહે ભજવેલી; સાથે હતા ગિરીશ દેસાઈ અને નામદેવ લહૂટે. 1965માં 
“બાળ કનેયો;1966”, “હું પ્રધાન બન્યો”, “રાધિકા - 1967”, “અજવાળી રાત” (1968), 
“પાપી” (1969), “પ્લીઝ, યોર ઓનર” (1970) વગેરે અનેક શતપ્રયોગી નાટકોથી 
લોકપ્રિયતા હાંસલ કરી. કલાકાર તરરીકે ગિરા શાહની મરકિર્દી પણ સંવેદનશીલ કલાકારની રહી. 


હક બહુરૂપી” 

શરૂઆતમાં “આઈ.એન.ટી.” સાથે સંકળાયેલા નટ-દિગ્દર્શક વિજય દત્તને સથવારે લાલુ શાહે 
1968માં “બહુરૂપી” નામની સંસ્થા શરૂ કરી. લાલુ શાહે જોકે એ પહેલાં “ઇપ્ટા” માં 1946માં 
પ્રથમ વાર“કલ્યાણી” નાટકમાં અભિનય કર્યો હતો. 1948માં “રંગભૂમિ'' સંસ્થામાં સુત્રધાર 
બની, “નરબંકા” (ઇબ્સન પરથી), “વડ અને ટેટા” (જ્યોતીન્દ્ર દવે) અને “રાણીનો બાગ” 
વગેરેમાં એમણે અભિનય આપ્યો હતો. 

“બહુરૂપી” સંસ્થા તરફથી “અભિષેક”, “ઝઘડો”, “અનુકંપા” વગેરે નાટકો લાલુ શાહે 
રજ્‌ કર્યા. રાજકારણના વિષયને સ્પર્શતું “કિસ્સા કુર્સી ક”, “કેવડાના ડંખ” અને “કોઠાની 
કબૂતરી” વગેરે ચર્ચાને ચગડોળે ચડી લોકપ્રિય બનેલાં એમનાં નાટકો છે. 

1955થી “આઈ.એન.ટી.”નાં અનેક નાટકોમાં નાની મોટી ભૂમિકાઓ ભજવી વિજય 
દત્તે “બહુરૂપી” સંસ્થામાં “ધરમની પત્ની”, “અભિલાષા” અને “એકરાર” જવાં વિવિધ 
નાટકોમાં દિગ્દર્શન અને મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. 


“નાટ્ય સંપદા” - કાંતિ મડિયા 
ગુજરાતની સમકાલીન નવી વેર્તાનક રંગભૂમિમાં પ્રવીણ જોશી પછી કંતિ માંડિયાનું નામ 
લોક્જીભે ચડેલું છે. “નાટ્યસંપદા'' એમણે 1967માં સ્થાપી. “આતમને ઓઝલમાં રાખમાં” 
માં શ્રંતિ મડિયાના દિગ્દર્શન હેઠળ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીએ પ્રા. વિઘ્યાસાગરની ભૂમિકા ભજવી. ખુદ 
સારા નટ કાંતિ મડિયા એમના દરેક નાટકમાં અભિનય કરે છે. એમણે રજ કરેલ રૂપાંતરિત 
નાટકો, તે “ઉપર ગગન, નીચે ધરતી”, “અમે બરફનાં પંખી”, “નોખી માટી ને નોખાં 
માનવી” વગેરે માવજત, નિર્માણમૂલ્યો અને ઉત્કટ દિગ્દર્શનથી ઓપે છે. ફિલ્મ ક્ષેત્રે તેમણે 
“કાશીનો દીકરો”નું દિગ્દર્શન કર્યું છ; પણ એમણે હવે સંપૂર્ણ ધ્યાન રંગભૂમિમાં જ કેન્દ્રિત કર્યું 
છે. “નાટ્યસંપદા”ની અલ્પજીવી અમદાવાદ શાખામાં જા ણીતા અભિનેતા અર્રવદ વૈદ્ય 
સંકળાયેલા રહ્યા. 

ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં ચીલાચાલુ અભિનયરીતિથી લોકપ્રિય બનેલ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી મૂળે તો તખ્તા . 
અને “આકાશવાણી'ના જીવ છે. પ્રારંભમાં “રંગભૂમિ” સંસ્થામાં “અલ્લાબેલી” અને 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રો 107 


“રાણીનો બાગ” માં અભિનય કર્યો; 'ઝેર તો પીધાં છે જા ણી જ ણી'નું રૂપાંતરનદેગ્દર્શન ક્ય; 
“ભારતીય વિદ્યાભવન” માં અદી મઝેબાન સાથે કામ કર્યુ;અને મુનશીની નવલકથાઓ પરથી 
તૈયારથયેલ નાટક “કાકમંજરી'” માં કાકની યશોદાયી ભૂમિકા ભજવી. “નાટ્યસંપદય” માં થોડો 
વખત રહીને પછી પોતાની સંસ્થા “ચંદ્રલેખા” માટે યશસ્વી અભિનય કર્યો “અભિનય 
સમ્રાટ” માં. આ નાટક મરાઠી પરથી તૈયાર થયું હતું. જશવંત ઠાકરે એને “નટ સમ્રાટ” તર્રીકે 
અમદાવાદમાં મોડેથી પેશ કર્યું હતું. ત્યારબાદ ઉપેન્દ્રત્રિવેધોએ ફિલ્મ-અભિનયમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કર્યું છે. 
“રંગમંચ” 
છેક 1954માં “રંગમંચ” ની સ્થાપના થઈ તે ક્લારરાસક ચીમનલાલ ઘેશીની પ્રેરણાથી; એનાં 
મહત્ત્વનાં નાટકો, તે “પત્તાંની જોડ”, “ઝરનાં પારખાં”, “રાણીને ગમે તે ચ”, 
“અસત્યનારાયણ” વગેરે. એમાં મુખ્ય નટોમાં ગોપાલ મિરાણી, કૃષ્ગકાંત વસાવડા વગેરે 
હતા. કૃષ્ણકાંતે તો ઇબ્રાહિમ અલકાઝી જેવા દિગ્દર્શકના હાથે તાલીમ લીધી હતી. 

1960થી 1970 વચ્ચેના દાયકામાં, કહે છે, કે મુંબઈમાં અઢીસો નવાં નાટકોનાં કુલ મળીને 
સાડા સાત હજારથી વધુ પ્રયોગો થયા. એ મોટા ભાગનાં નાટકોના પચાસથી બસો વચ્ચે 
સરેરાશ શોં થયાનું પણ પ્રબોધ જોશીએ નોંધ્યું છે. (“એનેક્ટ” - માર્ચ, 1979). હમણાં 
ગણાવી ગયાં તે નાટકો, એની સંસ્થાઓ અને એના નટવ્યવસ્થાપકોને આનો યશ મળે છે. 
એ ઉપરાંત નોંધપાત્ર બને છે, તે કિરણ સંપતનું “સોગઠાબાજી”. “યુનિટ રંગભેરુ” નામની 
એમની સંસ્થાએ એ અગાઉ “સળગ્યાં સૂરજમુખી” અને “સરી જતી સુંદરી” નામે 
નાટ્યરૂપાંતરો પેશ કર્યાં. જા ણીતા નટો ચાંપશીભાઇ નાગડા અને મનહર રસકપુરે “શુભદા” 
અને “અગનપથ” નામે તથા “અભિનય ભારતી” નામની સંસ્થા દ્વારા મહેન્દ્ર ત્રિવેદીએ 
“ધૃપસળી'” અને “આતમદીપ” નામનાં નાટકો રજ્‌ કર્યા. એ જ રૈતે મુંબઈનાં નોંધપાત્ર 
નાટકોમાં અરવિદ જોશીનું “કાચનો ચંદ્ર”, ચંદ્ર્ાત સાંગાણીનું “તરસ્યો સંગમ”, તેર્સસહ 
ઉંદેશીનું “સો ટચનું સોનું” અને નવનીત શાહનું “જગલી કબૂતર” આ સ્તબકમાં નોધપાત્ર 
ગણવાં જોઈએ. એ બધાંની વચ્ચે “સંકેત” સંસ્થા દ્વારા પેશ થયેલ સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રનાં નાટકો 
“તોખાર” (“ઇક્વસ” નું રૂપાંતર, દિગ્દર્શક મહેન્દ્ર જોશી) અને “આ માણસ મદ્રાસી લાગે છે” 
નવતર પ્રયોગો તર્રીકે ધ્યાન ખેંચે છે. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રેએ પછી “કહો, મકનજી ક્યાં ચાલ્યા 7” 
(દિગ્દર્શક4નમેષ દેસાઈ) અને “ગ્રહણ” (દિગ્દર્શક-મહેશ ચંપકલાલ) લખીને નાટ્યલેખનમાં 
નવી ભાત પાડી છે. 

મુંબઈની આ રંગભૂમિ માટે પરભાષાનાં સિત્તેરથી વધુ નાટકોનું રૂપાંતર કરવામાં વિક્રમ 
સજનાર અનિલ મહેતાને પણ આ તકે યાદ કરી લેવા જોઈએ. પ્રવીણ સોલંકીએ પણ આ 
અનુવાદપ્રવૃત્તિમાં ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. 


108 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અદી મર્ઝેબાન 


રંગભૂમિ પરની રજઆતમાં સતત કાર્યશીલ રહેનાર અને નવા નવા પ્રયોગોથી પ્રેક્ષકોને 
મનોરંજન આપવા ઉપરાંત નટો, સાથીઘદ્યરોને પણ તાલીમ આપી તૈયાર કરનાર અદી મઝેબાન 
આ આખા ગાળા દરમિયાન પણ ખુબ સક્રિય રહ્યા. એમની પચાસ વર્ષની કારકિર્દી બહુરંગી 
હતી. નાટકોની એમની પસંદગી પણ એટલી જ પ્રયોગલક્ષી હતી. “કાતરિયું ગેપ”, “અરધી 
રાતે આફત”, “લકડેકા લાડુ”, “કાકા થયા વાંકા” વગેરે “એમેઓર ડ્રામેટિક સર્કલ” નામની 
પોતાની સંસ્થા દ્વારા રજ કર્યા. “ઇપ્ટા” , “આઈ.-એન.ટી.”, “બોમ્બે પ્લેયર્સ” ,“થિયેટર ગ્રુપ” 
વગેરે સંસ્થાઓ સાથે પણ એ સંકળાયેલા હતા. અંગ્રેજી નાટકો માટે એમણે મુંબઈમાં પ્રેક્ષક 
વર્ગ ઊભો કર્યો હતો. પારસી અને ગુજરાતી બંને રંગભૂમિના ક્લાકરોના એ “ગુરુ” ક્તેવાતા- 
નાટ્યશિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ સાથે એમણે ધાનિષ્ઠ સંબંધો રાખ્યા; અદી જાતે લખતા, 
અભિનય કરતા અને નાટકોનું દિગ્દર્શન કરતા- 

ફિરોઝ આંટિયા એમના પહેલા શિષ્ય એમણેય નાટકો તો લખ્યાં, પણ કી।ઈતિ એમને મળી 
નટ-દિગ્દર્શક તરરીકે. તખ્તાનાં નાટકોમાં એક જ પાત્રની આજબાજ અનેક નાટકો લખીને 
ફિરોઝ આંટિયાએ નવી ભાત પાડી. એવું પાત્ર તે બહેરામ ઈરાની. એનો અભિનય પણ ફિરોજ 
જાતે કરતા આ શ્રેણીનું “બહેરામની સાસુ” ખૂબ લોકાંપ્રય થયું હતું- 

અધીના બીજા શિષ્ય તે હોમી તવડિયા_ દોરાબ મહેતા સાથે મળીને તેમણે નાટકોય લખ્યાં. 
આ નાટકો બીજાં જથો રજ કરતાં, અને હોમી તવડિયા પોતે મોટા ભાગે ફિરોજ આંટિયા અને 
પરમસુખ પંડયાનાં નાટકો રજ કરતા. 

અધીના ત્રીજા શિષ્ય, તે બરજોર પટેલ. “ભારતીય વિદ્યા ભવન” ની નાટ્યસ્પર્ધામાંથી 
બરજોર ઝળકયા અને અદી સાથે અનેક નાટકોમાં કામ કર્યું. 1966માં બરજોર 
“આઈ.એન.ટી.”માં જોડાયા, અને એનાં અનેક પારસી નાટકોમાં અભનય આપ્યો. 

રુબી પટેલને અધી કિશોરાવસ્થાથી જ તખ્તા પર ખેંચી લાવ્યા. રુબીએ 1968થી 
“આઈ.એન.ટી-_”માં જોડાઈ બરજોરની સાથે અનેક નાટકોમાં અભિનય આપ્યો. એ બંનેનું 
ગંભીર વિષયવસ્તુ ધરાવતું નાટક - તે “હહ્ધો, ઇન્સ્પેકટર”. 

આ ઉપરાંત તખ્તા પર નામ રોશન કરનાર મુંબઈનાં કલાકારો - દિનશા દાજી, દિવ્યા 
ક્રેન્ટ્રકટર મુંબઈલ્થિત હતાં. તો યેઝ્ધી કરાંજિયા, રોઈહિન મહેરનોશ વગેર સુરતાસ્થિત હતાં. 

ગુજરાતીઓને પારસી બોલી, એની રીતરસમ વગેર ખુશખુશાલ રસના વિષય રહ્યાં છે; 
એ ઉપરાંત એ પ્રજા નો વિશિષ્ટ મિજા જ, એની મસ્તી અને ખાસ પ્રકારનું હાસ્ય ગુજરાતના 
રમૂજી નાર્ય અને થિયેટરકર્મમાં વિશેષ જગ્યા કરી આપે છે. કોઈ પ્રકારના દંશ કે ડોળ વિના 
આપ્રજા જાત પર હસી શકે, અને એટલે સમાજ પરના એમના કટાક્ષો ધારઘર નીવડે. અધી 
મઝબાનના એક નાટકમાં અશ્લીલતાનો આક્ષેપ મૂકનાર એડ પ્રેક્ષક એમને ત્યાં આવેશ પૂર્વક 
ધસી આવેલો, અને ત્યારે પોતાના ધરના રવેટિલેટરમાંથી પડોશમાં રહેતા દપતીને ચોરી છૂપીથી 








(0 
1/7 // 


બિ 








0/7 1” 0/7 


(0 9 


જશવત ઠાકર 


[પ 


ત 


માકડ ભટ્ટ અન ઊમિલા ભ 













0, 7 

7 

ન 
' પ 
ન , છ 


7. /“/'/& 
1 744 7 


નાટ્યકાર પ્રબાધ જાપ 





પ. દે... કે: કે 


'સપ્તપદી'માં પ્રવીણ જોષી અને સરિતા જાપી, આઈ.અન.ટી., 1967 
0 





'શર્વિલક'માં અદિતિ ઠાકર અને ગોવિંદિની શાહ 





વડાદરામાં યાજાયેલા કાયક્રમ 'કૅેકિયત અને આસ્વાદ' વખતે 
(ડાબી બાજુથી) ગુલાબદાસ બ્રાકર, વ્રજલાલ દવ 
અન ચંદ્રવદન મહતા, 1971 





શરી નાટક 'વણજારનીં વાત', 1988 


ન્ન 
47 - 


દ. હાક 
ફે. કેવા 
“કન 


7 


કડ&ઇ્ટીમક 
###1?#“- 





'આખું આયખું ફરીથી'માં મન્વીતા બારાડી અન જનક રાવળ, 1990) 





યુરોપિયન શાસ્રીય સંગીત પર નાટ્યસંયોજન :'તમે 
આનાથી રમતા'તા', 1992 


નવથિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 109 


જોવા ઊંચા સ્ટ્લ ઉપર અદી સાહેબ એમને ચડાવી શકેલા- આ ઘટનાપ્રક્રિયાથી એ પ્રેક્ષક જ્યારે 
જા ગ્રત થયો, ત્યારે ખુહ્ઘા મને એ બંને હસી પડેલા. આવા પ્રસંગો, સેન્સરશીપની પ્રથા અદીનો 
રંગભૂમિ પ્રત્યેનો અભિગમ, પ્રેક્ષકોનું માનસ અને માનવમનનાં ગહન ગહ્‌્વરોના નિરૂપણની 
ક્ષમતા દર્શાવી આપે છે. 

આ ગાળાના મુંબઈના અન્ય ખુબ નોંધપાત્ર નટ-દિગ્દર્શકોમાં જેમને એકસાથે મૂકવા 
પડે, તે પ્રતાપ ઓઝા, મધુકર રાંદેરિયા, વનલતા મહેતા, વિષઝુકુમાર વ્યાસ, ઉષા મલજી, તરલા 
મહેતા વગેરે છે. “ઇપ્ટા”, “રંગભૂમિ” અને બીજી અનેક સંસ્થાઓમાં અભિનય અને 
દિગ્દર્શન કરતા પ્રતાપ ઓઝા આજે પણ એટલા જ સક્રિય છે. પ્રશિટ ગુજરાતી સાહિત્યકુતિઓ, 
જીવનકથાઓ, સામાજિક અને એતિહાસિક નાટકો, રૂપાંતરો અને નૃત્યનાટિકાઓમાં તેમણે 
કામ કર્યું છે. રેડિયો અને ટીવી નાટકો તેમજ હિદી અને ગુજરાતી ચલચિત્રોમાં તેમણે અભિનય 
આપ્યો છે. એ બધાંનો કુલ આંકડો સવાસોને વટાવી જા ય છે. 

વિષણુ કુમાર વ્યાસ નાની ઉંમરથી તખ્તે ખેંચાયેલા. રાજકોટની ધર્મેન્દ્રસહજી કૉલેજમાં 
રમણલાલ યાશિકની ઘોરવણીમાં પહેલી વખત મોંએ ચૂનો ચોપડી, મુંબઈમાં નાટ્યનો ડિપ્લોમા 
મેળવી, વિષસૂકુમાર “ઇપ્ટા” માં જોડાયા. 1948માં “રંગભૂમિ” સંસ્થામાં, પછી “રંગમંચ” 
અને “આઈ.એનટટી.”માં તેમણે અનેક ભૂમિકાઓ ભજવી, દિગ્દર્શન કર્યું, નાટકો લખ્યાં. 
નાટ્યતાલીમ આપી, “રંગભૂમિ” સંસ્થાના “નાટ્યરંગ” માસિકનું સંપાદન કર્યું. આકાશવાણી 
પરથી અનેક નાટકોને તેમણે વાચિક અભિનયથી ભરી દીધાં છે. “ઝર તો પીધાં. . .”ના 
ગોપાળબાપા, “મૃચ્છકટિક”ના ચારુદત્ત અને “રેતીનાં રતન” ના દીવાનબાપુ હજી આજય 
અનેક પ્રેક્ષકોને યાદ હશે_ 

“રંગીલો રાજ્ત”નાં હસમુખબહેન અને “સ્નેહનાં ઝર”નાં નયનાબહૅન તર્રીકે 
અભિનય આપનારાં વનલતા મહેતા ગુજરાતી રંગભૂમિનાં ખૂબ સંવેદનશીલ અભિનેત્રી છે. 
તેમણે સાઠથી વધુ પાત્રો તખ્તા પર રજ કર્યા છે : “ધરાગુજરી” માં ધરા, “અહ્વાબેલી”માં 
દેવબાઈ, “ધરનો દીવો”માં અરવઘ, “પૃથ્વીવહ્તભ”માં મૃણાલ વગેરે. તેમણે નાટકની 
તાલીમ લીધી છે અને આપી છે. અનેક માનઅકરામોનાં એ અધિકારી બન્યાં છે. મુંબઈની 
કેટલીય સંસ્થાઓમાં કામ કર્યું છે. બાળનાટકો રજ કરવા તરફ હવે એ વિશેષ પ્રીતિ ધરાવી રહ્યાં 
છે. 

લેખન-દિગ્દર્શન, અભિનય અને નાટ્યસિહ્દ્રતની ચર્ચા વિચારણામાં સક્રિય ફાળો 
આપનાર મધુકર રંદેરિયાનું અધૂરું રહેલું સૌથી મોટું પ્રદાન તે “ગુજરાતી રંગભૂમિનો 
ઈતિહાસ” નું સંપાદનકાર્ય. એમણે અભિનય નાની વયથી શરૂ કરેલો. પરંતુ આવા શતપ્રયોગી 
અનેક નાટકોમાં એમણે લોકચાહના મેળવી -“લગ્નની બેડી”, “રંગીલો રાજન”, “કાકાની 
શશી”, “વિદ્યાવારિધિ ભારવે”. એમની વિવિધ સેવાઓ બદલ અનેક પારિતોષિકો મેળવવા 
ઉપરાંત, વિદેશોમાં પણ નાટ્યસ્પર્ધાઓના નિર્ણાયક તર્રીક એમણે કામ કર્યું હતું. સ્વલિખિત 


110 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


આત્મકથનાત્મક એકપાત્રી નાટકનો સ્વ-અભિનીત એમનો પ્રયોગ તે -“તું અલ્યા કોણ?” 

લગભગ અરધા સૈકાની અભિનેત્રી તર્રીકેની કારકિર્દીમાં અનેક દિગ્દર્શકોની ઘોરવણીમાં 
વિવિધ સ્થળે ત્રીસ પ્રલંબ નાટકો અને બસો એકાંકીઓમાં ઉષા મલજીએ અભિનય આપ્યો 
છે. મુંબઈ બહાર નાટકો રજ કરતી “પરાં પ્રવાસી” સંસ્થા, “ભારતીય વિદ્યા ભવન”ની 
'સાહિત્ય સંસદ' વગેરે સાથે એ સંકળાયેલાં હતાં. રૅંગભૂષા, વેશભૂષા, પ્રકાશઆયોજન વિના 
પણ ખૂબ સાઘઈથી પેશ થતાં એમનાં નાટકોમાં સ્વૈચિ૭િક ફાળાથી પ્રેક્ષકોને નાટકો જોવા 
ઉષાબહેન નિમંત્રે, એટલા ફાળામાં જ નાટકનો ખર્ચ એ કાઢી લે. 

તરલા મહેતા સંખ્યામાં ઓછાં પણ ગુણવત્તામાં વધી જ્તય, એવાં જ નાટકો સાથે 
અભિનેત્રી તર્રીક સંકળાયેલાં એમાં “રંગીન રમકડાં”, “મળેલાં જીવ, “સખારામ બાઇન્ડર” , 
“ગીધડાં”, “મીનપિયાસી” વગેરે નોંધપાત્ર છે. 

દદિનાબહેન પાઠકે વનલતા મહેતા અને ઉષા મલજી વગેરની સાથે ગુજરાતી રંગભૂમિને 
પોતાના અભિનયથી ખૂબ સમૃદ્ધ કરી આપી છે. દિનાબહેન ઇવે મોટા ભાગે ફકત હિદી 
ચલચિત્રોમાં જ અભિનય આપે છે. એમાં નોંધપાત્ર “ઉસકી કહાની” અને “સારા આકાશ” 
વગેરે ગણી શકાય. એમનાં બહેન શાંતા ગાંધીએ અનેક નાટકોમાં અભનય-દિગ્દર્શન કર્યું, 
પરંતુ એમનું યશોદ્યયી સજન, તે “જસમા ઓડણ' નો ભવાઇવેશ. શાંતાબહેન દિલ્હીની 
બાળ-રંગભૂમિમાં સક્રિય છે. રાષ્ટ્રીય નાટ્ય સંસ્થા (એન-એસ.ડી.), દિલ્હી સાથે પણ 
સંકળાયેલાં હતાં. 


નેપદ્યનો કસબ 

નેપથ્યના કસબમાં પ્રવીણ જોશીએ અનેક પ્રયોગો કર્યા, જમાં “કુમારની અગાશી” જવો 
સન્નિવેશ અને નાટ્યાંતે પ્રવેશેલ કુમારના પાત્ર પરના પ્રકાશનયોજન પર પ્રેક્ષકો આફરીન 
હતા. કાંતિ મડિયા દર વખતે નવીનતા લાવે. એમણે “આતમ. . .” ની રજઆતમાં પ્રેક્ષકોને 
એરેડ્રોમ બતાવ્યું, તો “મુઠ્ઠી ઊંચેરો માનવી” માં સમુદ્રનું તોફાન ચિત્રિત કર્યું. કિરણ સંપટે 
“હિમઅંગારા”માં પસાર થતી ટ્રેનથી લોકોને આંજી નાખ્યાં. અને નારણભાઈ મિસ્રીએ 
“ઘ્ાનવીર જગડુશા” નાટકમાં સમુદ્રમાં ચાલતાં બે વતાણોથી પ્રશંસા પ્રામ કરી. સાન્નવેશની 
આ કલામાં છેલ-પરેશની જોડી, નારણ મિસ્રી, સુરેશ વ્યાસ, નગીન રાજપૂત અને મનસુખ 
જોષી તથા ગૌતમ જોશીનો સજનાત્મક ફાળો હતો. 


વમદાવાદ 
1960થી “હ. કા. આર્ટ્સ કૉલેજ', અમદાવાદમાં અને 1970થી “ગુજરાત કૉલેજ'માં 


નાટ્યતાલીમ આપી, એ પછી પોતાની સંસ્થા “ભરતનાટ્ય પીઠ”ને ફરી કાર્યરત કરી 
નાટ્યર્નનર્માણ તથા અવેધિક રીતે નાટ્યતાલીમ સાથે જીવનના છેહ્ઞા શ્વાસ સુધી સંકળાયેલા 


-* 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 111 


નાટ્યાચાર્ય જશવંત ઠાકરનો, છેહ્વાં વીસ વર્ષનો સમયગાળો એક રીતે તો આ સદીની 
ચાલીસીમાં શરૂ થયેલ કામનું સાતત્ય જ ગણાય. આ દરરમયાન એમણે અનેક દેશોનો પ્રવાસ 
કરી, નાટ્યતત્ત્વનાં અનેક પુસ્તકો લખી, રેડિયો અને ટીવી વગેરે માટે પોતાના ગહન ગંભીર 
અવાજે, માધ્યમસૂઝથી નિર્માણો કર્યાં. પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે પણ તેમણે ખૂબ ફાળો આપ્યો. 
એમણે જે મહત્ત્વનાં નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યુ, એમાં આટલાં અવિસ્મરણીય છે : શેક્સપિયરનું 
“મેૅકબેથ” (1964), વસંત કાનેટકરનું “રાયગઢ જ્યારે જાગે છે” (1966), “દર્શક'નું 
“પરિત્રાણ” (1967), રસિક્લાલ પરીખનું “શવલક” (1978), “નટ સમ્રાટ” વગેરે. 

નાટકની પસંદગી, એની ભજવણીની રીતિ, નિર્માણમૂલ્યોનું આયોજન, સાથીદારોને 
તાલીમ વગેરેમાં જશવંત ઠાકરના જગતસા[હિત્યના ઊંડા અભ્યાસ અને ધ્ીર્ધકાલીન 
અનુભવનો વ્યાપ હંમેશાં દેખાય. દિગ્દર્શકકેન્દ્રી સ્તબક “સુંદરી'ની સાથે એમના ફાળાથી આ 
ઇતિહાસમાં જદો કંડારી શકાયો છે. 


સમાંતર ગજરાતી રંગભૂમિ 

શ્રી જશવંત ઠાકરના શિષ્યોનાય શિષ્યોમાં જેને ગુજરાતની “બીજી', “સમાંતર' અને 
'ઓફ-બૉમ્બે', એટલે કે 'મુંબઈથી જધો' ગુજરાતી રંગભૂમિ કતી શકાય એવી, મુંબઈ બહારની 
રંગભૂમિમાં, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જશવંત ઠાકરનાં કામનું જ સાતત્ય મળી રહે છે. ગુજરાતની 
આ “સમાંતર રંગભૂમિ'ની વિધા પણ એમણે જ દર્શાવેલી દિશામાં વિકસી છે, એ પણ જમ 
સ્વાભાવિક છે; તેમ એનીય સાથોસાથ, થોડુંક મુંબઈની ગુજરાતી ધંધાદારી રંગભૂમિનાં 
અનુસરણ રૂપે, કે અમદાવાદની (“જવનિકા” વગેરેની) પ્રણાલીને અનુસરતી અર્ધવ્યવસાયી 
રંગભૂમિની કેડીએ, નાટ્યથિયેટર કર્મ થયા કર્યું છે- ચંદ્રવદન મહેતા, જશવંત ઠાકર અને એમના 
અનુગામીઓના પેલા નાટ્યર્થિયેટર-કર્મ પર મુંબઈની ગુજરાતી રંગભૂમિનો ચળકાટ-ચમકાટ 
ક્રેઈ માઠી અસર કરી શકયો નથી, એટલું જ નહીં, પગ પહેલાં (મોટે ભાગે લેખનમાં), માત્ર 
પ્રતિક્રિયા તરરીકે ઊઠેલો “એબ્સર્ડ' નાટિકાઓનો ઉછાળો અને એ પછી એનેય હકારાત્મક 
દિશામાં વાળી, “આકંઠ-સાબરમતી” જવી પ્રવૃત્તિમાં એ સંલગ્ન થઈ, આજ ભજવણીમાં 
ભલે થોડું, પણ લેખનમાં ખૂબ નોંધપાત્ર શૈલીપરકતાનું પ્રદાન થઈ રહ્યું છે, એ ચંદ્રવદન મહેતા, 
'સુંદરી' અને જશવંત ઠાકર વગેરેના કામનું પરિણામ છે, અને ગુજરાતની આ “સમાંતર 
રંગભૂમિ”ની શક્તિ છે. શતપ્રયોગી સજનો સામે અલ્પસંખ્ય (અને ક્યારેક તો એક કે 
દ્વિપ્રયોગી) નાટકો પાછળ આ સમાંતર રંગભૂમિના ક્લાકારો રિયાજ અને રજઆતમાં કેમ 
મહિનાઓ ખર્ચી કાઢે છે, એ પણ આ વાત પરથી સમજાય છે. બમ્બેયા શતપ્રયોગી 
સજનોમાંથી અર્ધા જેટલાં તો ગુજરાતનાં શહેરોમાં રજ થતાં હોવાથી, ગુજરાતમાં મધ્યમવગી 
નવધનિકોનો એ જ નાટકોને આશ્રય આપતો સમાંતર પ્રેક્ષક્વર્ગ પણ છે, તો માત્ર સમાંતર 
રંગભૂમિનો જ ચાહક અને પ્રોત્સાહક વર્ગ પણ ગુજરાતમાં છે જ. ટીવીના કહેવાતા આક્રમણે 


112 ગુજરાતી દિયેટરનો ઇતિહાસ 


એને જ માઠી અસર કરેલી હાલ જણાય છે, તે પણ અલ્પજીવી જ હોઈ શકે. 


દપણ 

ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈનાં પત્ની અને વિખ્યાત ્નાતકા મૃણાલિની સારાભાઈએ 1949માં 
“દર્પણ” સંસ્થા સ્થાપી. તાલીમ, સંશોધન, પ્રકાશન અને દેશ વિદેશમાં પ્રવાસો કરી, નૃત્ય, 
નાટ્ય, કઠપૂતળી અને ભવાઈ નાટ્યોની રજુઆતમાં સમાંતર ગુજરાતી રંગભૂમિમાં એણે 
નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું છ. એની નાટ્યશાખાની શરૂઆત થઈ 1959માં, જયારે કૈલાસ પંડયા 
અને દામિની મહેતા “દર્પણ” માં જોડાયાં. “નાટ્ય વિદ્યા મંદિર” અને “નટ મંડળ” માં કૈલાસ 
પંડયાએ “સુંદરી' અને જશવંત ઠાકર પાસે, તો “જવનિકા” માં હરકન્ત શાહ પાસે દામિની 
મહેતાએ તાલીમ લઈ નાટ્યક્ષેત્રે નામ કાઢયું હતું. ત્યારથી અઢી દાયકા સુધી “દર્પણે” હંમેશાં 
વિશિષ્ટ પ્રદાન કર્યું છે - શરૂઆતનાં પાંચેક વર્ષોમાં મુખ્યત્વે ટાગોરનાં નાટકોના અનુવાદો; 
ચંદ્રવદન મહેતા, ચુનીલાલ મડિયા, જયંતિ દલાલ વગેરેનાં નાટકો; ક્યારેક રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ 
અને ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીનાં નાટકોનું નિર્માણ; 1970થી તો વરસે એકની સરેરાશે નવા 
લેખકના નાટકની રજઆત; નાટ્યતાલીમ વર્ગો, ભવાઈ સંશોધન (ગોવર્ધન પંચાલનું 
'ભવાઈનું આહાર્ય') અને ભવાઈના ક્લાકાર ચીમનલાલ ભોજકના સથવારે જનીનવી 
ભવાઈઓની રજઆત; દરેક નાટ્યનિર્માણમાં લેખન, અભિનય કે કસબમાં કંઈ ને કંઈ નવું 
તત્ત્વ; ક્યારેક માત્ર પ્રયોગ ખાતર એકાદ બે રજઆતો, તો ક્યારેક “પ્રેમરંગ” જવા નાટકના 
અસંખ્ય પ્રયોગો વગેરે “દર્પણે” લીધેલી દિશાના સીમાસ્તંભો છે. યુરોપીય નાટ્યપ્રવાહના 
અધકચરા અનુકરણ રૂપે 1966માં આવેલા “એબ્સર્ડ' ના ઉછાળાને બીજ જ વર્ષે, મધુ રાયનું 
નાટક “કોઈ એક ફૂલનું નામ બોલો” દર્પણ દ્વારા ભજવાય, અને એ રીતે એબ્સર્ડને પણ એક 
સમાંતર નવનાટ્ય - થિયેટરનાં દર્પણ ચીંધી આપે, એનાં પાંચ વર્ષ પછી “આકંઠ”ની નવી 
દિશા દર્શાવનાર મધુ રાયને એ રીતે એકાદ દાયકા માટે સ્થિર કરી આપે, એ પણ દર્પણની બુલંદ 
હિમત અને દષિનાં ઘોતક છે. 

“દર્પણ” કઘાચ એટલેથી ન અટકયું, તે ઠીક જ થયું. એના પછીના વર્ષે એણે શ્રીકાંત 
શાહનું “તિરાડ” ભજવ્યું, અને એ પછી દર વર્ષે નવા નાટ્યલેખકનાં નાદર સજનો તખ્તા પર 
પેશ કર્યા - “દિવાલ” (સુભાષ શાહ - 1971), “જ નથી તે” (આદિલ મન્સુરી - 1972), 
“લીલા” (બકુલ ત્રિપાઠી - 1974), “લીલાનાટ્ય” (લાભશંકર ઠાકર - 1975), 
“મનસુખલાલ મજીઠેયા” (લાભશંકર ઠાકર - 1976), “સાગરિકા” (શિવકુમાર જોશી - 
1977), “મહાભિનિષ્કમણ” (મુકુદ પરીખ - 1978), “પીળું ગુલાબ અને હું” (લાભશંકર 
ઠાકર - 1979), “જશુમતી કંકુવતી' (હસમુખ બારાડી - 1980), “ક્લીન બોલ્ડ” (ચીનુ મોદી 
- 1981) વગેરે. 

આ નામાવલિ અને વિગતો દર્શાવી આપે છે, ક આજ ગુજરાતી નવનાટ્યલેખનમાં 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 113 


મોટાભાગના સક્રિય લેખકોનું એક એક નાટક, જા ણે અભિયાન તર્રીકે “દર્પણે” રજી કર્યું. એમાં 
બણુસંખ્ય પ્રયોગો કરતાં એની પ્રક્રિયા મહત્ત્વની રહી. “દર્પણ” જેવી અનેક રીતે સમૃદ્ધ સંસ્થા, 
એ કરે એ ઉચિત પણ છે. એનાં અભિનેતાઓમાં કેન્દ્રસ્થાને હતાં કૈલાસ પંડયા અને દામિની 
મહેતા. સ્વતંત્ર અને સંયુક્ત રીતે દિગ્દર્શન અને આયોજનમાં આ જોડીએ સ્થાયી કામ કર્યું. 
એમને સથવારો આપ્યો પ્રભાબહેન પાઠક, અનસૂયા સુતરિયા, દુર્ગેશ જા ની, ચીમનભાઈ 
ભોજક વગેરેએ. કૈલાસ પંડયાએ “ઇપ્ટા” અને “નટ મંડળ” ના નાટ્યઆદર્શો પોતાની સમગ્ર 
પ્રવૃત્તિ દરમ્યાન જાળવી રાખ્યા, એ પણ અહી નોંધવું જોઈએ. 


વડોદરા 


વડોદરામાં યુનિર્વાસટી કક્ષાએ નાટ્યવિભાગમાં 1949માં શરૂ થયેલ થિયેટર-તાલીમના ભાગ 
રૂપે પહેલેથી વિશિષ્ટ નાર્યરજ્‌આતો થયા કરી છે. ત્યાં નાટ્યતાલીમ સાથે ચંદ્રવદન મહેતા, 
જશવંત ઠાકર, રમેશ ભટ, માર્કન્ડ ભટ્ટ, ઉમિલા ભટ્ટ, યશવંત કેળકર વગેરે સંકળાયેલાં હતાં. અન્ય 
નાટ્યશિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓનાં નિર્માણો પણ નાટ્યાવિભાગ અને એની 'રેપરટરી' 
“તટઘર” માં સતત થતાં રહ્યાં છે. આ દિગ્દર્શકો અને ત્યાં તાલીમ પામેલા અન્યો દ્વારા સમગ્ર 
ગુજરાતની નાટ્યપ્રવૃત્તિઉપર પણ પ્રભાવ રહ્યો છે. આ વિભાગ તરફથી રજ થયેલાં મહત્ત્વનાં 
નાટકોમાં ટાગોર (“નંદિની”), ક્લિઘસ (“શકુંતલા”), શેક્સપિયર (“વે।ઈનિસનો વેપારી”), 
બોધાયન (“ભગવદઇન્જાકેયમ્‌”) વગેરે; મૌલિક નાટકોમાં ચંદ્રવદન મહેતા (“આણલદે” , 
“હોહોલિકા”, “ધરાગુજરી” , “માઝમરાત” “અત્રલુમ્રા સરસ્વતી”, “મા” વગેરે) અને 
અન્ય લેખકોમાં જયંતિ દલાલ (“જોઈએ છે - જોઈએ છે”), “દર્શક' (“પરિત્રાણ”) અને 
સુભાષ શાહ (“સુમનલાલ ટી. દવે”) વગેરે નોંધપાત્ર છે. નાટ્યવિભાગે તાલીમ દરમ્યાન 
આવાં વિશિષ્ટ નાટકોના અભિનય અને તખ્તાના ક્લા-કસબને વિકસાવવા અનેકપ્રયોગો કરી 
જોયા, પસંદગી પણ વૈવિધ્યપૂર્ણ રાખી. એ સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં હતા ત્યાં સુધી જશવંત ઠાકાર 
કેન્દ્રેહતા, અને 1960 પછી માર્કન્ડ ભટ્ટ, યશવંત કેળકર, ઊંમિલા ભટ્ટ અને એમનાં વિદ્યાર્થીઓ, 
સાથીદારોએ વિશેષ પ્રકારની સમજ અને બળતરાથી મથામણ કર્યા કરી. બહુ ઝાઝા પ્રયોગો 
ભલે હમેશાં નથી થયા, પણ દર વખતે એણે ઉન્મેષો નવા ઘખવ્યા છે. 

માર્કન્ડ ભટ્ટે.“' પ્રદરામાં તાલીમ લઈ, થોડો વખત “સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક અકાદમી” માં 
નાટ્યાવિભાગના વડા તર્રીકે કામ કર્યુ, અને 1957માં મુંબઈ રાજય નાટ્યસ્પર્ધામાં ચંદ્રવદન 
મહેતાના “શેતલને કાઠે” માટે પ્રથમ ઇનામ પ્રાપ્મ કર્યુ. 1960માં વડોદરા નાટ્યવિભાગમાં 
જોડાયા પછી “શગ્રિવેણી” નાટ્યસંસ્થા સ્થાપી નાટ્યતાલીમ અને નિર્માણમાં અવિરત કમ 
કર્યું -“શેતલને કાંઠે” પહેલાં “ધરા ગુજરી” (ચંદ્રવદન મહેતા) અને પછી “વસુંધરાનાં વહાલાં 
- દવલાં” (ઝવેરચંદ મેઘાણી પરથી રૂપાંતરકાર - રામજી વાણિયા), “પરિત્રાણ” (દર્શક'), 
“ફિંગર પ્રિન્ટ” (અનુવાદ). અનેક પારિતોષિકો પ્રામ કરનાર માર્કન્ડભાઈએ નાટ્યતાલીમનાં 


114 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


પુસ્તકો પણ લખ્યાં છે. કેટલાય દેશોના પ્રવાસ કરી ત્યાના અનુભવની વાત આપણે ત્યાં, અને 
આપણા થિયેટરની વાત તેમણે ત્યાંના ગુજરાતીઓને કરી છે. આકાશવાણી અને ટેલિવિઝનમાં 
તેમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. તેમનાં પત્ની ઊમિલા ભટ્ટ ખૂબ સંવેદનશીલ અભિનેત્રી છે. તેમણે 
ઘોડો સમય નાટ્યતાલીમ સાથે સંકળાઈ, “શેતલને કાઠે”, “ધરાગુજરી”, “ વસુંધરાનાં વહાલાં 
દવલાં” વગેરેમાં ઉમદા અભિનય આપ્યો. હવે તેઓ ફ્લ્મક્ષેત્રે કાર્યરત છે. અનેક નાટ્યમંડળો 
સાથે આ દંપતી સંકળાયેલું છે. સદાબહાર માર્કન્ડ ભટ્ટ નાટ્યવિભાગમાંથી તાજેતરમાં નિવૃત્ત 
થવા છતાં આ ક્ષેત્રે નવું કરવા હજીય થનગની રહ્યા છે. 

“ત્રિવેણી” સંસ્થાએ ધણાં સ્વતંત્ર નાટ્યનિર્માણો કર્યા છે, અને મંચનકલાના 
મહાનુભાવોનું બહુમાન સંસ્થાકીય રીતે કરવાની પ્રણાલી જાળવી રાખી છે. આ સંસ્થાનાં 
પ્રારંભનાં વર્ષોમાં નટદંપતી નટુ પટેલ અને સૂર્યબાળા પટેલ સંકળાયેલું હતું. બંનએ અનેક 
નાટકોમાં અભિનય કર્યો છે. નટુભાઈએ ચરોતરી વાતાવરણનું નાટ્યાત્મક પાત્ર “ચતુર મોટા” 
આકાશવાણી માટે સર્જ્યું હતું અને ખેડા જિહ્વા માટેના “ઇસરો”ના ગ્રામ ટીવી પ્રોગ્રામ 
દરમિયાન, આ દેપતી અને હરીશ પટેલના સથવારે હસમુખ બારાડીએ 1975-77માં ટીવીના 
પરદે શ્રેણીબદ્ધ અવતાર્યું હતું. ગુજરાતી ટીવીની એ પ્રથમ નાટ્વયશ્રેણી ગણાય છે. 

વડોદરા નાટ્યવિભાગના થિયેટરકમીં યશવંત કેળકર પણ “સવાઈ ગુજરાતી' તર્રીકે 
જ ણીતા છે. તેમણે નાટ્યતાલીમની સાથોસાથ “નીરદ છાયા” (શિવકુમાર જોશી), “મદિરા” 
(ચંદ્રવદન મહેતા) અને “સુમનલાલ ટી. હવે” (સુભાષ શાહ) વગેરે નાટકોનું દિગ્દર્શન કર્યું. 
“પરિત્રાણ”માં શકુનિ વગેરે તેમની મહત્ત્વની ભૂમિકાઓ છે. ગુજરાતી ઉપરાંત મરાઠીમાં 
તેમણે તખ્તાના કસબ અંગે પુસ્તકો લખ્યાં છે. પ્રકાશઆયોજન અને ધ્વાંનસંયોજનમાં પણ 
મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું છે. “શતખંડ” ,“પ્રેમતુઝા રંગ અસા” એમનાં મરાઠીમાં દિગ્ઘાંશત યશસ્વી 
નાટકો છે. 

નાટ્યવિભાગના વરિષ્ટ અધ્યાપક રમેશ ભટ્ટે “માઝમ રાત” (ચંદ્રવદન મહેતા), “તાર્ત્યુફ” 
(મોલિયેર - અનુવાદ હંસા મહેતા), “રાજા ઈંડપસ” (દિનેશ કોઠારી) વગેરે નાટકો 
નાર્યતાલીમની સઃથોસાથ રજ કર્યા. 

લગભગ ચારદાયકાથી ચાલતી આ નાટ્યતાલીમ સંસ્થામાંથી દર વષ બહાર પડતાં અનેક 
સ્નાતકો રંગભૂમિ, રૉડિયો, ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન વગેરેમાં નવા ઉન્મેષો સાથે કોઇ ને કાઈ રીતે, 
ઓછામાં ઓછું કારકર્ઘાનાં પ્રારંભનાં વર્ષોમાં સંકળાયેલાં હોય છે. આ સ્નાતકો નાનાં મોટાં 
અનેક મંડળો રચી, તાલીમને સાર્થક કરે એ પણ સ્વાભાવિક છે. 
રગાવલિ 


'રંગાવલિ' નાટ્યજ્‌થ લગભગ એક દાયકા સુધી સતત કામ કરતું રહ્યું, જના કેન્દ્રમાં હતા ન2 
અને દિગ્દર્શક ઉત્પલ ત્રિવેદો. 1977થી 1985ની વચ્ચે અનેક એકાંકીઓ (“વતેસરની વાત”, 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 115 


“ડાયલનાં પંખી”, “તમે સુંદર છો” વગેરે); સળંગ નાટકો (“હું જ મિસ્ટર સઘનંદ'', 
“સોલ્યુશન એક્સ”, “પ્રતિશોધ” વગેર), ભવાઈનાટ્યો (“અમે રે પોલીસ તમે ચોર”, 
“ખુશનુમા ખયાલનો ખેલ” વગેરે) આ સંસ્થાએ રજ કર્યાં. હરીશ પટેલ, જનમેજય ત્રિવેદી, 
આશિષ દવે, હિમાંશુ બૂચ, શૈલેષ ત્રિવેદી, ઉત્પલ ત્રિવેદી વગેરે “રંગાવલિ” - “કશુંક”ના 
નટો-દિગ્દર્શકોએ મળીને લગભગ પંચોતેર નાટકોની પાંચસોથી વધુ રજઆતો કરી. “ખુશનુમા 
ખયાલનો ખેલ” ભવાઈ ટૅેલિવિઝન પર પણ ખૂબ પ્રશંસા પામી હતી. “રંગાવલિ''એ એના 
દશાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે “રંગભૂમિની ભાષા” વિશે વિશદ્‌ વ્યાખ્યાનોનો પરિસંવાદ યોજ્યો 
હતો; એમાં “મિઘ્યાભિમાન” જવાં ભવાઈ-નાટ્યો પેશ કર્યા હતાં. 

આ આખા ગાળા દરમિયાન સુરતમાં અરાવદ કિનારીવાળા, વિ્તગ મહતા, જ્યોતિ વૈઘ, 
નરેશ કાપડિયા, કપલદેવ શુક્લ વગેર પણ ખૂબ સક્રિય રહ્યા- “ગુજરાત ધિયેટર'”' (1952) દ્રારા 
“એક મૂરખને એવી ટેવ” અને “પ્રીત ન કરિયો ક્રોઈ” જવાં ડઝનેક નાટકો રજ થયાં. એ 
ઉપરાંત “રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર”, “કલા ક્ષેત્ર”, “ભારતીય ક્લા ભવન”, “રંગ દર્શન” વગેરે 
સંસ્થાઓએ સતત નોધપાત્ર પ્રયોગો કર્યા. 

નડિયાદમાં સન્નિષ્ઠ ક્લાકાર અને દિગ્દર્શક ગોવિદરામ વ્યાસે “ નડિયાદ ક્લા મંદિર''ના 
ઉપક્રમે અનેક નાટકો કરી, ગુજરાતની સંસ્કારભૂમિનો નાટ્યરસ જીવતો રાખ્યો. 

રાજકોટમાં “સોરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર” (1947)ના હરતા ફરતા થિયેટર દ્વારા પ્રયોજનલક્ષી 
નાટકોના નોંધપાત્ર પ્રયોગો થયા. 1958માં શરૂ થયેલ રાજકોટની “રંગજ્યોત” સંસ્થાએ 
કેટલાંય ત્રિઅંકી નાટકો ભજવ્યાં. 1975માં શરૂ થયેલી “નટરાજ આટ” સંસ્થાએ પણ ખૂબ 
કામ કર્યું છે. એમાં દેવેન્‌ શાહનું “પડધાયો”, [નિરંજન દેસાઈનું “તરતા પથ્યર”, મૂળરાજ 
રજડાનું “ચકડોળ” વગેરે ધ્યાન ખેંચે છે. જગધૈશ દવે, મીના ઈરાની, ભાસ્કર મહેતા વગેર 
કલાકરો અમાં બહાર આવ્યાં. રાજકોટના ક્લાકારોમાં સુરેશ રાવળે સંવેદનશીલ ક્લાકાર તર્રીકે 
ત્રણેક ઘયકા સુધી તખ્તા પર ક્રમ કર્યું. પ્રબોધ જોશીનું “પત્તાની જોડ” એમનું લોકપ્રિય 
નિર્માણ હતું. 


સમાંતર પ્રવાહ 

1960થી શરૂ થતો નટ-વ્યવસ્થાપક-કેન્ટ્રી સ્તબક, હજી આજ સુધી, “સમાંતર રંગભૂમિ'નોય 
ગાળા રહ્યો છે. ત્રણ ઘાયકા સુધી વિસ્તરતા આ આખા સ્તબકમાં અત્યાર સુધીમાં જોઈ ગયા 
એ મુજબ કેટલાય પ્રવાહો, ઉન્મેષો, વિદ્વેહો, વલણો દેખા દે છે. રંગભૂમિ નટકેન્દ્રી પ્રવૃત્તિ છે, 
દેશે-દિશે કાળે-કાળે એમ જ રહ્યું છે; એનાં અનેક સુફળો શોધવા જવાં પડે એમ નથી - 
શેક્સપિયર, મોલિયર, સ્તનિસ્લાવસ્કી, જ્હોન ગિલ્ગુડ, લોરેન્સ ઓલિવિયર, શિશિર ભાદુડી, 
બાલ ગંધર્વ, બાપુલાલ નાયક, પ્રવીણ જોશી વગેરે. મોટી નામાવલિનાં એ તો માત્ર થોડાં 
ઉદ્યહરણો છે. રંગભૂમિમાં નટ કેન્દ્રસ્થાને હોય, અને હોવો જ જોઈએ; એનું જ માધ્યમ છે. 


116 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


પરંતુ નટ કેન્દ્રસ્થાને હોય તો એક વાત બને છે, નટ લેખક હોય તો બીજી, નટ દિગ્દર્શક હોય તો 
ત્રીજી, અને નટ વ્યવસ્થાપક હોય તો ચોથી વાત બને. એનાં ઉદાહરણો અને પરિણામોનું 
પુનરાવર્તન કરવાની અહીં જરૂર દેખાતી નથી. એટલે તો 1923-1939ની “જની' ધંધાદારી 
“મુખ્ય નટ-દિગ્દર્શક કેન્દ્ર' રંગભૂમિને સમાંતર “નવી' રંગભૂમિની જેહાદ જાગી; 
માલિકો-શરાફોના “જની'ના સ્તબકને સમાંતર લગભગ “નવી'એ નાટ્યમંડળોની રચના 
કરી અને 1949થી 'નવી' રંગભૂમિમાં જે પુખ્તતા આવી, એમાં સ્વાભાવિક જ દિગ્દર્શક 
કેન્દ્રમાં આવ્યો. જ ણે આખી પ્રવૃત્તિનું એ “દિગ્‌” દર્શન કરતો હતો, નાટ્યતાલીમ આપતો 
હતો : કેવાં મૌલિક નાટકો કરવાં; ભવાઈમાંથી શું અને કેવી રીતે લેવું; ભાગની ભાષાઓમાં શું 
ઉત્તમ છે; વિદેશોમાંથી શું આયાત કરવું, એ પણ આ દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી સ્તબકમાં સ્પષ્ટ થયું; 
નાટ્યસિદ્ધંતોની વાત થઈ; એનાં સામયિકોય (થોડો વખત) નીકળ્યાં; પુસ્તકો લખાયાં, એ 
ત્યાં સુધી, કે એ ગાળાની એક મંડળી (“નાટ્ય-વિદ્યા મંદિર” -“નટ મંડળ”)ને એની ખુદની 
રમણભૂમિ (થિયેટર) હતી; અને “રંગમંડળ” પાસેય કામચલાઉ જગ્યા હતી. આ બન્ને મંડળો 
અમદાવાદનાં જ હતાં, એ પણ નોંધવું જોઈએ. 

આ દરમિયાન ધન અને કીતિના સાધન તર્રીક એની મુદ્રા એવી ઊપસી હતી, એટલે 
“જની' રંગભૂમિની જેમ જ, મુંબઈ શહેરની કદાચ પ્રણાલી હશે તેથી, એ નટો મંડળોની 
વ્યવસ્થાશક્તિ ધરાવતા હોવા ઉપરાંત પોતાની સ્વાયત્તતા માટે વ્યવસ્થાપક (નિર્ણાયક) તર્રીકે 
પોતાનું કેન્દ્રમાં હોવું અગત્યનું છે એ સમજા તાં, જે બન્યું તે આપણે હમણાં જોઈ ગયા છીએ. 

આ હજી ગઈ કાલની વાત છે. આજનીય એ જ વાત છે. માત્ર આજની એ વાતમાં એક 
નવું તત્ત્વ ઉમેરાયું છે નવથિયેટર નાટ્યકર્મનું. સદ્ભાગ્યે લેખન અને ભજ્તણી એમાં સાથે 
છે એટલે એને એ રીતે જોઈએ. ગુજરાતી રંગભૂમિના ઈતિહાસમાં દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી સ્તબક 
જટલો જ આ ગાળો આ રીતેય વધુ મહત્ત્વનો બન્યો છે. 


1966 


આ પેટા સ્તબકો કંઈક આવા છે : 1966માં નટ-વ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી પ્રવૃત્તિ સ્થિર થઈ ગઈ હતી. 
એનાં નાટકો, ભજવણીરીતિ, પ્રેક્ષકોની ર્સ્ત્ચ, ક્યા પ્રેક્ષકો કેવાં નાટકનો માગતા હતા, એય આ 
નટો/ મંડળોએ સૌને સમજાવી દીધું હતું. એના વિદેશી રૂપાંતરો આંખના પલકારે પલટાતી 
નાટ્યાત્મકતાથી પ્રેક્ષકોમાં રોમાંચ જગાવી રહ્યાં હતાં. દિગ્દર્શન ઉપરાંત આ નટ મોટાભાગના 
નિર્ણયો લેતો થઈ ગયો હતો. એમને નામે બૉક્સ ઓફિસે લાઈનો લાગતી, તેથી એમને પ્રશ્ર 
કરી શકાય એમ નહોતું; જયારે એની સાથોસાથ નાટ્યલેખન તો થઈ જ રહ્યું હતું. નવલકથાનો 
ફાલ સારો ઊતરતો હતો. સુરેશ જોશી પછી વાર્તાઓએય ગજુ કાઢયું હતું. કવિતાના ઉન્મેષો 
ખૂબ નોંધપાત્ર હતા- એકાંકીઓ પણ પુષ્કળ ભજવાતાં અને લખાતાં હતાં. પરંતુ નાટ્યલેખકને 
રંગભૂમિમાં સ્થાન નહોતું. નટ-મંડળી અને લેખક બન્ને એ સમજતાં હતાં. એમાં એકાંકીલેખને 


નવથિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપકનઝેન્દ્રી % 117 


1966માં મોટો વળાંક લીધો “એબ્સર્ડ' ના પ્રવાહનો. (એની ખૂબ વિગતે વાત “એકાંકી”ના 
પ્રકરણમાં જોઈ શકાશે.) અર્વી એટલું ઉમેરીએ, કે એમાનું ધણું પ્રેક્ષકોને ન સમજા યું, પણ 
એમને રોમાંચ જરૂર થયો. યુરોપીય ધંધાઘ્યરી, એબ્સર્ડ કે પ્રયોગશીલ ભજવણી-રીતિથી 
અજા ણ, પરંતુ મુદ્રિતે-પ્રકાશિત નાટકોથી (પાંચ-સાત વર્ષે છપાઈને ગુજરાત પહોંચે ત્યારે) 
પરિચિત બનેલા, કવિતા ક્ષેત્રે “રે મઠ” ની પ્રવૃત્તિથી ધ્યાન ખેંચી રહેલા કવિઓએ, ડૉ. મીનુ 
કાપડિયાના સથવારે, 1966માં “એક ઉંદર અને જદુનાથ” નાટક લખ્યું અને ભજવ્યું. એને 
જ સમાંતર રહસ્ય, રોમાંચ અને અવનવીન તતખ્તાસૂઝવાળું “કોઈ એક ફૂલનું નામ બોલો” 
1968માં આવ્યું અને 1970માં શ્રીકાંત શાહનું માનવમનનાં ગહ્વરો અજવાળતું “તિરાડ” 
ભજવાયું. એણે વળી જુદા જ પ્રકારની અનુભૂતિ પ્રેક્ષકોમાં જગાવી. 1966-71 વચ્ચે પુષ્કળ 
એકાંકીખેડાણ થયું; પણ યુનિર્વાસટીના યુવક નાટ્યમહોત્સવો બંધ થતાં, 1971 પછી, એકાંકી 
ભજવણીને અસર થઈઅને પછીનાં બે-ચાર વર્ષ થોડાં એકંકીઓ લખાયાં-છપાયાં, પણ તખ્તા 
પર બહુ રજઆત ન પામ્યાં. ગુજરાતી યુવાવર્ગને મહોત્સવોમાં “નવું' કરી જોવાનો ઉત્સાહ 
હતો, પણ મહોત્સવની બહાર એબ્સર્ડને એ ઝાઝો વખત જોઈ ન શકયો. 


1972 

એટલે કદાચ નવી ખોજ કરવી પડે, એવી આંતરિક જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને 1972માં 
આરંભાઈ “આકંઠ - સાબરમતી” ની પ્રવૃત્તિ !હતી તો નવું વાતાવરણ સમજવા, નાટ્યક્ષણને 
લીલા (ઈમ્પ્રોવાઇઝશન)રૂપે એકાંકીમાં ઢાળવાની, અભનીત થવ! છતાં લેખનકેન્ટ્રી, લેખકોની 
કાર્યશાળા (વર્કશોપ) એ. મોટાભાગે તખ્તા વિના અમદાવાદની વિદ્યાનગર માધ્યમિક શાળાના 
પ્રાંગણમાં, ક્યારેક એના વર્ગખંડમાં, તો ક્યારેક કોઈ આર્ટ-ગૅલેરી કે હૉલમાં એની ભજવણીઓ 
થતી. પરંતુ આ ઝુંબેશે લેખકને વિચાર કરતો જરૂર કરી મૂક્યો. એમાં જે સંડોવાયાં હતાં એમાંનાં 
મોટાભાગનાં (મધુ રાય, લાભશંકર ઠાકર, ચીનુ મોદી, મનહર મોદી, મુકુંદ પરીખ, ઇન્દુ પવાર, 
હસમુખ બારાડી, રમેશ શાહ, હિરેન ગાંધી, સરૂપ ધ્રુવ વગેરે) થિયેટર વિશે, એટલે કે લેખન અને 
ભજવણી બંને વિશે નવી રીતે વિચારવા માંડયાં હતાં. આ પહેલાં હસમુખ બારાડીએ 1971માં 
પોતાનું પહેલું શૈલીપરક નાટક “કાળો કામળો” માસ્કોમાં લખી લીધું હતું. મધુ રાયે “કોઈપણ 
એક ફૂલનું નામ બોલો! પછીનું ચમકદાર-રોમાંચક નાટક “કુમારની અગાશી” 
“આઈ.એન.ટી.”મા પ્રવીણ જોશીને ભજવવા આપ્યું હતું. સુભાષ શાહ અને આદિલ 
મન્સૂરીએ “દર્પણ” ને પોતાનાં નવાં નાટકો ભજવવા આપ્યાં હતાં. અને આ રીતે 1966ના 
એબ્સર્ડના વળાંક પછી ભળું ભાંખળું દેખાતી દિશામાં 1972-75 વચ્ચે સીમાસ્તંભ બનેલી 
“આકંઠ સાબરમતી” ની શરૂઆતની પ્રવૃત્તિએ નાટ્યલેખન અને ભજવણીમાં નવા 
અભિગમો ઉપસાવ્યા- 


118 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અને 1975 


નાટ્ય મંડળીઓ અને નટ-વ્યવસ્થાપકોની વિગતોમાં જોઈ ગયા એ મુજબ, આ દરમિયાન 
મુંબઈની '“નવી' ગુજરાતી વ્યવસાયી રંગભૂમિ ગુજરાતનાં શહેરોમાં 
“સ્લિક-ક્વીન-ઈફિશિયન્ટ” નાટ્યરજઆતો કરી જ રહી હતી. એટલે જાણે બે ત્રણ પ્રવાહો 
એકસામટા દેખાયા છે: નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી મંડળોનાં (“કુમારની અગાશી” સિવાય) 
રૂપાંતારેત નાટકો, નવા પ્રવાહના લેખકોના “દર્પણ” દ્વારા અલ્પસંખ્ય નિર્માણો અને 
નવનાટ્યકર્મ પ્રત્યે એના સજકોનો વિકાસ પામતો અભિગમ; અને આ જ વર્ષોમાં ગુજરાતનાં 
શહેરોમાં નવર્ધાનકોનો જ નવો પ્રેક્ષક્વર્ગ ઊભો થયો હતો, એણે રચેલાં વ્યાવસાયિક 
સામાજિક, જ્ઞાતિમંડળો - સંસ્થાઓ દ્વારા છનછનાટ કરતી “મુંબઈની રંગભૂમિને સ્પોન્સર” 
કરીને ગુજરાતનાં શહેરોમાં “નાટકો કરાવવામાં” રસ જા ગ્યો. ધંધો મુંબઈ સાથે ચાલતો હોય, 
એટલે ત્યાંની ધંધાદારી ભલામણે, અમદાવાદમાં સહકારી ધોરણે બંગલીઓ બાંધવાની 
સોસાયટીઓના સ્થાને, ફ્લેટ-શોપિગ સંકુલો જમ આવ્યાં, એમ ગુજરાતનાં શહેરોના 'આથિક 
સાથીદ્રો' એ દલાલ-વચેટિયાઓ દ્વારા, મુંબઈનાં મંડળો પાસે નાટકો કરાવવા માંડ્યાં. મુંબઇની 
મંડળીઓને બૉક્સ ઓફિસની અ્નિશ્ચિતતામાંથી છુટકારો મળ્યો. અમદાવાદમાં કમિશને કામ 
કરતા વચેટિયાઓ મુંબઈની મંડળીઓને પ્રવાસના બધા શૉની આવકનાં વચનો અગાઉથી 
આપી શકતાં, એટલે દલાલોય પેટિયું રળવા માંડયાં. ગુજરાતનાં શહેરોનાં વ્યાવસાયિક અને 
જ્ઞાતિ મંડળોને પોતાના સમકક્ષ - સમરાસયા - સમફેશનિયા સામાજિક વ્યવહારો માટે 
રંગભૂમિના પ્રેક્ષાગુહ અને ફોયરમાં, લગ્નના રિસેપ્શનની જમ જ કૉંકી અને પોપકોર્નના પેકેટ 
સાથે, દીકરા-દીકશીઓ ગોઠવી બેસાડવાનું સરળ અને સુગમ સ્થાન મળ્યું હવે આ મંડળોના 
મંત્રી-પ્રમુખ નાટ્યજથના મંત્રી સાથે સોદો કરે, અને મંડળ તરફથી વાધષિક સભ્ય ફીના 
બદલામાં જોવા મળતા બીજા અનેક કાર્યક્રમોની સાથે નાટકનાં પાસટકિટો સભ્યોને મળવા 
માંડયાં. રીતિ મંડળોના સભ્યોએ પોતાને ગમતા નટ-દિગ્દર્શક, લેખક કે મંડળનું નાટક, જા તે 
પસંદ કરવાનું હવે ન રહ્યું. આ સામૂહિક પસંદગી નહોતી, પરંતુ સમૂહની વગદાર વ્યક્તિની 
અંગત પસંદગી હતી. બીજી બાજ નટ મંડળીઓને '“કોન્ટ્રેફ્ટ', 'સોલ્ડ હાઉંસ' કે 'બ્લોક 
બૂકિંગ'ના પરિણામે, પ્રેક્ષકસમૂહ મળતો હતો; પરંતુ સ્વપસંદગીથી આવેલો પ્રેક્ષક નહોતો 
મળતો; જ્ઞાતિમંડળો નાટકની પહેલાં કે અંકોની વચ્ચે ઇન્ટરવલોમાં ભાષણો “અહેવાલો વાંચે, 
ફૂલહાર કરે, એ પણ ચલાવી લેવું પડતું હતું. એમાં મુખ્ય નટ - વ્યવસ્થાપકનેય ગુલદસ્તો મળતો, 
તાળીઓના ગડગડાટ સંભળાતા, અને “નવું નાટક પણ આવું જ તેયાર કરજો” એવી 
ભલામણ થતી. આ વાત નટ-વ્યવસ્થાપક સમજી જતો, નહિ તો પછી પેલો દલાલ એને 
સમજવી દેતો. 

આ બધાનું પરિણામ “નટ-પ્રેક્ષકના સંબંધવિચ્છેદ”માં આવ્યું, અને 1975 પછી 
નટ-વ્યવસ્થાપક - કેન્દ્રી આ સ્તબકનો એ ખૂબ નોંધપાત્ર પ્રવાહ છે. કેટલાકના મતે “જની' 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-ડેન્દ્રી 119 


રંગભૂમિ આ સધીના પાંચમા દાયકામાં ફિલ્મના આક્રમણથી જે રીતે હચમચી ગઈ હતી, એવી 
જ મહત્ત્વની ઘટના આ સદીના આઠમા દાયકાના મધ્યમાં બનેલી નટ-પ્રેકક-સંબંધ-વિચ્છેદની 
ગણાઈ છે. 

આ દરમિયાન થોડી મથામણ પછી, શરૂઆતમાં લેખનમાં અને પછી ભજવણીમાં ફરી 
એક મોટો વળાંક આવે છે. જવો મળ્યો તેવા અનુભવે લેખક હવે પોતાનું નાટક ભજવવા જા તે 
કટિબદ્ધ બને છે. કારણ કે બ્રોડવેથી આવતી “પ્રોડક્શન સ્ક્રિપ્ટ” નાં ગુજરાતીકરણો ભજવાતાં 
હતાં ત્યાં સુધી તો, ક્રેઈ લેખકનું મૌલિક નાટક અનુકૂળ પડે, તો તખ્તાના પગદીવા કદ્યચ જોઈ 
પણ લેતું. કોઈ સ્પષ્ટ આથિક સત્તા નહીં, તો પણ કમિ્શાનયા દલાલોથી ગુજરાત પૂરતી ચાલતી 
રંગભૂમિપ્રવૃત્તિમાં નવનાટ્યલેખનને પ્રવેશ કયાંથી મળે? 

એ વખતે એને જ સમાંતર, અને મોટા ભાગે એના જ અનુકરણરૂપે, અમદાવાદનાં થોડાં 
નાટ્યમંડળો આંતિરંજક, દ્વિઅર્થી સંવાદો સાપે રહસ્ય, સેક્સ, આંસુ અને આદર્શોને વેચતાં 
નાટકો રજ કરતાં જ હતાં. એમાંથી કેટલાકનાં તો હજ રો શો પણ થયા છે. 


ફરી સજેક મથામણ 
1975-76 સુધી નવઉન્મેષી નાટ્યલેખનો થયાં પછી લાભશંકર ઠાકરે “દર્પણ” માં પલૉંઠી 
વાળીને “મનસુખલાલ મરજીઠયા” કરાવ્યું. “આકંઠ” માં એની રચના થઈ હતી; ત્યાં પળાટાયું 
હતું, પણ દર્પણમાં એને નવો રંગ મળ્યો. પછી “પીળું ગુલાબ અને છું” એ જ રીતે દર્પણને 
સથવાર લાભશંકર ઠાકરે લખ્યું અને ભજવ્યું; આ એક વાત. 

બીજી બાજ નાટ્વેલેખક સુભાષ શાહ “હઠીસિગ વિઝયુઅલ આટ સેન્ટર” માં પોતાની 
નટમંડળી ઊભી કરી, ભજવણીના પોતાના પૂર્વાનુભવને વિકસાવવા તરફ વળ્યા. થોડાં 
સ્વલિખિત, થોડાં અન્યનાં અને થોડાં પ્રશિષ્ટ નાટકો છઠઠ્ાં ઘયકામાં ત્યાં રજ થયાં છે. આ 
દરમિયાન દિલ્હીની રાષ્ટ્રીય નાટ્યસંસ્થા નેશનલ સ્કૂલ એફ ડ્રામાથી તાલીમ લઇને આવેલાં 
સ્નાતકોમાંથી કેટલાંક (ભરત દવે વગેરે), અને “ગુજરાત કૉલેજ” ના નાટ્યાવિભાગના 
સ્નાતકોમાંથી કેટલાંક (નમેષ દેસાઈ વગેરે) સક્રિય બન્યાં અને મૌલિક અન રૂપાંતરિત નાટકોની 
રમ્ય ભજવણીઓ કરી. 

ત્રીજી બાજ “આકંઠ”ના પૂર્વાનુભવે ચીનુ મોધે પણ પોતાના વ્યવસાયી લેખનની 
સાથોસાથ નાટ્યભજવણી અને આયોજન તરફ વળ્યા હતા. 

થિયેટરની વ્યવસ્થિત તાલીમ સાથે નાટ્યલેખન તરફ વળેલા, રેડિયો અને ઇસરોના 
પ્રાયોગિક ટીવીમાં નિર્માણકાર્ય સાથે સંકળાયેલા હસમુખ બારાડીએ 1975 પછી નવી નટ 
મંડળીમાં કેટલાક યુવાનોને તેયાર કરી, સીધા નાટ્યાનર્માણને બદલે નનર્માણઆયોજન અને 
માર્ગદર્શનમાં ધ્યાન આપવા માંડયું. શરૂઆતમાં “ધૂજટિ” (દિગ્દર્શક - હિમાંશુ ત્રિવેધો) અને 
પછી “રગૅરેજ સ્ટુડિયો થિયેટર” (દિગ્દર્શકો જનક રાવળ અને મન્વીતા બારાડી)ની 


120 ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


નિર્માણ-તાલીંમ-સંશોધનલક્ષીં પ્રવૃત્તિને તેમણે માર્ગદર્શન આપ્યું એ ચોથી વાત. 

આ કદાચ લેખકકેન્દ્રી સ્તબક હજી બની શકતો નથી. “સજક મથામણનો સ્તબક” બની 
શકે એટલી એમાં શક્યતા છે. કોન્ટ્રેફ્ટ-શોની પ્રથાથી કુલડીમાં ગોળ ભાંગવા જેવી ચાલતી 
“નવી' વ્યવસાયી રંગભૂમિમાં ગુજરતનાં સમગ્ર જીવનને તખ્તા પર રજ કરી એનું 
“દિગ્‌-દર્શન” કરી શકે એવા કોઈ દિગ્દર્શકના અભાવે, અને ગુજરાતીના નવનાટ્યલેખનને 
પિછાણી, એને લોકો સુધી લઈ જઈ શકે, એવા નટ વ્યવસ્થાપકની ખોટ સાલતાં, ગુજરાતીનો 
નાટ્યલેખક આવડયાં એવાં દિગ્દર્શન તરફ થોડા અને ધણા અંશે તો ક્ષેઈ મંડળી કે પ્રવૃત્તિના 
આયોજન તરફ હવે વળ્યો છે. 1980-81 પછી “દર્પણ” પણ, એમનાં કારણોસર 
નવનાટ્વલેખનનાં નિર્માણો ચાલુ ન રાખી શક્યું. એ સંજોગોમાં આયોજક બનીને લેખક 
“સજક મથામણ”નો આ પેટાસ્તબક, અ.છું-પાતળું 1975થી, પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે 1980થી, 
આરંભે છ. 


છેહ્વા બે દાયકાના નાટકો 
અને આ સજક મથામણ કેવી છે? 

સાવ આજની આ વાત કેટલાક વિવેચકાનાં મંતવ્યો ટાંકતાં થાય કે વધુ ઉચિત લાગે છે. 

આઠમા ધ્યકાનાં ગુજરાતી સાહિત્યનું અવલોકન કરતાં “ગુજરાત દીપોત્સવી અંક” 
(1985)માં જશવંત શેખડીવાલા લખે છે : 

“ગુજરાતી નાટ્યક્ષેત્ર સમાન્તર વહેતાં પરૅપરાનુસારી અને “એબ્સર્ડ' નઇટકનાપ્રવાહોનું 
[વિહંગાવલોકન કરતાં લાગે છે કે સિદ્ધ નાટ્યપરંપરાનાં ઉત્તમ નાગકોમાં જોવા મળતી 
ખૂબીઓને આત્મસાત્‌ કરીને, તખ્તા-રંગભૂમિનાં કળાયૌશલથી અનભિજ્ઞ અને ઉત્કટ 
સજનશક્તિ ધરાવતા લેખકો, પર્યામ કલાકીય સુઝ્બૂઝપૂર્વક, જો નવીન નાટક માટેના સન્નષ્ઠ 
પ્રયોગો કરે તો પારેણામ અવશ્ય સારું આવી શકે. પ્રતાપ સાંગણીકૃત દ્વિઅંકી “માંડવા નીચે” 
(1909), શ્રીક્રન્ત શાહકૃત ત્રિઅંકી “તિરાડ” (1972), મધુ રાયકૃત ચનુરંકી “કોઈ એક ફૂલનું 
નામ બોલો તો” (1974), હસમુખ બારાડીકત દિઅંક “કાળો કામળો” (1975), રધુવીર 
ચૌધરીકૃત ત્રિઅંકી “સિકદરસાની” (1979) જવાં કેટલાંક નાટકો તેનાં ઉદ્યહરણ છે. (કેસમાં 
પ્રકાશનસાલ આપેલ છે.) 

પ્રતાપ સાંગણી કૃત “માંડવા નીચે” વસ્તુનનરૂપણની નવીનતા અને તાજગી દાખવતું 
આહ્લાદક નાટક છે. બે જ પાત્ર, પીઠઝબકારની કૌશલયુક્ત કરામત, તાકિક અને 
માનસશાસ્્રીય સચ્ચાઈની પ્રતીતિ કરાવતાં સહજ, સ્વાભાવિક અને સચોટ વસ્તુ - પાત્ર - 
સંવાદ, સૌષ્ઠવયુક્ત તેમ ગતિશીલ નિરૂપણ તેની ધ્યાનપાત્ર વિશેષતાઓ છે. . . વસ્તુની 
કલાત્મક રજઆત અને માનસશાસ્ત્રીય માવજતને લઈ, બે જ પાત્ર છતાં, આ પ્રયોગાત્મક 
નાટક ભાવકનો રસ સાઘંત જાળવી રાખે છે. 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્દ્રી 121 


શ્રીકાન્ત શાહ કુત “તિરાડ” વસ્તુ અને નિરૂપણ બન્ને ર્દઠએ સરસ પ્રયોગશીલ નાટક 
છે. તેમાં થોડાં જ વર્ષોમાં પરસ્પર પ્રેમ, શ્રદ્ધ, [નિષ્ઠા ગુમાવી બેઠેલાં - એટલું જ નહીં, 
પરપીડનમાં રાચતાં અને થીજી ગયેલી લાગણીઓને નિષિદ્ધ કામસંબંધો દ્વારા ઉત્તેજિત રખવા 
મથતાં ભદ્રવર્ગીય શિક્ષિત પતિ-પત્નીનાં ભગ્ન યાતનામય જીવન અને ઘરસંસારનું 
માનસશાસ્્રીય કલાત્મક નન્રૂપણ થયું છે. . . નાટ્યકરે બે ઓરડા વચ્ચેની દીવાલમાંની તિરાડ 
દ્વાર બહારથી ઊજળાં મહોરાં પહેરી સભ્ય, શિક્ષિત, ભપકાભર્યા, આદરપાત્ર દેખાતાં 
માનવીઓનાં અસલી વરવાં, વિકૃત અને તરડાઈ ગયેલાં ક્લેવરોનું સંયમયુક્ત સૂચક શૈલીમાં 
સચોટ દર્શન કરાવ્યું છે. 

મધુ રાય કૃત “કોઈ એક ફૂલનું નામ બોલો તો” છેક્વા બે દાયકા દર્રમયાન લખાયેલાં 
સૌથી સારાં નાટકોમાંનું એક છે. . . નાટકમાં નાટક, બાહ્ય -ભીતર બે તખ્તા, ટેલિફોનબૂથ, પાત્રો 
પાસે કેફ્યિત કરાવતી કોટ, ન્યાયાધીશને સ્થાને પ્રેક્ષકોને મૂકી દેતી નાર્યયુક્તિ, સાચની પ્યુરળી 
ઇત્યાદિ નાટર્યકરામતોને લેખકે નાટકમાં અવી કલાત્મક રીતે યોજી છે કે રહસ્ય, જ્ઝજ્ઞાસા, 
સંડોવણી, સમસ્યા, રસ, ગાતિ સાઘંત ટકી રહે. . . સફળ નાટક માટે અપક્ષિત- અનેક પ્નૂબીઓને 
કરણે મધુ રાયનું આ નાટક ગજરાતીનું એક ઉત્તમ નાટક થઈ શકયું છે. 

“કાળો કામળો”નું વસ્તુ બાહ્ય રૂપમાં સરળ છે, પરંતુ માનવમનની ગતિાવધિ અન 
વિવિધ માનવીઓ વચ્ચેના પારસ્પરિક સંબંધોના અસલ સ્વરૂપનાં દર્શન અને નનરૂપણની 
ઘષ્ટિએ સંકુલ છે. . . બહારથી આદર્શમય દેખાવ-વ્યવહાર કરતાં માનવીઓ કેવાં સંદિગ્ધ 
ચારિત્ર્યનાં અને સ્વાર્થી છે, તેનું તેમાં બરાબર દર્શન થાય છે. સામાન્ય દેખાતી ઘટનાના 
ગર્ભમાંથી અહીં કશુંક અસામાન્ય સર્જાય છે, અને તે ભાવકને વિચાર કરતાં કરી મૂક છે. 
સ્વાભાવિક લાગતાં વસ્તુ, પાત્ર, સંવાદ દ્વારા લેખકે તેનું રસ પડે તે રીતે નિરૂપણ કર્યું છે. 

રઘુવીર ચૌધરીકૃત “સિકંદર સાની” કામાંધ-કઠોર-કુરૂપ-કાતલ લેખાયેલ સુલતાન 
અલાઉદ્ઘીન ખિલજીના જીવન અને કાર્યને નવીન અભિગમથી રજ કરવાના અક મલક 
પ્રયાસ તર્રીકે નોધપાત્ર છે. . . અલાઉદ્દઘૈન માટે કરુગા અન સમભાવ પ્રગટાગવાંન્‌ લેખકનું 
પ્રયોજન સિદ્ધથાય છે, પરંતુ એક કલાત્મક નાટક તર્રીકની કેટલીક અપેક્ષાઓ “સસિકેદર સાની”, 
તેમાંની અનેક મર્યાદાઓને કરણે, સંતોષી શકતું નથી. પરાગામે જવું વાચનક્ષમ બન્યું છે તવુ 
રૅગભૂમિક્ષમ બન્યું નથી. . .” 

એ રીતે અહીં ક્લાસમાજશાસ્્રી વિશિષ્ટ નાટ્યકાર વિનાયક પુરો[હિતનાં નાટકો પણ 
ઉત્લેખવાં જોઈએ : ખૂન અને અવૈધ સંબંધોની ઘટનાઓ વરચે, ઉચ્ચ અમલઘ્યર વર્ગની 
જીવનશૈલી પ્રગટ કરતું ત્રિઅંકી નાટક “સ્ટીલ ફ્રેમ” (1981) અને સંકલ પાર્ત્રચત્રણોમાં 
વ્યક્ત થતું સાંપ્રત જીવન “ચોરાહા” (1981). એમના પ્રથમ નાટકે ગુજરાતી નાટ્યલેખન 
અને ભજવણીમાંય રોમાંચ ઊભો કર્યો હતો. “ચૌરાહા” માં નિશા અને અચ્યુત એકબીજા ન 
ચાહે છે, પણ લગ્ન અસંભવિત જણાતાં સંયુક્ત આપઘાતની યોજના ઘડે છે; જોક મૃત્યુ માત્ર 


122 ગુજ્સતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


[નશાનું થાય છે. રહસ્યના ક્લેવરને અનુસરીને લેખકે અચ્યુતના પાખંડી ઉછેરને એ માટે 
[નિમિત્ત ઠેરવ્યો છે. અલબત્ત, હીરાના હારની ચોરી સાથે આવતો નાટકનો અંત અને પ્રથમ 
અંકના સ્થૂળ સંવાદો નાટ્યરૂપને નબળું પાડી દે છે. નાટ્યકાર મંચનભૂગોળ અને 
પ્રકાશઆયોજનના માહિર છે, કુતૂતહલને બળ આપવાની કુનેહ ધરાવે છે. પ્રભાકરનું 
પાત્રચિત્રણ પણ ખુબ સંકુલ બન્યું છે. વિનાયક પુરોહિતે આ ઉપરાંત કલા, ફિલ્મ અને રંગભૂમિ 
વિશે અનેક અભ્યાસલેખો લખ્યા છે. એમનું “આર્ટ્સ અફ ટ્રાન્સિશનલ ઈન્ડયા” -બે ભાગ 
(1986-88) ખુબ નોંધપાત્ર છે. રંગભૂમિના હેતુ વિષેના એમના વિચારો અહીં નોંધીએ કે, 
“આપણું પોતાનું જીવન, સમાજ, સ્વત્વ, સન્માન, અસ્મિતા વગેરેને ઓળખે, સમજે, ઢંઢોળે, 
છછેડે, પડકારે એવાં નાટકો આપણા તખ્તે શોભાવાં જોઈએ. અનુવાદો - રૂપાંતરો સતત નહીં, 
અવિરત નહીં; નરી નકલ નહીં, અહોભાવ નર્હી. બધું વિવેક સાથે, આત્મસન્માન જાળવીને.” 

1981માં “સાહિત્ય” -ત્રિમાસિકમાં લાભશંકર ઠાકરનું “પીળું ગુલાબ અને હું”, રધુવીર 
ચૌધરીનું “સિકંદર સાની” અને હસમુખ બારાડીનું “પછી રોબાજી બોલિયા” પ્રસિદ્ધ કરતાં 
શ્રી નિરંજન ભગતે કહ્યું હતું કે, “ગુજરાતમાં નાટક જન્મી રહ્યું છે.” 

અને 1981-90 વચ્ચેનાં નાટ્યસાહિત્યની સમીક્ષાને અંતે વિનોદ અધ્વર્યુએ 
(“પરબ”ના ફેબ્રુઆરી 1991ના અંકમાં) લખ્યું છે : “મરજીવાની ફાંટમાં ઝાઝાં 
શંખ-છીપલાંની વચ્ચે ચપટીભર મોતી મળે, તો એનો એને આનંદહોય -એવી નાટ્યરચનાઓ 
સિતાંશુ, લાભશંકર ઠાકર, ચીનુ મોદી પાસેથી મળી છે, અને શ્રીકાંત શાહનાં એકાંકીઓ, તો 
“બારાડીનું થિયેટર” પણ મળ્યાં છે. હવે પેલો વસવસો રાખવાની જરૂર નથી, કે “કયાં છે 
નાટક?...” 

અને આ ધ્રાયકાનાં નાટકોનાં વિશિષ્ટ અભિવ્યક્તિ-લક્ષણો આ રીતે સતીશ વ્યાસે 
(“પરબ”, મે 1991) તારવી આપ્યાં છે : “પરંપરાગત નિષેધમૂલક મુલ્યો સામેનો માનવીનો 
વિદ્વેહ - લાભશંકર ઠાકર (“પીળું ગુલાબ અને છું”), હસમુખ બારાડી (“એકલું આકાશ”, 
“જનાર્દન જોસેફ” ); રાજનીતિ સામે ઝઝૂમતા સામાન્ય માનવીની વેદના -હસમુખ બારાડી 
(“રાઈનો દર્પણરાય”);સિતાંથુ યશકશ્ચન્દ્ર “કહો, મકનજી ક્યાં ચાલ્યા ”');માનવમનમાં રહેલી 
સંકુલતાઓ - ચીનુ મોદો (“અશ્વમેધ”), રધુવીર ચૌધરી (“નજીક”); પુસ્યપાત્રો કરતાં 
સ્રીપાત્રોનું બળવત્તર નિરૂપણ - લાભશંકર ઠાકર (“પીળું ગુલાબ અને હું”), ચીનુ મોદી 
(“જાલકા”, “અશ્વમેધ”), હસમુખ બારાડી (“આખું આયખું ફરીથી. . .”); લોકનાટ્યોની 
પરપરાનું અનુસંધાન - સિતાંશુ યશકશ્ચન્દ્ર (“કહો મકનજી કયાં ચાલ્યા?'), ચીનુ મોદી 
(“નવલશા હીરજી” ,““જા લકા” ), હસમુખ બારાડી (“રાઈનો દર્પણરાય”);દશ્ય અને આહાર્ય 
સામગ્રીનો વિશેષ ઉપયોગ - લાભશંકર ઠાકર (“પીળું ગુલાબ અને છું”), હસમુખ બારાડી 
(“રાઈનો દર્પણરાય”, “એકલું આકાશ”), ચીનુ મોદી (“અરવમેધ” ); નટ-પ્રેક્ષક સંબંધ અને 
રંગભૂમિની પ્રયુક્તિઓનો પ્રયોગ - હસમુખ બારાડી (“રાઈનો દર્પણરાય'”, “આખું આયખું 


નવધિયેટર કર્મ - સ્તબક ચાર : નટવ્યવસ્થાપક-કેન્ટ્ર 123 


ફરીથી. ..”),સિતાંશુ યશક્મન્દ્ર (“કહો મકનજી ક્યાં ચાલ્યા ?'), લાભશંકર ઠાકર (“પીળું ગુલાબ 
અને હું” ), મધુ રાય (“કુમારની અગાશી”). આ બધાં નાટકો ભજવાયાં છે અને ભજવવા જ 
એ લખાયાં છે. હસમુખ બારાડીના અપવાદને બાદ કરતાં મોટા ભાગના લેખકો પ્રોસેનિયમ 
ડ્રેમને જ ધ્યાનમાં રાખીને પ્રગટવાનું તાક્યું છે. કોમશિયલ રંગભૂમિની સામે ઝીંક ઝીલતાં 
આવાં નાટકોથી ગુજરાતી રંગભૂમિ રળયાત અવશ્ય થઈ છે. . . ” 

વિનોદ અધ્વર્યુએ “પરબ” (ફેબ્રુઆરી - 1991)માં આગળ લખ્યું છે, કે “હવે આ 
નાટકોને 'તખ્તા લાયક ન હોવાનો' દોષ દેવાનો રહેતો નથી. કારણ કે, આજનો નાટ્યકાર 
રંગભૂમિના તકઘથી સભાન છે. અને એ ઘટિએ આ નવમો દાયકો સિદ્ધિવંત છે. . .” 


સાહિત્યિક હેતુ તરીક થયેલાં આવાં અવલોકનો, અને ભજવાયેલાં આ નાટકોનાં 
નિર્માણોની સમીક્ષાઓને આધારે, કેટલાકને મતે આ દાયકો નાટ્યલેખકનો ગાળો ગણાયો છે; 
અને નટવ્યસ્થાપક-કેન્દ્રી સમકાલીન ગુજરાત બહારની ગુજરાતી રંગમૂમિને સમાંતર 
ગુજરાતમાં આવેલાં વળાંકો-વલણો (1906, 1972, 1975, 1980)ના પરિણામે આ 
“સિંદ્ધિવંત” “રળિયાત” તબક્કામાં લેખક ખુદ નાટ્યનિર્માતા કે પ્રવૃત્તિ આયોજનમાં 
સંકળાયો છે; અને કશા નોધપાત્ર વળતર વિના નાટ્યલેખન એ કર્યે જા ય છે, એ દષ્ટિએ એને 
'સજેક મથામણનો સ્તબક' એનાં ઈતિહાસકારને લાગશે. 

આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સંડોવાઈને, અને એ પ્રકિયાથી અલગ થઈને વસ્તુપરક ઘટિએ 
નહાળતાં પણ, એટલું સ્પષ્ટ દેખાય છે, કે ગુજરાતી રંગભૂમિ અભિનયકલા અને કસબથી 
ભગિની રંગભૂમિઓની સાથે હરોળમાં ઊભી રહી, પ્રેક્ષકોને જમ ચકાર્ચોધ કરી શકે એમ છે 
એ જ રીતે ગુજરાતી નાટક પણ ભગિની ભાષાઓની સાથે સ્વમાનભેર બેસી શકે એમ છે. તે 
છતાં રંગભૂમિ અને નાટક બંનેને જરૂર છે દિગ્દર્શકોની, જેથી લેખક, નટ અને પ્રેક્ષક પરસ્પરને 
વધુ સમૃદ્ધ કરી, ગુજરાતનું જીવન પામે અને નિરૂપે. આ “લેખકનું થિયેટર” છે એમ સમીક્ષકો 
તથા વિવચકો કહેવા માંડયા હોય તો પણ, એ અમૂર્ત સ્વરૂપે જ રહે, પણ મૂર્ત સ્વરૂપ તો આવા 
અને આટલા લેખકો દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી થિયેટર સમયની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જથી પેલા 
વચેટિયાઓની રંગભૂમિના સ્થાને નટપ્રેક્ષકનો સીધો સંબંધ બંધાય, અને ગુજરાતી 
નાટ્યકરોનાં નવાં બળૂકાં શૈલીપરક નાટકોનો પડકાર એ દિગ્દર્શકો ઝીલી શકે. 


પ્રકરણ 10 
એકાંકીઓ 
(1871-1990) 


પગેરોની શોધ 
રંગભૂમિ જેવી વિશિષ્ઠ મંચનકેન્દ્રી કલાના ઈતિહાસમાં ઘણી વખત અવું બન્યું છે કે 
નટમંડળીઓ માટે લખાયેલી (લાંબી કે ટૂં) કૃતિઓ ભજવાય, પણ એ કૃતિ કે એની 
ભજવણીનો ઈતિહાસ સંઘરાયાં ન હોય અને કાળના ગર્ભમાં એ ઢબુરાઈ જા ય, પણ એની 
પ્રસ્તુતિ એ વખતે, અનેક ઘષ્ટિએ મહત્ત્વની અને કલાત્મક બની હોય. બીજી બાજ એનાં વર્ષો 
કે દસકાઓ પછી લખાયેલી કૃતિઓ ગ્રંથસ્થ થઈ હોય એને જ કારણે એ ઈતહાસમાં પ્રથમ 
કૃતિ તરરીકે માન ખાટી જાય !કદાચ એમાં ઈતિહાસલેખકનો વાંક નથી, કે કદાચ, એને પક્ષે પૂરતા 
સંશોધનની ઊણપ, અજા ણતાંય, રહી ગઈ હોઈ શકે. આ વાત અનેકાંકી લાંબાં નાટકો, તેમ 
એકાંકી લઘુનાટકોને, ખાસ કરીને ગુજરાતના નાટક અને થિયેટરના ઈતિહાસમાં, સંપૂર્ણપણે 
સાચી કેરે છે. ધંધાદારી જની રંગભૂમિના આટલા ઈતિહાસને નજર સમક્ષ રાખીએ તો અનેક 
નાટકો એની મંડળીઓના આપખુદ માલિકોના પેટી-પટારાઓમાં સડી જાય, પણ એના 
લેખકો, વાચકો કે ભાવિ પેઢીને એ જોવા નથી મળ્યાં તે નથી જ મળ્યાં; એ સંજોગોમાં એના 
ઇતિહાસના ધુમ્મસને હજી પૂરેપૂરું આપણે પાર કરી શક્યા નથી. ઘણું ઉવેખાયેલું હવે હાથ 
લાગ્યું છે, અને ધીરે ધીરે એનું ઉચિત મુલ્યાંકન થઈ રહ્યું છે. 

એવો જ પ્રયત્ન ગુજરાતી એકંકીક્ષેત્ર આરંભાયો છે, અને તે પણ ત્યાં સુધી, કે એક 
વિવેચકે તો પોતાના અગાઉના બધા એકાંકી-ઇતિહાસ-સંશોધનના લેખોને ખોટા વિધાન તર્રીકે 
ગણાવી, એકાંકીનું પગેરું આ સધીના ત્રીજા દાયકાને બદલે, સદીના ત્રણેક દાયકા પુર્વ શોધી 
કાઢીને, ગુજરાતી એકાંકી-સાહિત્ય અને ભજવણીના ઈતિહાસકારોને પડકાર ફેંકયો છે. આ 
સંનિષ્ઠ કામ ક્યું શ્રી જશવંતલાલ શેખડીવાલાએ. એ પગેર શોધવામાં ચંદ્રવદન મહેતા વગેરેનો 
મોટો હાથ છે. આ સર્ત્યાનષ્રા અને સંશોધનદષ્ટિને આવકારી એ જ કેડીએ લાધતા સીમા પ્રદેશો 
અને એના વળાંકો, લેખન અને ભજવણીને સતત સાથે નજર સમક્ષ રાખીને જોવાનો આ 
પ્રયત્ન છે. 


એકાંકી 125 
પારસીઓનાં એકાંકો 
ગુજરાતી અનેકાંકીની જેમ પ્રારંભના એકાંકીઓ રચવાનો યશ પણ એ રીતે પારસીઓને ફાળે 
જાય છે. એકાંકી તરરીકે આપણે આજે જ સમજીએ છીએ તે અંગ્રેજી “'વનએક્ટ પ્લે' જવી 
સાઘ્ંત કલારૂપરચના, કોઈ કહેશે, કે કદાચ એ પારસી ઉત્સાહી લેખકો-નટો સિદ્ધ નહોતા કરી 
શકયા, તો એ વાતે ય અન્ય ઈતહાસકારો કબુલમંજર રાખશે. કારણ કે, જ સંજોગોમાં તેઓ 
એકાંકી તરફ વળ્યા, એની વાત અગાઉ કરી હોવા છતાં, એટલું અહીં ફરી યાદ કરી લેવું જરૂરી 
બને, કે એમણે જ કરવું હતું એનો નમૂનો, ઢાંચો, ઉદૃશ કે રજુઆતરી/િ એવાં હતાં કે આપણે 
જને “એકાંકી” તરરીકે સમજીએ છીએ તે સિદ્ધ ન પણ થાય; તેમ એવું કંઈ સિદ્ધ કરવું હોય 
એનો આગ્રહ એ લેખકોમાં આરોપિત કરવો પણ જ્યાદતી ગણાય. 

સંસ્કૃત એકાંકીનો ઢાંચો (“ઈહામૃગ” કે “ડીમ” જેવા પ્રકારો) હોવા છતાં એને 
અનુસરવાનો ડોળ એ વખતે કોઈને નહોતો. અંગ્રેજી નમૂનોય નજર સામે નહોતો, કદાચ ખરી 
રીતે તો જરૂરત માત્ર હતી એટલી, કે જા હેર કરેલું મુખ્ય નાટક તખ્તા પર રજ થાય અને એ પછી 
પ્રેક્ષકોને મનોરંજન આપવા, “લટક યાં” તર્રીકે, કશુંક હાસ્ય-ઉત્પાદક રજ કરવું. એમાં કથા, 
પાત્રો અને અભિનયક્ષમતા હોય; કોઈ નાનોશો કટાક્ષ હોય, અને સૌથી મહત્ત્વની વાત એ કે 
એ જોવામાં મજ આવે એની સમયમર્યાદ્ય લાંબી ન જ હોય;પણ નાટ્યાત્મકતા હોય એટલી, 
કે મનોરંજન પુરતું મળે. એ વખતના પારસી લેખકોએ તદન સ્પષ્પણે મન મૂકીને એ વાત 
લખી છે, કે “રમૂજ લખીને બીજા ને રમૂજ આપવી, કંઈક “કૉમિક' લખવું, અને વાંચનારાંઓને 
મોજ આપવી, એ મારી જિદગીભરની કોશિશ રહી છે.” (જહાંગીર નસરવાનજી પટેલ - 
“ગુલફામ''). 

પ્રેક્ષકોનેય એવી જ ટેવ પડી ગઈ હતી. ધીમે ધીમે મુખ્ય નાટકને સમાંતર, પાછળ 
તખ્તાના ઊંડાણમાં નવી દશ્યરચના થાય ત્યાં સુધી આગળના પરદ્ય પર, કોમિક કથાનક 
ગુજરાતી રંગભૂમિમાં શરૂઆતથી રજ થતું રહ્યું એ પછી મુખ્ય કથાનકનાં બે-ત્રગ પાત્રો વડ 
ઉપક્થા તરીકે કોમિક રજ થવા માંડયું;અને પછીનાં નાટકોમાં તો મુખ્ય કથાનક સાથે સંકળાયેલ 
વિલનપાત્ર પણ કોમિક કથાનકમાં હોય, એવી રચનાઓય થવા માંડી. એટલે એમાંથી અલગ 
પડીને પતેતી કે પારસી તહેવારોએ રજ કરવા માટેના ખાસ “ફારસો” અને “સ્ત્રેટ''માં લેખકો 
અને પ્રેક્ષકો બંનેને રસ પડવા માંડયો. આ બધાં હતાં ગુજરાતીનાં પ્રારંભનાં એકંકીઓ;અરદેશર 
પટેલ, જહાંગીર ખંભાતા, “પીજ મ' મરઝબાન વગેરે એના લેખકો; તો “મધરાતનો પરોણો”, 
“ટોપ્સી ટર્વી”, “ધેરનો ગવંડર” વગેરે એમનાં એકાંકી કરસો ! 

પારસી જીવનસંસારનું હળવું હાસ્ય, કટાક્ષયુક્ત અને વ્યંગવિનોદાત્મક નિરૂપણ આ 
એકાંકીઓમાં થયું છે. કઢંંગા સંસારની વિષમતા, માણસમનની વેવલાઈ, અળવીતરાઈ અને 
ચીલાચાલુ જિદગીમાંથી થોડો છુટકારો આપવાનો આ એકાંકીઓનો પેટછૂટો ઉંદૃશ હોવા 
છતાંય, એની રચનારીતિ એકાંકી સ્વરૂપથી ઓછી ઊતરે એવી નથી જ. તેમ ગુજરાતીનાં 


126 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


એકાંકીએ ત્યારથી અત્યારસુધીમાં જે વળાંકો, વિકાસ-તબક્કાઓ અને કથનરીતિના જે ઉન્મેષો 
અને ઊંડાણો સિદ્ધ કર્યા છે, એના વૈવિધ્યને નજર સમક્ષ રાખી, આજના માપદંડોએ એ પારસી 
ફારસોને તોળી-જોખી જોવાને બદલે, એકાંકી -પ્રકારના વિકાસના એક તબક્કા તર્રીકે એ જોવાં 
જોઈએ. આ તબક્કો, તે “તખ્તા-પરકતાનો તબક્કો”. એનો ગાળો તે લગભગ 1870 થી 
1920-21 સુધી. 

આમ તો સંસ્કૃત કે અંગ્રેજીની જમ જ, ગુજરાતના પરંપરિત (લોક)નાટ્ય ભવાઈના 
કેટલાક વેશો પણ કમનીય ક્લાસ્વરૂપે એકંંક્ને જવા લાગે. મંચન અને પાત્રકેન્દ્રી એ 
ભવાઈવેશોને અવગણવાને બદલે જણે એનો ખૂબ જ કૌશલ્યથી ઉપયોગ કર્યો, તે કવિ 
દલપતરામ ડાહ્યાભાઈના “મિથ્યાભિમાન” (1871)નું કુતુબ-વાઘજીનું ફારસ ઝેટલાક 
વિવેચકોને મતે પહેલું એકાંકી છે. (એમ તો 1850ની આસપાસ “એલ્ફિન્સ્ટન ઈન્સ્ટટ્યૂટ” માં 
“બાલમિત્ર” નામે ભણાવાતા પાઠયપુસ્તકમાં “નાટક-એક અંકનું” નામે કેટલીક કાતિઓ 
હતી અને કવિ નર્મદે એ વાંચી હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે તે છતાં, એટલે દૂર, એકૉકીના પ્રારંભને, 
એ કુતિઓની શિથિલતાને કારણે, ખેંચી શકાય તેમ નથી.) 

જો કે “મિથ્યાભિમાન”ની રજઆત ન થઈ અને વિશિષ્ટ પ્રકારના રૂપઘાટે 
એકાંકીવિકાસની એ તક હાથમાંથી સરી ગઈ. પુસ્તકના બે પૂંઠા વચ્ચે જ રહેવાથી એનો કોઈ 
બીજો પ્રભાવ પણ વરતાતો નથી. પરિણામે પેલા “લટર્કાણયા” માંથી વિકસેલું મંચનકલાનું 
સ્વરૂપ પારસી ભાઈઓએ અજમાવ્યું, પણ મોટે ભાગે ભજવણી માટે સર્જા યેલી એ કૃતિઓ 
અત્યારે હાથવગી રહી નથી. અલબત્ત, 1880થી 1920 સુધીમાં તખ્તે ભજવાયેલાં, અને એ 
પછી સ્વતંત્રપુસ્તકોરૂપે કે લાંબાં નાટકો સાથે પ્રકાશિત થયેલાં, કેટલાંય એકાંકીઓ મળી આવ્યાં 
છે. ગુજરાતના આ આઘ એકાંકીકારો-નાનાભાઈ 'હયરાની' (1832-1900), ખુરશેધ્જી 
બાલીવાલા (1852-1913), બમનજી કાબરાજી (1860-1925), જહાંગીર પટેલ 'ગુલફામ' 
(1861-1936) વગેરે આ “તખ્તાપરક એકાંકીના તબક્કા”માં આવે. માનવમનની 
વિસંગતિઓ અને હાસ્યજનક પરિસ્થિતિઓનું નિરૂપણ કરતાં આટલાં એકાંકીઓ અને 
લધુનાટકો ઉપલબ્ધ છે -બમનજીકાબરાજીના “સુખલાલજીનાં સંકટો” (1890) અને “ભૂલો 
પડેલો ભીમભાઈ” (1891); 'હયરાની'નાં “વહેમાયેલી જર” (1892) અને “અતો રંગ છે 
રૈગ” (1909); ખુરશેઘ્જી બાલીવાલાનાં “કાવલાની ક્ચુંબર્‌”, “ખુઘબક્ષ”, “ગુસ્તાદ 
ધામટ” (1893) અને જહાંગીર પટેલ “'ગુલફામ' નાં “મધરાતનો પરોણો” (1914), “ટોપ્સી 
ટર્વી” (1915) અને “ઘેરનો ગવંડર” (1918) વગેરે. જોકે એની પહેલાં “સદેવંત 
સાવળિગા” (1883)થી ઠક્કર ત્રિકમજી માવાણીનું “મિસ્તર ફૂલણજીનું હાસ્યરસ ફારસ” 
(1887) સુધી કેટલીય બહુપ્રવેશી શિથિલ લધુનાટિકાઓ મળે તો છે જ. એ જ રીતે રમણભાઈ 
નીલકંઠની “ભોમિયાને દીધેલી ભૂલથાપ” વગેરે (“હાસ્યમંદિર” - 1915) અને 
અતિસુખશંકર ત્રિવેદીની “તરતનો ગ્રેજ્યુએટ મૂકુદ બી. જોશી” વગેરે (“નિવૃત્તિ વિનોદ” 


એકાંકી 127 


-1917) અને હંસાબેન મહેતાકુત “કાકા ભત્રીજા ” (1918) લધુનાટિકાઓ પણ નોંધપાત્ર 
છે. વળી, કેળવણીપ્રસાર નિમિત્ત આ ગાળા દરરમયાન અનેક વિદ્દાનોએ અને કવિઓએ 
“સંવાદો' રચ્યા હતા. એકાંકીનાં રૂપઘાટ એમાં પમાતાં નથી, મુખ્યત્વે એ બધા “કથનાત્મક 
નાટક” વધુમાં વધુ બની રહે છે. 

ટૂંકમાં, આ એકાંકી લેખન અને એની ભજવણી ઉત્સાહી નટમંડળીઓની એ ઉત્સવકેન્દ્રી 
પ્રવૃત્તિ મનોરંજન માટે વિકસી, અને તખ્તાપરકતા એની સૌથી મોટી વિશિષ્ઠતા 1920-22 
સુધી બની રહી. ઉચ્ચ સાહિત્યિકતા સિદ્ધ કરવાનો એ નાટ્યકારોમાં કે સંવાદ્કારોમાં ભલે કોઈ 
ઉંદૃશ નહોતો, પરંતુ એની ગુણવત્તામાં કોઈ ઓઇપ નહોતી. એનું કરણ કદાચ એ પણ હતું, કે 
એના લેખકો ક્યાં તો નટો દિગ્દર્શકો હતા અથવા એમને તખ્તાનો સીધો પરિચય હતો. 

આ જ ગાળા દરરમયાન 1920-22માં ચંદ્રવદન મહેતા એક બાજ નવી રંગભૂમિનો 
બુંગિયો ફૂંકી રહ્યા હતા, નવલકથા અને કાવતા જવા સાણિત્ય-પ્રકારોમાં મહત્ત્વનું ખેડાણ થઈ 
રહ્યું હતું; મુનશી પણ નાટ્યલેખન તરફ વળી રહ્યા હતા, અને બીજી બાજ યુરોપીય એકાંકી 
પ્રકારનો નમૂનો શિક્ષિતોમાં વધુ લોકપ્રિય થતો રહ્યો હતો. આ બધાંને પરિણામે, અને નિર્ણાયક 
મહત્ત્વના અંગ તર્રીકે, મંચનપ્રવૃત્તિથી સાવ જ અલગ પડીને એકાંકી લેખનનો બીજો તબક્કો 
આરંભાયો તે 1922માં બટુભાઈ ઉમરવાડિયા દ્વારા “લોમહષિણી'' એકાંકૈથી આરંભાયેલ 
“સાણિત્યિક નવ-એકાંકોનો રચનાકાળ.” 

નવી રંગભૂમિની જહાદને સમાંતર શરૂ થયેલ એકાંકીના આ બીજો તબક્કો ભજવણી 
સાથે સીધો સંકળાયેલો નહોતો. તે છતાં આ દરમિયાન લખાયેલાં કેટલાંય અકંકીઓની છૂટક 
રજઆતો તો થઈ જ; પરંતુ તખ્તાપરકતાના તબક્કાની જમ એ ન તો ભજવણી માટે જ 
લખાયેલાં હતાં, તેમ ન તો માત્ર મનોરંજનનો એનો ઉદૃશ હતો. સુશિક્ષિત ભાવક વર્ગને 
ઇબ્સન અને બર્નાડ શો જવાની નાટ્યકાતિઓને નમૂને મુદ્રિત સ્તરૂપે એ કુતઓનો પરિચય 
થયો અને એમ એકાંક।ેલેખનનો આ બીજો તબક્કો આરેભાયો. એ વિકાસ કે વળાંક નહોતો; 
પહેલા તબક્કાનું સાતત્ય કે વિરોધ પગ એમાં નહાતાં. અ શરૂ થયા સાવ સ્વતંત્રપણે અને 
એટલે એકાંકીસ્વરૂપની સિદ્ધિ માટે એણે પૂરી મહેનત કરવી પડી. 


ત્રિપુટી 

બટુભાઈ ઉમરવાડિયા (1899-1950)નાં એકાંકીઓમાં માળખું દેખાય છે; નવી કથાવસ્તુ, 
અભિગમ અને તત્કાલીન જીવન એમાં પ્રતિબિબિત થાય છે; પણ એકાંકીની સુરેખ આકૃતિ 
ઊતરતી નથી. બટુભાઈ નકશો નવો માંડે છે, કારણ કે એમને જ વાત કહેવાની છે તે નવતર 
છે. પરંતુ એમના જ સમકાલીન યશવંત પંડયા (1900-1955) જે આકૃતિ 
“ઝાંઝવાં” (1925)માં દોરી આપે છે, તે એમના અનુગામી અનેક એકાંકીકારોને અનુકરણીય 
લાગે છે. આ જ ગાળા દરામિયાનપ્રાણજીવન પાઠકે (1898-1975) ઇબ્સનનાં લાંબાં નાટકોના 


128 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અનુવાદો ઉપરાંત “રૂપિયાનું ઝાડ” નામે ચારેક સારાં એકાંકીઓનો સંગ્રહ આપ્યો હતો. આ 
ત્રિપુટીએ સિત્તેર વર્ષ પહેલાં બીજો જ તબક્કો આરંભી આપ્યો, એ ભવિષ્યમાં લેખન અને 
ભજવણી તેમજ લાંબાં નાટકોની કસરત માટે અનેક સજેકો અને નટ-દિગ્દર્શકોને સાંકળી 
લેવાનો હતો, એ ઘષ્ટિએ પણ બટુભાઈ-પંડયા-પાઠકનું પ્રદાન ખૂબ જ નોંધપાત્ર બની રહે છે. 
સમાજલક્ષી અભિનિવેશો, મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ અને રાષ્ટ્રજા ગૃતિના આદર્શો સાથે 
બટુભાઈ ઉમરવાડિઆએ વિચારગર્ભ એકાંક્રીઓ લખ્યાં “મત્સ્યગંધા” અને “માલાદેવી”” 
એકાંકીસંગ્રહોમાં. “લોમહધષિણી” માં આખા અવતારની આદર્શ સૌંદર્ય-ઝંખના તથા સૌંદર્ય 
અને અનીતિના સહઅસ્તિત્વના નવતર નાટ્યવસ્તુનું આલેખન છે. એમનું “હંસા” 
બહુઅભિનીત પાંચ-પ્રવેશી એકાંકી છે. લગ્નજીવનની વિષમતાનું એમાં આલેખન છે. 
1924માં લખાયેલાં “મત્સ્યગંધા” અને “અશક્ય આર્દર્શો” પૌરાણિક અને સામાજિક બેય 
વિષયસામગ્રી હોવા છતાં આદર્શનિષ્ઠા અને એની કરુણતા પરસ્પરને પૂરક બનતી આવે છે. 
એકાંકી વિધાન તર્રીકે પણ આ પ્રયત્નો નોંધપાત્ર છે. “સતી” (1926), “માલાદેવી” (1927) 
વગેરેમાં પણ એમનો ઈઇબ્સન-નાટ્યશૈલી-પ્રેમ દેખાયા કરે છે. સ્વભાવે તેમજ 
લેખન-અભિગમે બટુભાઈ પ્રણાલિકાભંજક હતા, પરંતુ અરધા ઘયકાના નાટર્યલેખનથી 
એમણે જ સિદ્ધ કરી આપ્યું એ, અને રચનાકૌશલ પ્રત્યેની એમની જાગૃતિને લીધે એમને 
બીજા તબક્કાના આરંભકોમાં પણ અગ્રણી ગણી શકા'।. 
જયારે યશવંત પંડયાનાં એકાંકીઓ ગ્રંથસ્થ થતાં પહેલાં ભજવાયાં (એકાદમાં તો એમણે 
ખુદ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી) એથી જ અશભિનયકસરત જા તે કરવા-નીરખવાનો એમને મોકો 
મળ્યો, એને પરિણામે “એક અંક-એક દશ્ય”નો આજે બહુધા સ્વીકારાતો એકાંકી માટેનો 
રચના-આર્દ્શ તેમણે જ સિદ્ધ કર્યો જણાય છે. “ઝાંઝવાં” એમની મહત્ત્વની સફળ કૃતિ છે. 
સંવાદકલા એમની બીજી વિશિષ્ઠતા છે. “પરદા પાછળ” (1927) અને “અ.સૌ. કુમારી” 
(1931) વગેરેમાં એમણે જડર્સ્ઢ વિરોધી અભિગમ સાંથે તત્કાલીન સમાજને પડકારતી કથા 
નિરૂપી છે. બાર એકાંકી, આંગયાર બાળ નાટકો અને બે લાંબાં નાટકોના એમના કુલ સર્જનમાં 
“શરતના ધોડા” અને “રસજીવન” (1929) બહુ્ચાચત/ અભિનીત એકાંક્રેઓ છે. એમનું 
“સાકરનો શોધનારો” એકાંક, ભણીને ઘયકાઓથી બાળકો મોટાં થયાં છે. કહે છે કે, રંગનર્દેશો 
લખવામાં ગુજરાતી એકૉકૈ્‌માં યશવંત પંડયાએ નવી ભાત પાડી : “આકાશમાંથી એક તારો 
ખરે છે,” તો વળી પાત્રની “કપાળની કરચલીથી એની ઉંમર”ની ચર્ચા યશવંત પંડયા 
રંગનિર્દેશોના કૌંસમાં આપે છે, જોકે એમાં ચબરાકિયાપણાથી વિશેષ કંઈ સિદ્ધ થતું નથી. 
યશવંત પંડયાનું સૌથી મોટું પ્રદાન તો એકાંકીનાં સુરેખ રૂપધાટ કોતરી આપનાર તરરીકે સ્વીકારાવું 
જોઈએ. 
બીજા તબક્કાની આ ત્રિપુટી યુરોપીય એકાંકી સ્વરૂપ-સિદ્ધિના અનુસરણરૂપે કાર્યરત 
હતી; પરંતુ એ વખતે સમાજજીવનમાં ફૂંકાતા નવા વાયરાને ઝીલતાં કથાનકો સાથે કયારેક 


એકાંકી 129 
વિચારગર્ભ, તો વળી ક્યારેક આચારદેભને પડકારતા એકાંકીલેખનથી સાવેસાવ નવતર દિશા 
તેઓએ ચીંધી આપી છે. આ એકાંકીઓના આગળ પાછળ થતાં રહેલાં પ્રકાશનો કે 
મેળાવડા-ઉત્સવ નિમિત્તે થયેલી રજઆતોને લીધે ગુજરાતીનું એવું એકાંકી ઘડાતું આવ્યું કે 
અનેક કવિ નવલકથાકારોને પણ એ આકર્ષી શક્યું હતું. “સાહિત્યિક નવએકાંકીઓના 
રચનાકાળ” (1922-1930)નું એ જ સૌથી અગત્યનું પાસું છે. 

હવે જા ણે આ નવલા નાટ્યપ્રકારનો ઉચિત વિકાસ થાય છે કાવીઓ એકાંકી-ખેડાણમાં 
ઝુકાવે છે એ હકીકત માત્રથી જ. એકાંકીની રૂપકડી રચનારીતિથી સૌ પહેલાં આકર્ષાયેલા કવિ 
તે ઇન્દુલાલ ગાંધી (1905-1985). ગ્રામીણ સૃછિનું નનરૃપણ, અશિક્ષિતોના શોષણ સામેની 
લાલ આંખ, સ્રીની જીવનવેદના અને કયાંક-કયાંક દેખા દેતાં હાસ્ય જનક નાટ્ય બિદુઓ 
ઇન્દુલાલ ગાંધી અનેક એકાંકીઓમાં આપે છે. અને તે છતાં એમનો નાટ્યપુરુષાર્થ પાતળો પડે 
છે. કેટલીય નાટ્યકથાત્મક કવિતાઓના સજક ઇન્દુલાલ ગાંધોને છ નાટ્યસંગ્રહો 
(1932-1947) સાથે તેમજ પછીથી આકાશવાણી (રાજકોટ) પરના એમના પ્રદાનને લીધે, 
વીસરી ન શકાય- 

એમને સમાંતર જ એકાકી ખેડાણ થયું, તેમાં મણ વકીલનું “ત્રણ નાટકો” (1934), 
ઝવેરચંદ મેઘાણીકૃત “વંઠેલા” (1934), ગોવિદ અમીનની કાંતિ “રડિયમ” (1937) તેમજ 
ભાસ્કર વોરાનું “રાખનાં રમકડાં” (1940), શારદ્પ્રસાદ વર્માનું “દુર્ગારામ મહેતાજી” 
(1943) વગેરે કયાંક સબળ રચનાઓ તર્રીકે, કયાંક કથાવસ્તુના નાવીન્ય સાથે, તો કયાંક વળી 
એકાંકીરચના-મથામણના પેટાતબકકા તર્રીક નોંધપાત્ર બની રહે છ. 


ઉમાશંકર - શ્રોધરાણી 

કવિઓ દ્વારા મળેલાં, કે કાવ્યકૃતિની નજીક સરતાં એકાંકીઓ આં દાયકામાં ખૂબ ખેડાયાં. પરતુ 
આ (1930-40)ના તબક્કાને “કવિઓના એકાંકી - રચનાકાળ” તરક ગણાવવો એટલા 
માટે તાકિક લાગે છે, કે ઇન્દુલાલ ગાંધી પછી જે ક્રવઓએ એકાંકી લેખનને સંઘડા-ઉતારધાટ 
આપ્યો, તેમાં કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી (1911-1900) અને ઉમાશંકર જોષી (1911-1990) 
આગવા આગેવાનો છે. એ બંનેએ પણ આ સદીના ચોથા ઘાયકામાં શરૂઆત કરી - 
શ્રીધરાણીએ “વડલો” 931માં આપ્યું અને ઉમાશંકર જોશીએ 1932થી જ એકાંકીઓ 
લખ્યાં, તે 1936માં “સાપના ભારા” નામે પ્રકાશિત થયાં. બંને નીવડેલા કાવીઓ જીવનને એક 
આંખમાં ભરી શકે એવી દષ્ટિ ધરાવતા હતા અને તત્કાલીન રાષ્ટ્રીય જ ગૃતિના રંગે રંગાયેલા 
હતા. આ ગાળા દરમ્યાન એક બાજ ચંદ્રવદન મહેતા અનેકાંકીઓ તેમ એકાંકીઓથી રંગભૂમિનું 
વાતાવરણ જમાવી રહ્યા હતા, તો બીજી બાજ મુનશી એમનાં લાંબાં નાટકોમાં ગઘયબંધ 
નાટ્યાત્મકતા સિદ્ધ કરી શકયા હતા- એટલે આ બંને કવિઓને સત્ત્વશીલ વિકાસ તબક્કો રચવા 
સ્વાભાવિક રીતે જ અનુકૂળતા થઈ પડી. 


130 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ઉમાશંકર જોશી કવિસુલભ લાઘવથી એકાંકી-આવશ્યક કરકસર, એકસૂત્રતા અને 
અર્થસાધકતા દ્વારા નખશિખ કલાપૂર્ણ એકાંકી રચે છે. નાટ્યવસ્તુની ઘષ્ટિએ ગાંધીપ્રેર્યા રાષ્ટ્રીય 
જવાળના આર્દ્શો અને દંભી જીવનના પૂર્વગ્રહોને ઉમાશંકર આલેખે છે. “સાપના ભારા”, 
“બારણે ટકોરા”, “ઊડણ ચરક્લડી”, “પડઘા” વગેરે ગુજરાતી ભાષાનાં ગૌરવ લઈ શકાય 
એવાં એકાંકીઓ છે. એમનું એકાંકીવિધાન નવતર લેખકોને હંમેશાં અભ્યાસનો વિષય રહ્યું 
છે. સુરેખ પાત્રાલેખન, પાત્રોચિત સંવાદો, સાઘંત રચનામ્વેશલ ધરાવતાં એમનાં એકાંકીઓ 
(“શહીદ” - 1951 સહિતનાં) દિગ્દર્શકની રાહ જોતાં રહ્યાં, પરંતુ કવિ ઉમાશંકરે 
એકાંકીરચનામાં કોઈની રાહ ન જોઈ. એમણે એથીય આગળ વધીને પઘ્ય નાટકો અને 
નાર્યોચિત પઘ્ય વિકસાવવાના અથાક પ્રયત્નો કર્યા - (“મંથરા”, “ગાંધારી” વગેરે). એની 
અભિનેયતા પણ યથાસમયે તપાસાઈ હોત, તો આ કવિ પાસેથી સુદીર્ઘ પદ્ય નાટક કે છેવટે 
વધુ એકાંકીઓ સુલભ બન્યાં હોત, એ શક્યતા નિર્દેશયાનું પણ અર્તી ઉચિત લાગે છે. 

“કવિઓના આ એકૉકી રચનાકાળ” (1931-40)ની એકાંકી તરફ વળેલી બીજી 
કવિક્લમ તે કૃષ્ગલાલ શ્રીધરાણી. પ્રકૃતિની રંગપીઠ પર રમતાં ગ્રહો-નક્ષત્રો અને પવન, ફળો, 
ઝરણાં અને પક્ષીઓ જેવાં માનવેતર અને માનવ-પાત્રો સાથેનું કવિતા જેવું “વડલો”, અને 
“ડુંગળીનો ધડો” જવાં બીજા કેટલાંકનોધપાત્ર બાળનાટકો શ્રીધરાણીએ લખ્યાં હોવા છતાં 
એકાંકીકર તર્રીકે આ કવિની નાટ્યસૂઝનો પરિચય તો મળે છે, “પિયો ગોરી” જવા 
કરુણરસસભર “નાટકમાં નાટક' રચનારીતિ ધરાવતાં એકાંકીમાં (એમની પ્રયોગશીલતા નિત્ય 
નવીન હતી; એકધારે પુનરાવર્તન એમને ત્યાજ્ય હતું. 

કવઓનાં એકાંકીઓનો આ રચનાકાળ રંગભૂંમિથી બહુધા અસ્પૃષ્ટ રહ્યો, તો બીજી બાજ, 
ચંદ્રવદન મહેતા જેવા કવિની કૃતિઓ “અખો અને બીજાં નાટકો” (1933), “પ્રેમનું મોતી 
અને બીજાં નાટકો” (1937) વગેરે છટાંછવાયાં રંગભૂમિ પર ભજવાતાં રહ્યાં, એમાં કદાચ 
ચંદ્રવદનની ખુદની નટ-દિગ્દર્શક તરીકેની જા તપુરુષાર્થી જેહાદ નિર્ણાયક હશે. વિષયનું વૈપુલ્ય, 
તખ્તાસૂઝ અને જીવંત સંવાદરચના એમનાં એકાંકીઓની સબળ બાજ હોવાથી “ધારાસભા”, 
“દેડકાની પાંચશેરી” વગેરે જણે હંમેશને માટે, સાહિત્ય અને રંગભૂમિને એક તાંતણે 
બાંધવાની મથામણ જેવાં જણાય છે. 

એક રીતે એકાંકીઓ દ્વારા નાટ્યભાષા વિકસાવવાનો કાવિઓનો આ પ્રયત્ન 1939માં એ 
રીતે તા1કિક પરાકાષ્ઠાએ પહોંચતો જણાય છે, કે પ્રથમ રંગભૂમિ પરિષદ (1937) પછી એના 
“રંગરૅજન” કાર્યક્રમમાં જ ચાર એકાંકીઓ રજ થયાં, એમાં બે ઉમાશંકર જોશીનાં, એક 
ચંદ્રવદન મહેતાનું, અને ચોથું બોધાયનના સંસ્કૃત એકાંકી “ભગવદ્‌ અજ્જકીયમ્‌” નો કવ 
સુંદરમે કરલો અનુવાદ હતાં. આ પરિષદ અને એકાંકી રજઆતોએ નાટ્યલેખન અને 
ભજવણીનાં કેટલાંય પાસાંઓ તરફ પણ ધ્યાન ઘોર્યું હતું. 


એકાંકી 131 
ચંદ્રવદન - અદી 

એ પછી ચંદ્રવદન મહેતા મુંબઈ આકાશવાણીના ગુજરાતી વિભાગમાં જોડાયા રંગભૂમિ પરની 
ભજવણી સાથેના સીધા સંપર્કને બદલે આકાશવાણી દ્વારા શ્રાવ્યભાષા, અને એ દ્વારા 
એકાંકીલેખનથી રેડિયો પરની ભજવણીનો તબક્કો ગુજરાતમાં શરૂ થયો. ચંદ્રવદન મહેતાની 
પોતાની ઘટ્ટ અને અધી મઝેબાન, ભાનુશૅકર વ્યાસ “બાદરાયણ”, અને એવા અનેક મિત્રોને 
સથવારે રેડિયોના વિશિષ્ટ શ્રાવ્ય-કાર્યક્રમો (“ધાનશાકમંડળ” વગેરે)માં અને એકાંકી લેખનમાં 
આ સમૃહ માધ્યમ દ્વારા મોટો જવાળ આવ્યો. એવું પણ ખનવા માંડયું, કે જયંતી દલાલ, 
ચુનીલાલ મડિયા, ઉમાશંકર જોશી, શિવકુમાર જોશી, જયંતી પટેલ વગેરે લેખકો આકાશવાણી 
માટે પહેલાં લખે, અને પછી એ એકાંકીઓ છપાય કે તખ્તે રજ થાય- આમ તો તખ્તો અને 
શ્રાવ્ય પ્રસારણ અલગ માધ્યમો હોવાથી એકની કૃતિ બીજા માધ્યમમાં રજ કરવાથી સારાં અને 
માઠાં બંને પરિણામો આવી શકે, અને અમુક લેખકોની બાબતમાં એમ બન્યું પણ છે. 
શબ્દબાહુલ્ય અને શ્રાવ્યતત્ત્વ પરનો વધુ પડતો આધાર રેડિયો-એકાંકીમાં જોઈએ એટલા 
પ્રમાણમાં જો રાખવામાં આવ્યો હોય, તો તખ્તા પર એની રજઆતમાં મુશ્કેલી ઊભી થાય. 
અલબત્ત, શબ્દબાહુલ્યથી જ રેડિવોનાટક સિદ્ધ થાય, એવી ગેરસમજ પણ અમુક લોકોમાં 
પ્રવર્તતી હતી. તે છતાં મૌલિક એકાંકી -લેખનને આ શ્રાવ્ય-માધ્યમથી પ્રોત્સાહન તો મળ્યું જ, 
અને એ સમૂહ માધ્યમ હોવાથી સમાજ ભિમૃખ અભિગમ પણ વિકસતો આવ્યો એ આ 
ગાળાનું મહત્ત્વનું પાસું છે. 

“પોજા મ' મઝેબાનની જેમ જ અદી મઝેબાને “કટન રેઇઝર” કહી શકાય એવી એકાંકી 
નજીકની નાની નાટિકાઓ અને હાસ્યજનક પ્રસંગો “હસતાં ઘર વસતાં” નામે રજી કર્યા. એ 
રજઆતોમાં ફિરોઝ આંટિયા અને હોમી તવડિયા એ બંને શિષ્યો-સાથીદારોને અધી સાહેબે 
તૈયાર કર્યા. રેડિયો ઉપરથી [નિયમિતપણે અધ, ચંદ્રવદન, બાદરાપણ, જ્યોતીન્દ્ર દવે વગેર નાનાં 
એકાંકીઓ અને રૂપકો રજ કરતા રહ્યા. અદીનો “ધાનશાકમંડળ” કાર્યક્રમ સામાહિક 
રજઆતોમાં એ દિવસોમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય હતો. ગુજરાતી રંગભૂમિના હાસ્યના ફ્લિસુૂફ 
તર્રીક અધી જણીતા છે. લધુનાટિકાઓમાં “રવ્યૂ” એમની વિશિષ્તા છે. તેમણે લગભગ 
હજા રેકની સંખ્યામાં રેડિયો-એકલૈઓ અને અસંખ્ય નાટિકાઓ તખ્તે રજ કરી છે. આકરા, 
ધારદાર પ્રહારો હોય પણ રમાં દશનો છાટોય ન મળે. ખુલ્લે દિલિ માનવ મનની વિસંગાતીઓ 
અને સમાજજીવનની વિચિત્રતાઓ એમનાં એકાંકીનાં નોધપાત્ર લક્ષણો છે. સવાયા 
ગુજરાતી જેવા અનેક પારસીઓમાં અદી મોખરે છે અને “થિયેટર મેંન' તર્રીકનો એમની 
પ્રતિષ્ઠા ચંદ્રવદન મહેતાથી લેશેય ઓછી ન આંકી શકાય. 


સમાજ - અભિમુખ 
1940 પછીના તબક્કામાં એકાંકીલેખન અને રજ આતમાં સૌથી ઝળકતો સિતારો તે જયંતી 


132 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતહાસ 


દલાલ (1909-1970). જની ધંધાદારી નાટક કંપની “દેશી નાટક સમાજ” ના મેંનેજર-પતા 
ઘેલાભાઈ દલાલે એમને ગળથૂથીમાં જ નાટક આપેલું. ખુદ અભિનેતા અને દિગ્દર્શક જયંતી 
દલાલે રંગમંચના તંત્રકસબમાં પણ કાબેલિયત મેળવી હતી. એ બધું એમનાં નાટ્યલેખનમાં 
દેખા દે છે. 

રાષ્ટ્રીય જવાળ અને રાજકારણને રંગે રંગાયેલા, બેએક સામયિકો અને દૈનિકોના તંત્રીપદે 
રહેલા જયંતી દલાલે છ એકાંકી સંગ્રહો (“જવાનકા” થી “પ્રવેશ ચોથો” )માં તખ્તા અને રેડિયો 
માટેનાં અનેક પ્રયોગશીલ એકાંકીઓ લખ્યાં છે. એમનો અભિગમ સામાજિક સુસંગતતાનો, 
પૌરાણિક કથાનકને પણ વાસ્તવલક્ષી સ્પર્શ આપવાનો અને જીવનને નવી દષ્ટિએ જોવાનો 
રહ્યો છે. સંવાદો સાદા અને નર્મ-મર્મથી ભરપુર; રંગમંચની ટેકાનકથી સભાન અને સબળ 
પાત્રાલેખનથી એમણે આધુનિક એકાંકરીનું હળવું સ્ફૂતિલું સ્વરૃપ ઘડી આપ્યું છે. 
સમાજ ભિમુખતા જવંતી દલાલની વિશિષ્ઠતા છે. ઉમાશૅકર જોશીએ સાબરકાંઠાની અને 
મડિયાએ સૌરાષ્ટ્રની બોલીઓ પ્રયોજી, તો જયંતી દલાલે અમદાવાદમાં બોલાતી ભાષાનું સત્ત્વ 
એકાંકીમાં ઉતાર્યું. ચંદ્રવદન મહેતાની જમ જ એમનાં સઘળાં એકાંકીઓ અભિનેય છે. એમણે 
બાળકો માટે પણ નાટિકાઓ લખી છે. એકાંકીસ્વરૂપ વિશે અને રંગભૂમિનાં અન્ય પાસાંઓ 
વિશે એમણે ખુબ મહત્ત્વનું સૈહ્રંતિક લેખનનું પ્રઘાન પણ ક્યું છે. લગભગ “પ્રતિબદ્ધ' કહી 
શકાય એટલી સામાજિક સુસંગતતા સાથે એકાંકીના માધ્યમને પ્રયોજતા જયંતી દલાલ 
નાટ્યતત્ત્વને ઊની આંચ આવવા દેતા નથી, અને રંગભૂમિના જા ણભેદુની જમ સતત 
પ્રયોગશીલ રહેતા ગુજરાતીના એ ખૂબ મહત્ત્વના એકાંકીલેખક બને છે. તેમણે “એકાંકી” 
નામનું એક સામયિક પણ ગુલાબદાસ બ્રોકર સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. 


નાટય મંડળો 


1939માં અમદાવાદમાં “રંગભૂમિ પરિષદ' પછી “એલિસબ્રિજ આરોગ્ય સમિતિ”ના નેજા 
હેઠળ “રંગમંડળ'” ની સ્થાપના થઈ. અને એના દ્વારા ' દાઈંગરૂમ થિયેટર' ની વિભાવના વિકસી. 
એમાં ખુબ સક્રેય હતા નનિરૃભાઈ દેસાઈ, જયંતી દલાલ, ગિરીશ ભચેચ, ધનંજય ઠાકર, જયંતી 
પટેલ વગેરે. આ સંસ્થાએ ઉમાશંકર જોશી, જયંતી દલાલ, રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, 
પન્નાલાલ પટેલ વગેરેનાં એકાંકીઓ રજ કર્યો. અમદઘવાદમાં આ દરમ્યાન “રૂપક સંઘ”, 
“રાષ્ટ્રીય નાટ્ય સંઘ” , “ગુજરાત કૉલેજ” અને “કોમર્સ કૉલેજ” જવાં મંડળો દેશી વિદેશી 
એકાંકીઓની રમઝટ બોલાવે છે. સુરતમાં “કલાક્ષેત્ર”, “રંગવિહાર”, “કલાનિકેતન” વગેરે 
સંસ્થાઓ; અને વડોદરામાં “શેક્સપિયર સોસાયટી” અને “ક્લાકેન્દ્ર'' જવી સંસ્થાઓ સક્ષિ 
બને છે. 

આ દરમિયાન રાજકોટ (સૌરાષ્ટ્ર)માં “સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર” ની સ્થાપના થઈ (1947), જમાં 
ઘમુ સાંગાણી, જયમહ પરમાર, બાબુભાઈ વૈદ્ય વગેરે સક્રિય હતા. 


એકાંકી 133 
આ ધ્યયકાના બીજા લધુનાટ્યકારોમાં નવલકથાકાર રમગલાલ વસંતલાલ દેસાઈ ના 
ત્રણ સંગ્રહો “પરી અને રાજકુમાર”, “પુષ્પોની સૃષ્ટિમાં” અને “તપ અને રૂય”નો ઉલ્લેખ 
કરવો જોઈએ. જોકે રમણલાલ તુમારશાહીની વિચિત્રતા કે શ્રીમંત વર્ગની ચૌર્યવૃત્તિ વગેરે 
સફળતાથી આલેખતા હોવા છતાં એકાંકીમાં એમણે બહુ ઝાઝું સિદ્ધ કર્યું નથી જયારે ઉમેશ 
કવિની પ્રથમ નાટિકા “ધરકૂકડી” (1942)માં શૈલીસભાનતા અને લાઘવ નોંધપાત્ર બની રહે 
છે. લગ્નસ્થ [વિસંવાદ્તા તેઓ સુપેર નિરૂપી આપે છે. એમનો “હાંક પિછોડી” (1947) 
એકાંકીસંગ્રહ આકર્ષક સંવાદલઢણ અને તળપધી લોકબોલીને કારણે ધ્યાન આકર્ષે છે. 

આ ગાળાના કવિનાં એકાંકી તર્રકે દુર્ગેશ શુક્સના નાટ્યસંગ્રહ “પૃથ્વીનાં આંસુ'' 
(1942)ને નોંધપાત્ર ગણવો જોઇએ. વિષયપસંદગી, વસ્તુમાંડણી, અર્થસંકેત અને 
નાટ્યવિવેકની દષ્ટિએ દુર્ગેશ શુક્લનાં એકાંકીઓ “પંડનાં પડીકાં” વગેરે જઘ્યં તરી આવે છે. 
એવું જ પુષ્કર ચંદરવાકરનું છે. એમણે તો મુખ્યત્વે શેલીપરંપરા જળવી રાખી “પિયરનો 
પડોશી” (1947) એકાંકાંસંગ્રહમાં વહીવટઘરોની સ્વાર્થલોલુપતા અને ધ્ાંપત્યજીવનની 
માંમિક કરુણતાનાં કથાનકો આલેખ્યાં અને અર્થ સાધક એકાંકીનિયોજન પરંપરિત ઢબે કર્યું. 
લોકબોલી એમની વિશિષ્તા રહી. આ જ ગાળામાં યશોધર મહેતાએ “રણછોડલાલ અને 
બીજા નાટકો” (1948)માં ઓગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધની સામાજિક-રાજકીય 
સમયરંગની પશ્ચાદ્ભૂમિકામાં “રણછોડલાલ” જેવું દસ્તાવેજી એકાંકી લખ્યું. મૂળે તો એ 
રેડિયોનાટક તર્રીક લખાયેલું. એની તખ્તા પર રજઆત પણ તાજગીભરી હતી. 

એક બાજ “રંગભૂકિ પરિષદ” પછી સ્થપાયેલાં નાટ્યમંડળો અને એમાં સંડોવાયેલા 
રંગભૂમિના કસબને જા ણતા લેખકો-નટો દિગ્દર્શકો, તો બીજી બાજ રેડિયો પર રજૂ કરવા 
લખાતાં અને પછી રંગભૂમિએ સરી આવતાં એકાકીઓ - આ બંને પ્રવાહો 1940 થી 50ના 
ગાળામાં એકાંકી ક્ષેત્ર નોંધપાત્ર બને છ. આગળ નોધ્યું એ મુજબ, તખ્તાનો કસબ જા ણનાર, 
કે રેડિયોના માધ્યમને પિછાણનાર, ભલે પછી લેખક, નટ કે દિગ્દર્શક હોય એટલા માત્રથી જ 
સુખદ એકાંકી સિદ્ધ જ થઇ શકે એવું બને નર્હી, ને બન્યું નથી. રૂપકડા, સરળ અને સુગમ 
લાગતા આ નાટ્યપ્રકારને સાચવી શકે અ તો કોઈ ચંદ્રવદન મહેતા, ઉમાશંકર કે જયંતી દલાલ 
જવા; એટલું સ્પષ્્પણે સૌને સમજા ઇ ગયું આ પાંચમા ઘયકામાં. 

એટલે જાણે લેખનમાં પુખ્તતાએ પહોંચેલો આ ગુજરાતી એકાંકી નાટ્યપ્રકાર 
નટો-દિગ્દર્શકોને પડકાર ફેંકતો આવીને ઊભો આ સધીની મધ્યાહ્ને. મુંબઈમાં “ભારતીય 
વિઘાભવન” ના ક્લાકેન્દ્રેપડકાર ઝીલનારાઓને ઉદર સવલતો કરી આપી, 1951માં આ 
આરંભ અને એ પછી ઊભાં થયેલાં નાટ્યજ્થો અને એમાં સક્રિય બનેલા 
નટ-લેખક-દેગ્દર્શકોએ ફરીથી જા ણે તખ્તાપરકતાનાં એકૉકીઓનો નવો તબક્કો રચી આપ્યો 
છેક 1965-66 સુધી. “તખ્તાપરક એકાંકીઓના આ બીજા ગાળા”ને હવે જરા વિગતે સમજી 
લઈએ. 


134 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


તખ્તા પરકતા 

આ સદીના ત્રીજા વ્રયકામાં નવી રંગભૂમિની ક્રાંતિકારી ભૂંગળ ફૂંકતા ચંદ્રવદન મહેતાને 
સમાંતર કનૈયાલાલ મુનશીની આગેવાનીમાં “ભારતીય વિદ્યા ભવને” પ્રલંબ નાટકોની 
રજઆતમાં જમ પહેલ કરી હતી એમ જ, પક્વ થયેલા એકાંકીને નટો અને દિગ્દર્શકો આપવા, 
એમને તખ્તાના પગદીવા દેખાડવા અને જા ણે સમગ્રપણે રંગભૂમિનું વાતાવરણ ખડું કરી દેવા, 
1951માં આંતર કૉલેજ નાટ્યસ્પર્ધાની એણે શરૂઆત કરી. એક રીતે આ સ્પર્ધા નહોતી; એકાંકી 
અને અનેકાંકી માટેના કલા-કસબીઓને પોતાની શક્તિ-શકયતા દર્શાવવાનો એકસાથે મળેલો 
અ મોકો હતો. એમાં કોણ-કો!ગ બહાર આપ્યું ? હોલિવૂડમાં “શાલિમાર” ફિલ્મ બનાવનાર 
કષગ શાહ; ઈન્ડિયન નેશનલ થિયેટર (આઈ.એન.ટી.)ના પછીથી નટ-દિગ્દર્શક બનેલા પ્રવીણ 
જોશી; નટ-દિગ્દર્શક કાંતિ મડિયા; ગુજરાતી ફિલ્મોના અભનેતાઓ ઉપેન્દ્ર અને અરીવદ 
[બ્રવેદી; પારસી નટ-દિગ્દર્શક બરજોર પટેલ, કલ્પના દેસાઈ, ભારતી શેઠ, માલતી દ્યોેશી વગેરે 
નટીઓ એમાં :)ળકી; તો પ્રબોધ જોશી, તારક મહેતા, મૂળરાજ રાજડા, અનલ મહેતા જેવા 
લેખકો એમાંથી આગળ આવ્યા; અને દિગ્દર્શન માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું ફિરોઝ આંટિયા, રમેશ 
જમીનદાર, વિષસૂકુમાર વ્યાસ વગેરેને. સન્નિવેશકારોમાં નારણ મિસરી, મનસુખ જોશી, 
ગોતમ જોશી, સુવર્ણા કાપડિયા, છેલ પરેશ વગેરે અને પ્રકાશઆયોજનમાં સુરેશ વ્યાસ 
જવાઓએ નામ કાઢયું. 


“ભારતીય વિદ્યાભવન” જે7વી સાધનસંપન્ન સંસ્થા હોય, અને મુનશી જેવાની 
રાહબરીમાં આયોજન થયું હોય, તો એકી ધડાકે શું શું હાંસલ થઇ શકે એનું આ ઉદાહરણ છે. 
દત. પ્રવીણ જોશીએ જગવિખ્યાત એકાંકી “વાંદરાનો પંજો” રજ કરી નવી ભાત પાડી; 
પ્રબોધ જોશીએ એમનું પ્રખ્યાત એકાંકી “માફ કરજો, આ નાટક નહીં થાય” આ સ્પર્ધાઓ 
માટે જ લખ્યું, “રંગલો' તર્રીક જણીતા બનનારા જયંતી પટેલે પણ આ સ્પર્ધાઓ દ્વારા 
પ્રોત્સાહન મેળવ્યું; અને “ચીનામીના ચાંઉ-ચાંઉ” અને “ઉંનો બરક'” જવાં એકાંકીઓ 
નાણી જોવાયાં. 

દઢ ઘયકાના આ તબક્કાની બીજી મહત્ત્વની ઘટના ફરી નોંધીએ કે તે “જની' ધંધાદાર 
રંગભૂમિની શતાબ્દી-ઉજવણી (1952). આ શતાબ્દી ઉજવણીને પરિણામે “ગુજરાતી નાટ્ય 
મંડળ” ની સ્થાપના થઈ, “ગુજરાતી નાટ્ય” સામયિક શરૂ થયું, અને ગુજરાતી રંગભૂમિના 
સંશોધન અને પ્રકાશનકાર્ય સરળ બન્યાં. 

ત્રીજી બાજ અમદ્યવાદમાં જયશંકર “સુંદરી', અને રસિકભાઈ પરીખના નિર્દેશનમાં 
“નાટ્ય વિદ્યામંદિર”માં નાટ્યતાલીમ વર્ગો, તેમજ ચંદ્રવદન મહેતા અને જશવંત ઠાકરની 
આગેવાનીમાં વડોદરા યુનિર્વાસટીમાં સ્નાતક અને ડિપ્લોમા કક્ષાએ નાટ્યતાલીમ શરૂ થઈ. 
એને પરિણામે એકાંકીની કસબસિદ્ધિ માટે માર્ગ મોકળો થવા માંડયો. 


એકાંકી 135 


ને ચોથી બાજુ ચુનીલાલ મડિયા (1922-1968), શિવકમાર જોશી (1917-1990) 
અને પન્નાલાલ પટેલ (1912-1989)ની ત્રિપુટીએ તખ્તા અને રેડિયોને નજરમાં રાખી જા ણે 
ત્રણ જઘાં જઘં ઘષ્ટિકોણથી અને એવી જ આગવી કલાસૂઝથી એકાંકીઓનું ક્લેવર ક્ોતર્યા 
કર્યું. રંેભાબહેન ગાંધીએ પણ આ જ ગાળા દરમ્યાન નાટ્યલેખન આરંભ્યું હતું. 

અને એટલે છું આ ધ્ઢ ધ્શકને એકાંકી ક્ષેત્રે તખ્તાપરકતાનો બીજો તબક્કો કહું છું. 
1871-1920 જવો એકાંગી અને ભજવણી કેન્દ્રી આ તબક્કો નહોતો. લેખન અને 
ભજવણીની લાંબી મથામણોમાંથી સ્વાભાવિક વિકસેલો બહુઅંગી -બહુકોણીય ભજવણી 
કેન્દ્રી આ તબક્કો ગણાવો જોઈએ. 

ટૂંશ વાર્તાક્ષેત્ર બળૂકી અભિવ્યક્તિ દર્શાવનાર ચુનીલાલ મડિયાએ કેટલાંક એકાંકીઓ 
અગાઉનાં વર્ષોમાં લખેલાં, એનો પહેલો સંગ્રહ “રંગદ્ય”' 1951માં પ્રસિદ્ધ કરી, ભજવણી 
માટે જામતાં જતા વાતાવરણમાં લેખકનો ફાળો ઉમેરી આપ્યો. સોરઠના ગ્રામવિસ્તારનાં 
વિષાદપૂર્ણ કરુગ ચિત્રો આલેખવામાં મડિયા એકબાજ ઉમાશંકરની નજીક પહોંચ છે, તો 
મધ્યમવર્ગીય શહેરી પશ્ચાદ્ભુમિકામાં વ્યંગવિનોદ માટે એ જયંતી દલાલ સાથે કદમ મિલાવે 
છે. લોક્બાનીના આ પ્રવોગશીલ એકાંકીકાર સુગ્રથિત કથાનક સાથે નાટ્યોપકારક 
ઘટનાસ્ફોટોથી પોતાની આગવી મુદ્ર ઉપસાવે છે -“મહાજનને ખોરડે”, “શેર માટી', “વાની 
મારી કોયલ” જેવી કુતિઓમાં. તખ્તા અને રેડિયો ઉપર આ બધી કૂતિઓ ખુબ સફળ થઈ હતી. 
મડિયાએ બીજો સંગ્રહ “વિષવિમોચન” 1955માં આપ્યો; એમાં પણ લક્ષ્મીલોલુપતા અને 
નીતિ દોર્બલ્ય ઉપરના નર્મમર્મ આલેખવામાં એમણે સારી ફાવટ દેખાડી છે. એના બીજા જ 
વર્ષે “રક્તતિલક” નામના સંગ્રહમાં તેમણે એકાંકીલેખન કસબને વધુ કસી જોયો. આ 
ગાળાના બીજ લેખકો શિવકુમાર જોશી અને પ્રબોધ જોશીની જમ મડિયાએ પાગ 
એકાંકીલેખનની સાથોસાથ પ્રલંબ અનેકાંકી નાટકમાં પણ કાઠું કાઢયું, અને “રામલો 
રોબિનહૂડ” (1962) ફારસ નાટક રચી આપ્યું. તખ્તા માટેનું અ સદાબહાર નાટક છે. 

અમઘવાદમાં “નાર્યાવિઘા મંદિર” અન “નટ મંડળ”માં અભનયની તાલીમ 
મેળવીને અકાંકી તરફ વળેલા શિવકુમાર જોશીનો પહેલો સંગ્રહ “પાંખ વિનાનાં પારેવાં” 
1952માં પ્રસિદ્ધ થયો. અકાંકી-ભજવણી માટે એ ગાળામાં જ હવા ઊભી થઈ હતી, એમાં 
શાળા -કૉલેજોના મેળાવડાઓમાં શિવકુમારનાં એકંકીઓ ઠૅર ઠેર ભજવાતાં. આમ તો એમનો 
છેહ્લો એકાંકીસંગ્રહ 1980માં પ્રસિદ્ધ થયો-એથી ત્રણ દાયકા દરમ્યાનની એકાંકી અને 
અનેકાંકી લેખનની એમની કારકિર્દી સાત એકાંકીસંગ્રહોમાં વિસ્તરી છે. એમનું કથાવિશ્વ 
બહોળું છે, પાત્ર-વૈપુલ્ય જીવનવ્યાપી છે, અને અભિગમ સમાજ અને કલાલક્ષી છે. જોકે 
નાટ્યવિષયોમાં ઉચ્ચ મધ્યમ વર્ગનું જીવન ઝિલાયું છે પણ કોઈ આકરો વિરોધ અને સંઘર્ષ 
મૂળથી જ એમની સમગ્ર નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં અનુપસ્થિત રહ્યા હોવાથી નાટ્યઆકાર સિદ્ધ 
કરવાનો એમનો પુરુષાર્થ સાયાસ થતો દેખાય છે. 


136 ગુજરાતી ધિયેટરનો ઈતિહાસ 


સંવાદપટતા અને મુખરતા એકાંકીના લાધવને વ્યક્ત થવામાં બાધારૂપ બને છે તે છતાં, 
અથવા કદ્યચ એને ૬૪ લીધે, શિવકુમાર રેડિયો ઉપર વધુ સફળ રહ્યા. જોકે નટ-દિગ્દર્શકોની 
તાલીમ માટે એમનાં એકાંકેઓએ ઉચિત ફાળો આપ્યો, એટલી એક જ વાત શિવકુમાર 
જોશીની પ્રલંબ અને વૈવિધ્યસભર કારકિર્ઘનું સૌથી મોટું જમા પાસું છે. વાગ્પ્રભુતા અને 
મંચન-સૂઝ નાટ્યસિદ્ધિ માટે પર્યામ નથી; તેમ જા તે નટ હોવાથી જ સારું લેખન થઈ શકે, એ 
પણ આ ઉદ્યહરણથી સાબિત થતું નથી. નાટ્ય-લેખન માટે એથી વિશેષ જે જોઈએ એ 
નંટનદિગદર્શક ચંદ્રવદન મહેતામાં હતું, જયંતી દલાલમાં હતું; અને નટ ન હોવા છતાં એકાંકીકાર 
તર્ચકે કવિ ઉમાશંકર જોશીમાં હતું, વાર્તાકર ચુનીલાલ મડિયામાં હતું; તો માત્ર નાટ્યકાર તર્રીકે 
પબોધ જોશીમાં નાટક સિદ્ધ કરવાનું એ [વિરેષ તત્ત્વ હતું. આ બધું વાર્તાકાર શિવકુમારમાં 
ખૂટતું જણાયું છે, અને એથી ત્રણ દાયકા, સાત સંગ્રહો કે મંચનકસબ જા ણવા છતાં અડધોએક 
ડઝન ૬૪ ધાટીલાં એકાંકીઓ શિવકુમાર આપણને આપે છે - “મુક્તિપ્રસૂન”, “પ્રસન્‍ન 
દામ્પત્ય”, “મદિરા” વગેરે. 

ચિત્રકળા, પ્રકાશ-આયોજન, મેકઅપ, અને સેટિગ્સની કળાના જા ણકાર પ્રબોધ જોશી 
(1926-1991)એ એકાંકીઓ અને નાટકોમાં અનેક વિક્રમો સર્જ્યા છે. આંતરકાલેજ નાટ્ય 
હરીફાઈઓમાં પંચાસી ટકા એકંક્રષીઓ એમનાં ભજવાયાં હોવાનો દાખલો છે. “પત્તાની જોડ” 
અને “કદમ મિલાકે ચલો” નાટકોના અનેક મંડળીઓ દ્વારા અવારનવાર થતા પ્રયોગોની સંખ્યા 
હજ રોની છે ! 

1951માં એમણે પહેલી નાટિકા “તેલપનું તેરમું'” અને તે પછી સવા વર્ષમાં સિત્તેર 
એકાંકીઓ લખ્યાં. અમઘવાદમાં “રંગમંડળ” અને “ગુજરાત કૉલેજ ડામેટિક ક્લબ”માં 
જયંતી પટેલ, વિનોદિની નીલકઠ, ક્ષેમુ દિવેટિયા વગેરે સાથે તેમણે કામની શરૂઆત કરી. 
મુંબઈમાં પણ અનેક નાટ્ય મંડળીઓ સાથે સંકળાઈ “થિયેટરના લેખક” તર્રીકે, કહે છે કે, 
એમણે કુલ પાંચસો જેટલાં એકાંકીઓ લખ્યા છે. ત્રણેક ડઝન જેટલાં એમનાં પ્રલંબ નાટકો 
છે. રેડિયો, ટેલિવિઝન અને ફિલ્મો માટે પણ તેમણે વિપુલ લેખન કર્યું છે. રંગભૂમિના 
સર્વસંગ્રહ (એન્સાઈક્લોપીડિયા) ગણાયેલા પ્રબોધ જોશી તખ્તાપરક નાટર્યલેખનના બીજા 
તબક્કાના પ્રમુખ લેખક છે. 

અમઘવાદના રંગમંડળનું બીજ એક પ્રદાન, તે રંગલો તર્રીક જા ણીતા નટ-લેખક જયંતી 
પટેલ. “રંગમંડળ” ના “રૉોંઇંગરૂમ થિયેટર” ના આયોજનમાં ચાર રૂપિયાના સભ્યપદે બાર 
નાટકો વર્ષે પ્રેક્ષકોને જોવા મળતાં. નટો જા તે લખે, અભિનય કરે, પરદ્ય બાંધે, ને જા તે જ મોઢે 
ચૂનો ચોપડે એવી કાર્યશાળાઓ (વર્કશોપ્સ)માં જે અનેકોને તાલીમ મળી એમાં જયંતી પટેલ, 
ગિરીશ ભચેચ, ધનજય ઠાકર વગેરે નોંધપાત્ર છે. જયંતી પટેલે આ દરમિયાન ઉમાશેકર જોશી, 
જયંતી દલાલ, નંદ કમાર પાઠક, પ્રબોધ જોશી વગેરેનાં એકંકીઓ ભજવી લેખનનોય કસબ 
હસ્તગત કર્યો. એ પછી “રૂપક સંઘ”માં ધનંજય ઠાકરના દિગ્દર્શનમાં ન્હાનાલાલના 


એકાંકી 137 


_જયાજયંત” નાટકમાં એમણે અભિનય ક્યો. મુંબઈમાં “ભારતીય વિઘા ભવન'', 
“રંગભૂમિ”, અને “પરાં પ્રવાસી” નામની સંસ્થાઓમાં અભિનય અને દિગ્દર્શનનો એમણે 
અનુભવ મેળવ્યો. ઉષા મલજીની આગેવાનીમાં “પરાં પ્રવાસી” સંસ્થા એકાંકી નાટકો લઈને 
મુંબઈથી પૂના અને ત્યાંથી ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાનાં નગરો સુધી પ્રવાસો કરતી હોવાનું 
નોંધાયું છે. આઈ.-એન.ટી.માં ફિરોઝ આંટિયાના દિગ્દર્શનમાં ધનસુખલાલ મહેતાના નાટક 
“રંગીલો રાજ્ળ'” માં અભિનેતા જયંતી પટેલને ખુબ યશ મળ્યો. 

આ દરરમયાન રેડિયો ઉપર “રંગલો” નામે એમનાં એકાંકીઓ રજ થતાં રહ્યાં. પરંપરિત 
(લોક)નાટ્યભવાઈની વેશશૈલીએ લખાયેલી “સરવાળા-બાદબાકી” લઘુનાટિકાઓ જયંતી 
પટેલનું નોંધપાત્ર પ્રદાન છે. એક-પાત્રી લેખન અને ભજવણી તેમની વિશિષ્ટતા છે અને 
“મારા અસત્યના પ્રયોગો” એનું સફળ ઉદાહરણ છે. જયંતી પટેલે આ પહેલાં 
“નેતા-અભિનેતા” નાટક રજ કર્યું હતું. રેડિયો પરની એમની પંદરેક વર્ષ ચાલેલી સાપ્રા(હિક 
નાટ્યશ્રેણી “વેશ ઝાઝા સંત ટૂંકી” પગ એલી જ લોકપ્રિય હતી. 

રડિયોથી આકક્ષાઈને એગંકીલેખન તરફ વળેલાં રંભાબતેન ગાંધીનો પણ પહેલો સંગ્રહ 
“કોઇને કહેશો નહી” 1951માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. સ્રીસ્વભાવની વિલક્ષણતા, સાંસારિક 
પાત્રાલેખન, ઘરગથ્થુ વાર્તાલાપ અને ઉદદશપૂર્ણ નિરૂપણ હોવા છતાં એકાંકીઓમાં વિપુલ 
પ્રદાન (“રોજની રામાયણ” અને “ચકમક” - 1953) કરનાર રંભાબહેનનું એકાંડીવિધાન 
શિથિલ જણાય છે. જોકે શાળા-કૉલેજોના ઉત્સવોમાં અને સ્રીમંડળોના કાર્યક્રમોમાં એમની 
નાટિકાઓ અવારનવાર ભજવાતી રહી ઇ. 

.એ જ રીતે ધનસુખલાલ મહેતાનાં મૌલિક અને રૂપાંતરિત પાંચેક ડઝન અભનેય 
એકાંકીઓ, તો વળી ગુલાબદાસ બ્રોકર (“જ્વલંત અગ્નિ”), ફિરોઝ આંટિયા (“ છ નાટકો”), 
ચીનુભાઈ પટવા (“શકુન્તલાનું ભૂત”), પ્રાગજી ડોસા (“ચરણરજ”), નંદકમાર પાઠક 
(“રૂદ્રમાળ”) વગેરે નોંધપાત્ર એકાંકીલેખન ઇક. 

કયારક માત્ર પ્રસંગનનરૂપણ તો ક્યારેક માત્ર સંવાદ્લેખને અટક પડતી “એકાંકી” 
નામધારી અસંખ્ય રચનાઓ સુબદ્ધ ક્લાઘાટ પામ્યા [વિના લખાતી અન ભજવાતૉં તો રહી 
જ. નાટ્યકસરત માટે, નવો સાર[હત્યપ્રકાર ખેડવા માટે, કે રેડિયોપ્રસારણના મહારક્ષસને 
નીરવા માટે લખાયેલી હના રો નાટ્યરચનાઓ પછી પણ બહુ જજ લેખકો જ અભનેય એકાંકી 
અને એ પછી પ્રલંખ નાટક સિદ્ધ કરી શક્યા. અલબત્ત, ઉત્સવે “ નાટક કર્યાં” નો સંતોષ એનાથી 
નટો-દિગ્દર્શકોને મળે અને આયોજકો “સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ” માં રસ લીધાનો ડોળ ઘાલી શકે ! 
તે છતાં એમાંથી કેટલાય નટો-દિગ્દર્શકો તાલીમ લઈને પ્રલંબ નાટકો તરક વળ્યા છે, એ તખ્તા 
પરકતાના બીજા તબક્કાની મોટી સિદ્ધિ ગણાય. 

એકાંકી-લેખન ભજવણીનાં આ લક્ષણો દેખા દે છે છેક આ સદીના સાતમા દશકના 
મધ્યાહ્ન (1965) સુધી; અને ત્યારે ગુજરાતના કેટલાક ઉત્સાહી જુવાનિયાઓ યુરોપથી પારકી 


138 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અનુભૂતિ ફરીથી ઇમ્પોર્ટ કરી લાવ્યા - “એબ્સર્ડ” એકાંકીલેખન અને ભજવણીરૂપે ! 


પાચ વરસના પડઘા : 


જોવા બેસો તો સાતમા દાયકાની શરૂઆતમાં વાર્તામાં સુરેશ જોશીએ, અને કવિતામાં ઉમાશંકર 
જોશીએ “છિન્નભિન્નતા” અને હતાશાનાં મૂઢત્વ અને અસંગતિ નિર્દેશી આપ્યાં હતાં 
વિશ્વભરના વાતાવરણમાં ! પ્રણાલીભંજકતા, ઉગ્ર આક્રોશો કે મૂલ્યહ્મસનો નિદશ અલબત્ત 
જરૂરી હતો, તે છતાં ઘણાકોને એકાંકીક્ષેત્ર જોમ-જસ્સારૂપે પ્રગટ થયેલાં એ નિરૂપણો 
ગુજરાતનાં જીવન અને સંસ્કૃતિમાં “આરોપિત” થયેલાં લાગ્યાં છે. તખ્તાપરકતા પછી 
એકાંકીલેખનના આવા “યુ ટર્ન” ની પહેલી ત્રિપુટી તે -“એકઉંદર અને જદુનાથ”ના લેખકો 
લાભશંકર ઠાકર અને સુભાષ શાહ તથા એની રજઆત કરનાર દિગ્દર્શક ડૉ. મીનુ કાપડિયા. 
1966માં એની રજઆત અમઘવાદમાં થઈ. અનેકોને એમાં આયોનેસ્કોના “વેર્ઇટગ ફોર 
ગોદ્યે”નું અનુરણન સંભળાયું. તે છતાં એ પછી ગુજરાતનું એકાંકી એનું એ ન રહ્યું એ હકીકત 
તો સૌએ સ્વીકારવી જ રહી. આ જથના અન્ય સાથીદારો હતા આદિલ મન્સૂરી, ચીનુ મોદી, 
વિભૂત શાહ, મુકુદપરીખ, મહેશ દવે વગેરે. અને એમના સંગ્રહો તે -“ઝ” પ્રકાશન -“મેઇક 
બિલીવ” (વિવિધ લેખકો - 1957);તેમ “ડાયલનાં પંખી” (ચીનુ મોદી -1967), “હાથપગ 
બંધાયેલા છે” (આદિલ મન્સૂરી - 1970), “રૂમનો ટી.બી. પેશન્ટ” (રમેશ શાહ - 1971), 
“બણારનાં પોલાણ” (સુભાષ શાહ - 1971), “મને દશ્યો દેખાય છે” (મહેશ દવે - 1973) 
વગેરે. 

“સંસ્કૃતિ” નહીં “કૃતિ”નો આગ્રહ રાખનારા જડરૂઢિવરોધી આ મોટાભાગના 
કવિમિત્રોએ “ર મઠ” માં હજી જા ણે ગઈકાલે જ સાહિત્યિક ક્ષેત્રના વાડાઓ અને જડતા સામે 
રણશિગું ફૂંક્યું હતું. એ તો કઘચ કરવા જેવું હતું. ચંદ્રવદન મહેતાએ પણ 1922માં એ ક્યું હતું, 
અને પછી સિત્તેર વર્ષ એમણે નાટ્યક્ષેત્રે ધૂણી ધખાવી હતી. જયશંકર 'સુંદરી'એ નવા થિયેટર 
માટે એવી જ ધૂણી ધખાવી હતી 1949માં “નાટ્ય વિદ્યા મંદિર”માં. એ ભૂંગળેય વગાડવા 
જવી હતી. તો જશવંત ઠાકરે 1950 થી વડોદરામાં અને 1070થી અમઘવાદમાં જે બુલંદ બૂમ 
પાડી હતી, એ હજી આજય પડઘાયા કરે ઇ9. 

એ બધાંની સરખામણીમાં તત્કાલીન નટ-વ્યવસ્થાપકકેન્દ્રી ગુજરાતી રંગભૂમિનાં 
તરજ'મિયાં નાટકોમાં વ્યક્ત થતાં નકલી ગુજરાતી જીવનને ચીતરીને વેપલો કરી ખાતા ધન 
જ્તિલોલુપ નટ-વ્યવસ્થાપકોએ નાટકના નાદર હુન્નરની જ નાદારી નોંધાવી, એની સામે '“ર' 
મિત્રોનાં “ઝે' નાટકોથી જ થવું જોઈતું હતું એ થયું નથી. કારણકે, એ બરાડાઓથી ગળાં બેસી 
જવા છતાં ન તો પેલાં પ્રોફેશનલ નાટકોને ઊની આંચ આવી, ન એમને આંબી શકાયાં. આ 
“ ઝે' કહેતાં પેલાં પાંચ એકાંકીઓ, કે એ પછી “એબ્સર્ડ” તર્રીક ગણાવાયેલી ઉપર્યુક્ત રચનાઓ 
પાંચ-છ વર્ષ સુધી યુનિવાસટી-કૉલેજોના યુવક મહોત્સવોમાં ભજવાઈ જરર. એના સંગ્રહોય 


એકાંકી 139 
થયા અને શોરબકોરેય ખાસ્સો થયો. પરંતુ શાળા-મહાશાળાઓના એ યુવક મહોત્સવો બંધ 
થતાંની સાથે જ એબ્સર્ડ થિયેટરનો એ વિદેશી પ્રવાહ ગુજરાતમાં જેટલો ઓ.ચિતો ફૂટી નીકળ્યો 
ણતો, એટલો જ અચાનક બંધ થઈ ગયો. જા શે વયવિશેષ માટે જ વર્ગવિશેષ દ્વારા એ પ્રવૃત્ત 
ચાલી હતી. ડૉ. મિનુ કાપડિયા પછી યુવક મહોત્સવ માટે કૉલેજોમાં આ “એબ્સર્ડ” નાટકોના 
દિગ્દર્શન માટે જતા અનેક જવાન દિગદર્શકો તથા એના લેખકો સાથે વાત કરવાનો મને મોકો 
મળ્યો છે. પણ એમાંના કેટલાએ યુરોપમાં “એબ્સર્ડ” નાટકોની ભજવણી જોઈ છે, એ 
સવાલનો જવાબ મળ્યો નથી. 

અલબત્ત, આગળ કહ્યું તેમ, 1906માં “એક ઉંદર અને જદનાથ” ના પ્રયોગથી માંડી 
1971-72માં (યુવક મહોત્સવો બંધ થતાં અને) “આકંઠ સાબરમતી” ની લેખકોની વર્કશોપ 
શરૂ થતાં સુધીમાં એકંકી ક્ષેત્રે જે કંઈ બન્યું, એ પછી ગુજરાતનું એકાંકી એનું એ નથી જ રહ્યું, 
તે છતાં આ પાંચ વર્ષમાં “એબ્સર્ડ” એકાંકીના નામે જે ઘોંઘાટ થયો એના પડઘા પંદર વર્ષ 
સુધી સંભળાતા રહ્યા, કારણ કે એમાં “રે મઠ”ની પ્રણાલીભજકતાનું સાતત્ય હતું. 

આ પાંચ વર્ષના નાટ્યકારોએ એ વખતે જો યુરોપના પેલા “એબ્સર્ડ' 
નાટ્યકારો-આયોનેસ્કો, બૅકેટ, એલ્બી, આઘ્યમોવ વગેરેની 1965-66 દરામયાનની 
નાટ્યકૃતિઓ “વાંચી” પણ હોત તો એમને ખ્યાલ આવ્યો હોત, કે એ વખતે એ સજેકો તો 
“એબ્સર્ડ” માંથી પાછા વળી ગયા હતા ! 

પેલા પાંચ વર્ષના ધૉધાટ અને પંદર વર્ષના પડધામાં ગુજરાતી એકાકી (અનેકંકી ત્યારે 
કોઈએ ન લખ્યું તેથી એકાંકી)ના “એબ્સર્ડ વળાંક” વિશે આટલું સમજાયું છે : “માણસ મુદ્ર 
ગુમાવી બેઠો છે. જ તઓળખ ઝંખી રહ્યો છે; વિસંગતિઓ અનુભવી રહ્યો છે, એનો સંવાદ 
તૂટી ગયો છે, એને ભય લાગે છે, એનો ઉપેક્ષા થઈ રહી છે, એ પરાયાપણું અનુભવે ઈ” વગેરે. 
આ બધાંનું કરણ બીજ વિશ્વયુદ્ધ, હિરોશિમા, શહેરીકરણ, યાંત્રીકરણ અને રાજકીય 
વિચારધારાઓની હુંસાતુંસી ગણાવાય છે. 

વૈશ્વિક સંચેતનાને સંવેદનશીલ કકવમાનસ ઝીલી પોતાનાં સજનમાં આલેપતે, એ તો 
આવકાર્ય છે અને ગુજરાતના કાવ/ સાહિત્યકારો એમાં પાછળ રહ્યા નથી. “એબ્સર્ડ'' આયાત 
કરતી વખતે પણ તેઓએ એ જ ક્યું. પણ રંગભૂમિમાંથી લેખકને મળેલા જ કારાથી એ 
નાટ્યકારોનું રૂવાડુંય ન ફરક્યું; તેઓને 1947 પછીના કોમી રમખાણોની દર્દનાક ચીસ ન 
સંભળાઈ;દાડિયા ખેતમજરોની ભૂખ ન દેખાઈ; અછૂતો નજરે ન ચડયા;શોષણ અને ગરીબાઈ 
સામે ઝઝ્મતા લોકો યાદ ન આવ્યાં, શિક્ષણ કે સંસ્કૃતિમાંના મૂલ્યહ્મસ ન સમજયાં;ગુજરાતના 
જીવનમાં એ વર્ષોમાં જ બની રહ્યું હતું, અથવા જે નહોતું બની રહ્યું એનાથી એમના કાન 
સરવા ન થયા! 

આ નાટ્યકારોની આ પાંચ (જ) વર્ષની નાર્યરચનાઓમાં વ્યક્ત થયેલી પીડા, વિષમતા, 
વિછિન્નતા વગેરે અનેકોને “હાથવગી ઢ્ાંચાઢાળ સમસ્યાઓ” લાગી છે, એની કથાવસ્ત્‌ 


140 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


“અકળ સ્થળ-કાળમાં ચક્નકરે ગતિ” કરતી અને “અકારણ ભેદભર્યું વાતાવરણ” આલેખતી 
જણાઈ છે;એમાં નિરૂપાયેલું જીવન બનાવટી, બેહૂ દુ અને અળવીતરું ભાસ્યું છે. એમાંની કોઈ 
કુતિ (સરખામણી કરવાનો અહીં ઉદ્દેશ ન હોવા છતાં) “ચેર્સ”, “રિનોસિરોસ” કે “પ્રોફેસર 
તરાને” જટલી આસ્વાઘ બની નથી, ઊલટું આ જ નાટ્યકારોએ ગુજરાતી એકાંકી ક્ષેત્ર 
“આકઠ-સાબરમતી” ની વર્કશોપ જવી દશકવર્તી ઘટના પછી જ એકાંકીઓ લખ્યાં, તે ઉમદ્ય 
અને સજૅનાત્મક છે; અને પરિણામે “એબ્સર્ડ” પછી એકાંકી વિમુખ થયેલો આપણો ભાવક 
એકાંકી તરફ પાછો વળ્યો છે. 


આકઠ-સાબરમતી 


મુંબઈમાં સાતમા દાયકાના અંતભાગમાં છબીલદાસ હાઈસ્કૂલમાં મરાઠી રંગભૂમિને નવી 
ચેતના આપવા કશાંય ઉપકરણો વિના ભજવણી દ્વારા નવાં નાટ્ય અને થિયેટરકર્મ કરવા જે 
પ્રયોગો થયા, એની યાદ અપાવતો પ્રયત્ન 1972માં વાર્તાકાર તર્રીક જા ણીતા થયેલા મધુ રાયે 
અમઘવાદમાં ઉસ્માનપુરાની વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલમાં લાભશંકર ઠાકર, ચીનુ મોદી, મનહર 
મોદી, મુકુદ શાહ, હિમત કપાસી, મુકુંદપરીખ, રમેશ શાહ, હસમુખ બારાડી વગેરે લેખકો (અને 
શરૂમાં ક્યારેક અને પછીથી નિયમિતપણે નવોદિત નટો)ને ભેગા કરી આરૅભ્યો. 

લેખકો અઠવાડિયે એક નાટક લખી લાવે, એ વંચાય, નિર્મમ ભાવે એની ચર્ચા થાય;પછી 
લેખકો ઊભા થઈને એને ભજવે; ક્યારેક લેખક માત્ર વાર્તા કહે, પરિસ્થિતિ સમજા વે, લેખકો 
એને “ઇમ્પ્રોવાઇઝ” કરે; અને પછી લેખક એને શબ્દસ્થ કરે;બે-ચાર-પાંચ રિહર્સલ પછી એની 
રજઆત થાય. આખી પ્રવૃત્તિનો ઉદૃશ લેખકને તાલીમ આપવાનો, સજનમાં સહભાગિતા 
અને સહસજનમાં સહિષસૃતા વિકસાવવાનો તથા કૃતિને ભજવાતી જોઈ એની પ્રક્રિયામાંથી 
લેખકને પસાર કરવાનો હતો. આ લેખન અને ભજવણીની કસરતોની અસર મંચનસૂઝ 
ધરાવતા અને માત્ર લેખનસૂઝ ધરાવતા લેખકો પર જુદો જદી થઈ. આખી પ્રવૃત્તિ સાથે કોઈ 
દૃટિવાન દિગ્દર્શક કે નટમંડળી સંકળાયેલાં નહોતાં. નાર્યલેખકો જા તે આવડે એવો અભિનય 
કરતા. આ વર્કશોપને અંતે બે એકાંકીસંગ્રહો “આકંઠ” અને “સાબરમતી” પ્રસિદ્ધ થયા. એની 
તિઓ, અને આ વર્કશોપ દરમિયાન લખાયેલી અન્ય કૃતિઓ બીજાં દિગ્દર્શકો અને 
નટમંડળીઓ દ્વારા જ્યારે રજ્‌ થઈ ત્યારે કેવાં રૃપરીતિ પામી એ જોઈને એના સજકો અને 
ભાવકો બંનેને ભજવણીના દ્વિજ કર્મનું મહત્ત્વ સમજાયું હશે જ. “આકંઠ સાબરમતી”ના 
વર્કશોપની આટલી મર્યાદા છતાં ઉસ્માનપુરાની એ હાઇસ્કૂલના પ્રાંગણમાં “એબ્સર્ડ”ને 
વિસરીને ગુજરાતનું એકાંકી નવો અવતાર પામ્યું, એ જ એ પ્રવૃત્તિની સૌથી મોટી પરિણતિ 
છે. આ વર્કશોપમાં નીવડેલાં એકાંકીઓમાંથી જ સ્મરણે ચડે છે, તેમાં મધુ રાયનાં “આપણું 
એવું” અને “ક્લકી”, ઇન્દુ પુવારનાં “સી. શિવાભાઈ” અને “શમાંથી જન્મેલો”, લાભશંકર 
ઠાકરનાં “ખૂન”, “વૃક્ષ”, “મનસુખલાલ મજીઠિયા” અને “બાથટબમાં માછલી” વગેરે અને 


એકાંડી 141 


ચીનુ મોદીનાં “ફોટોગ્રાફર” અને “એટલે કે તમે” વગેરે નોંધપાત્ર છે. 

મધુ રાયે એ પહેલાં બે અનેકાંકીઓ અને અનેક એકાંકીઓ (“અશ્વત્થામા”, “ઝુમરી 
તલૈયા”, “કાગડો-કગડી” વગેરે લખ્યાં હતાં; લાભશંકર ઠાકર એ પછી “મરી જવાની મજ” 
તથા “કાહે કોયલ” જેવી નાટ્યરચનાઓ પણ કરી છે. એ જ રીતે ચીનુ મોદી, ઈન્દુ પવાર, 
હસમુખ બારાડી, શ્રીકાંત શાહ, સુભાષ શાહ વગેરે પણ સક્રિય રહ્યા છે. 

“તિરાડ” જેવા લાંબા નાટકના લેખક શ્રીકાંત શાહનો જીવનની નાટ્યક્ષમ ક્ષણો અને 
એના રંગભૂમિ-અવતારવિશે વિશેષ અભિગમ છે. માનવસંબંધની સંકુલતા અને છબ્મ રૂપતાને 
પરિણામે લિસ્સી લપ્પટ બનેલી અભિવ્યક્તિ સામે મૃદૃતાથી શ્રીકાંત લાલ આંખ કરે છે, અને 
પરિણામે એમનાં એકાંકી “એબ્સર્ડના અરધા ઘયકા” દર્રમિયાન અને એ પછી પણ રંગકર્મીઓ 
અને ભાવકોને નવી ભોંય ભાંગનારાં જણાયાં છે. “આપણે સૌ આકાશ નીચે ઊભા છીએ” 
વગેર એકાંક્રેઓ આ દશકનું મહત્ત્વનું પ્રદાન છે. 

આ બધા લેખકૌની કૃતિઓ અને એમની ભજવણીઓને જો તપારવામાં આવે, તો એ 
બધામાં જે સમાન તત્ત્વો દેખાય છે, તે છે શૈલીપરકતા (સ્ટાઇલાઇઝશન), “એતિહાસિક”, 
“પૌરાણિક”, “ગ્રીક”, “સંસ્કૃત” કે “ભવાઈ” શૈલી (સ્ટાઇલ) તર્રીક આ શૈલીપરકતા 
સમજવાની નથી, પરંતુ ભરતમુનિ જેને નાટ્યધર્મી કહે છે, તે મુજબ નાટ્યકાર જે “ડ્રેમ”, 
ઘષ્ટિકોણ અને અભિગમથી નાટ્યક્ષણ પકડે અને પાત્ર, ભાષા, અને નિહિત-વ!ણી 
(સબ-ટેક્સટ)થી એને નિરૂપે; અને નટ-દિગ્દર્શક રંગસ્થળ (એટલે કે તખ્તો કે એવાં કોઈ પણ 
મંચનસ્થળની જગ્યાને) મંચનની ભાષાથી પ્રયોજી નાટ્યધમી અભિવ્યક્તિ કરે - તે 
શૈલીપરકતા- એ રીતે આયોનેસ્કોનું “ચેર્સ” અને જયાં જીનેનાં “મેઇડ્સ” કે “બાલ્કની” 
વગેરે નાટકો શૈલીપરક અભિવ્યક્તિ છે. 

નળમાંથી ટપકતા પાણી કે દૂધનાં ઊભરાતાં ફ્રીણને જોઈ રહેતો નાયક પોતાની સ્થિતિ 
જ બિદુએથી વર્ણવે છે, એ “એબ્સર્ડ” નથી લાગતી (-“બાથટબમાં માછલી”). ધીમે ધીમે 
ઓગળતા જતા અસ્તિત્વનો “મનસુખલાલ મર્જીઠેયા” ને અનુભવ થાય છે અને એ માત્ર 
ડૂચો વળીને ખૂણે પડેલા પોતાના ઝભ્ભામાં નનરાકરતા અનુભવે છે, એ પણ મંચનક્ષમ 
શૈલીપરક દરય છે. ધીમે ધીમે “વૃક્ષ” બની જતા દાદાને એના પુત્ર-પોત્રો કાપીને ટેબલ 
બનાવી દે છે, એની પ્રક્રિયાય નવી નાટ્યક્ષણ સજ છે. “ખીચડી” ના ઓડકાર પછી યમદેવના 
ભયે સતત ખાધા કરતો માણસ, અને એથીય ત્રસ્ત થઈને યમદેવને શરણે જતો માણસ 
શૈલીપરકતાથી જ લાભશંકરે ચીતર્યો છે. 

એવું જ મધુ રાયના “અશ્વત્થામા” માં દ્રૌપદીના ગર્ભને દર્ભ શરે વીંધવા અંધારે અથડાતા 
અશ્વત્થામાનું શેલીપરક નિરૂપણ છે. “ચાહવું”થી “ઝેરવું” સુધીની ગતિ કે “આપણું 
એવું”માં ટેલિફોન બૂથ અને માણસની એકરૂપ મંચનક્ષણો શૈલીપરકતાથી જ પામી શકાય. 
“ઝુમરી તલૈયા” અને “કાગડા-કાગડી” સ્થળ અને સમયને નવો અર્થ આપે છે. શ્રીકાંત શાહ 


142 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


અ 


એના “સાત હજર સમુદ્રે” કે “એકાંતની અડોૉઅડ”માં માનવમનનાં ઊંડાણોમાં એ જ 
સ્ટાઇલાઇઝ્ડ ઢબે ભાવકોને નાટ્યઅનુભૂતિ કરાવે છે. એ જ રીતે અસદ્‌થી ઘેરાયેલું દંપતી ઘંટડી 
વિના ટેલિફોન સાંભળે અને પછી તો ધરની કોઈપણ વસ્તુનો ટેલિફોનના માઉથ તરીકે ઉપયોગ 
કરે - એ ભરડો લઈ બેઠેલી સમકાલીન સામાજિક અનિટ પરિસ્થિતિનું શૈલીપરક આલેખન 
હસમુખ બારાડીએ “ટેલિકોન'” એકાંકીમાં કર્યું છે. શહેરના ઘોધાટમાં ડૂબળીઓ ખાતો “હીરો” 
નોકરીની અરજીઓ પર ટિકિટો ચોડતાં જીભે લાગેલા ગુંદરથી તાળવે ચીટકી ગયેલી જીભે બૂમ 
પણ ન પાડી શકે, એ સ્થિતિએ એ “સંભાવિત કાળ” માં જીવવા માંડે, એવા બારાડીના “હીરો” 
એકાંકીનું મંચન શૈલીપરકતા વિના થઈ શકે પ્રલંબ એકાંકી “જનાર્દન જોસેફમાં” એટલી 
જ શૈલીપરકતા ક્લાર્કાના કોરસ, યજ્ઞાદિના ક્રિયાકાંડ અને પૂતળું બનવા જા તે જ પોતાના માટે 
સ્ટ્લ લઇને ઈસુ ખ્રિસ્તની જમ આવતા જોસેફમાં બારાડીએ આલેખી છે. 

આ બધાં હજી ગઈ કાલે લખાયેલાં એકાંકીઓ છે. આ સદીના આઠમા-નવમા દસકનો 
એ ફાલ છે. કેટલાક એકાંકીકારો શૈલીપરકતાની દિશાએ આ લધુનાટ્ય સિદ્ધિ કરો રહ્યા છ. એની 
અભિનયક્ષમતા તખ્તાપરકતાના બીજા તબક્કા કરતાં વિશેષ રીતે બહુપરિમાણીય છે, એ આ 
એકાંકીઓનાં અવારનવાર થયેલાં મંચનો પરથી ભાવકોને લાગ્યું જ છે. આ દિશાનાં વધુ 
પરિણામોની ભાવકો મીટ માંડીને રાહ જોતા બેઠા છે, કારણ કે લાભશૅકર, મધુ, ચીનુ, શ્રીકાંત, 
બારાડી વગેરે હજી સક્રિય છે. 

આખા આ છેક્વા ઘયકા દરમિયાન ઉત્સવો-મેળાવડાઓમાં એકાંકીઓની પરંપરિત 
રજઆતો, નાટ્યતાલીમ માટે એકાંકીઓનું મંચન તેમજ નાના-મોટા પાયે થતા (“ગુજરાત 
સમાચાર”, “આઈ.એન.ટી.” વગેર) મહોત્સવોમાં અનેક એકાંકીઓ ભજવાતાં રહ્યાં છે; અને 
એ રીતે નટોદેગ્દર્શકોને પ્રલંબ નાટકો માટે તાલીમ મળી રહી છે. જોકે નજર કરવા બેસીએ 
તો એકાંકીલેખને જેટલું કંઈ સિદ્ધ કર્યું છ, એના કરતાં ઓછું એના મંચનમાં સિદ્ધ થયું છે. 
ગુજરાતી “એબ્સર્ડ” એકાંકીઓનું જેવું બન્યું હતું, એવું જ ગુજરાતી શૈલીપરક એકાંકીઓનાં 
મંચનમાં બન્યું છે. મંચન વિના અધૂરપ અનુભવતો લેખક કેમ લખ્યા કરતો હશે, એ સમજવું 
મુશ્કેલ છે. તે છતાં અમદાવાદની નાટ્યસંસ્થાઓ “હઠીસસિંગ વિઝ્યુઅલ સેન્ટર'', 
“સપાસધુ”, “કોરસ”, “ગૅરેજ સ્ટુડિયો થિયેટર” અને વડોદરાની “રંગાવલિ''નાં કેટલાંક 
એકાંકી-મંચનો ભાવ,કોની દાઢમાં રહી ગયાં છે. આ બધામાં નિમેષ દેસાઈ અને ભરત દવેના 
પ્રદાનને ખાસ નોંધવું જોઈએ, તો બીજી બાજ વડોદરામાં પી. એસ. ચારી વગેર મંચનસૂઝ 
વિકસાવી રહ્યા છે. 

આઠમા દાયકાની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં તત્કાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિને ઝીલતાં શેરી 
નાટકોનો તરંગ ઊઠયો. ઉત્સાહી યુવક-યુવતીઓ અને સ્્રીમંડળો એમાં સક્રિય બન્યાં. એ 
દરમિયાન બંગાળના લેખક-દિગ્દર્શક બાધ્લ સરકારે અમઘવાદમાં ચારેક નાટ્યાતાલીમ 
-'પશાળાઓ યોજી. ત્યારબાદ થોડો વખત ફરી નવી રીતે શેરી નાટકો ભજવાયાં. જોકે ચાલુ 


એકાંકી 143 


દસકાની નાટ્યાત્મક ઘટનાઓ હજી પણ તખ્તા પર કે શેરીઓમાં મંચન-અભિવ્યક્તિ પામી 
શકી નથી. એમાં શરૂ થઈ ટેલિવિઝનની પ્રાયોજિત સિરિયલો અને નાટ્ય કાર્યક્રમો. ઝડપી 
વ્યાપક પહોંચ, ઝગમગાવતાં વીજાણુ સાધનો અને ત્વરિત આ[ધિક લાભથી આકર્ષાયેલા 
લેખકો-નટો રંગભૂમિથી વિમુખ થયા, અને પ્રેક્ષકો “ગ્હે સ્થિત” થયા. આ પ્રક્રિયા અલ્પજીવી 
જ હશે, એવી આપણે આશા રાખીએ. 

આ રીતે 1871-1921 (પારસી નટો-લેખકો દ્વારા) તખ્તાપરકતાનો પહેલો તબક્કો; 
1922-1930 (બટુભાઈ - પંડયા વગેરે દ્વારા) સાહિત્યિક નવએકાંકીઓનો રચનાકાળ; 
1930-40 (ઉમાશંકર વગેરે) કવિઓ દ્વારા નાટ્યલેખન; 1940-50ની વચ્ચે (રેડિયો જવા 
સમૂહ માધ્યમ અને નાટ્યમંડળીઓ દ્વારા આયોજિત મંચનથી જયંતી દલાલ વગેરેના) 
સમાજાભિમૃખ એકાંકોલેખનનો તબક્કો; 1951-66 વચ્ચે (મડિયા, શિવકુમાર અને પ્રબોધ 
જોશી વગેરે દ્વારા) તખ્તાપરકતાનો બીજો તબક્કો; 1966થી પાંચ વર્ષનો “એબ્સર્ડ”નો વાયરો 
અને 1971 પછીનો એકાંકીલેખનનો શૈલીપરકતા (સ્ટાઇલાઇઝેરાન) નો તબક્કો ગુજરાતી 
એકાંકીના 120 વર્ષના લેખન, ભજવણી તવારીખમાં સુસ્પષ્ટ તરી આવે છે. આ સવા સૈકામાં 
ઘણું થયું છે, એથીય ધાણું થઈ શક્યું હોત એ તો કહેવું પડે જ, તે છતાં એથી ય વધુ થઈ શકશે 
એવી આશા એની મથામણમાં શોધવા જવી પડે એમ નથી; અને એ જ એક મોટો સધિયારો 


અ 


છ. 


પ્રકરણ 11 


પ્રકીર્ણ 


અત્યાર સુધીની તવારીખ પછી પણ થોડાંક ચિત્રો અને ધ્વાનઓ વગેરે રહી જા ય છે. મુખ્ય 
મૃખ્ય સ્તબકોના પ્રવાહો કે એમાં દેખાતા અભિગમોમાં એ બધું ઉક્લેખાયું જરૂર હશે, પણ એ 
તંતુ પકડીને એ સ્થળે-સમયે આગળ નથી વધાયું, તેમાંનું થોડુંક મહત્ત્વનું અહીં સમાવ્યું છે : 

એમાંય સહુ પહેલું, તે નાટ્યશિક્ષણ અને એની સંસ્થાઓના સ્નાતકોમાંથી કેટલાકે 
ઘખવેલા ઉન્મેષો : 


નાટયતાલીમ પછી 

“નાટ્યવિઘ્યા મંદિર”ની તાલીમ 1949માં શરૂ થઈ, એનું એક પરિણામ તે વડોદરા 
યુનિર્વાસટીમાં નાટ્યાવિભાગની શરૂઆત. દિલ્હીમાં “ભારતીય નાટ્ય સંઘ” અને “રાષ્ટ્રીય 
નાટ્ય શાળા” (નેશનલ સ્કૂલ ઓંફ ડ્રામા)ની તાલીમમાં, આ અભ્યાસકમો ધ્યાનમાં લેવાયા 
હતા. એવું જપરીક્ષાબદ્ધ નાટ્યાશિક્ષણ 1955થી થોડાં વરસો રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર સંગીત-નાટક 
અકાદમીમાં ચાલ્યું; જશવંત ઠાકરે 1960માં “હ.-કા. આર્ટ્સ કોલેજ,” અમદઘ્યવાદમાં એકાદ 
ઘયકો નાટ્ય વિભાગ ચલાવ્યો અને 1970થી ગુજરાત કૉલેજ અમદાવાદમાં નાટ્યવિભાગ 
શરૂ કર્યો. અત્યારે ગુજરાતમાં ભાવનગર અને સરઘર પટેલ યુંનિ્વાસટીઓ વગેરેના 
નાટ્યાવિભાગોમાં તાલીમ અપાય છે. એની સાથોસાથ અવારનાર નાટ્ય શિબિરોનું આયોજન 
જદી-જદી સંસ્થાઓ કરે છે, જમાં ગુજરાત સંગીત-નાટક અકાદમી; ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, 
સરઘર પટેલ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિર્વાસટીઓ; “દર્પણ” (અમદાવાદ); આઈ.એન.ટી. - ગુજરાત 
સમાચાર; સાહિત્ય પરિષદ, હઠીસિગ વિઝ્યુઅલ આટ ગૅલેરી, અમદાવાદ; “ગેરેજ સ્ટુડિયો 
થિયેટર”, અમદાવાદ “કોરસ” અને “સપ્રસિધુ” વગેરે સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ 
તાલીમ અને નાટ્યશિબિરોએ રંગભૂમિ વિશે જાગૃતિનું તો મોટું કામ કર્યું જ છે, પરંતુ ઘણે 
અંશે પ્રયોગશીલ રંગભૂમિમાં નવા અભિગમો પણ ઘાખવ્યા છે. અભિનયકલા કે 
નિર્માણમૂલ્યોના દેશી વિદેશી વળાંકો ત્યાં ઝિલાયા હોય, એવું બધું આ સંસ્થાઓમાં બનવું 
જોઈએ, અને અમુક અંશે બન્યુંય છે. એનાં પ્રમાણ, સંખ્યા, સાતત્ય, ગુણવત્તા કે ઊંડાણ વિશે 
ક્યાંક કયાંક ઊણપો દેખાય છે; પણ એને તો જે તે સંસ્થાઓની કામચલાઉ મર્યાદાઓ આપણે 


પ્રકીર્ણ 145 


ગણી શકીએ. 

નાર્યતાલીમ સાથે સંકળાયેલાઓ - માર્યન્ડ ભટ્ટ, કેલાસ પંડયા, જનક દવે વગેરેએ તો 
ઘણું કરવા ઇચ્છયું હોય, પણ એ હંમેશા નથી બન્યું, તેમ એ સંસ્થાઓના નાટ્યના 
અભ્યાસક્રમો પણ પુનર્‌આયોજન અપેક્ષે છે. એ જ રીતે એ સંસ્થાઓએ રેડિયો અને 
ટેલિવિઝનની તાલીમને સમાવી એને વિસ્તારવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ એટલો સફળ થઈ 
શક્યો નથી, એ પણ શોચનીય છે. 

નાટ્યતાલીમ લઈ જે સ્નાતકોએ ફરીથી નાટ્યતાલીમ અથવા તો રંગભૂમિના પ્રાયોગિક 
કામમાં ખૂબ મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે એમનો આપણે અહીં પરિચય કેળવી લઈએ : 

જનક દવે (જન્મ 1930) વડોદરાના વિશ્વવિદ્યાલયમાં અનુસ્નાતકની તાલીમ લીધા 
પછી થોડો સમય રાજકોટના સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક અકાદમી અને પછી પંજાબમાં પતિયાળાના 
નાટક વિભાગમાં નાટ્ય તાલીમ આપી 1971થી તેઓ ગુજરાત કૉલેજના નાટ્યવિભાગમાં 
જોડાયા. છેક 1988માં એમાંથી નિવૃત્ત થતાં સુધી ત્રીસ વર્ષની નાટ્યતાલીમ દરમયાન અનેક 
રંગકમીઓને તેયાર કર્યા. એ યુવાનો આજે રંગભૂમિ અને રેડિયો ટેલિવિઝન સાથે સંકળાયેલા 
છે. જનક દવેએ ભવાઈઓ લખી, ભજવી અને એની તાલીમમાં પણ ઘણું પ્રદાન કર્યું છે. 
અત્યારે એવા જ સદાબહાર તરવરાટ સાથે નાટ્યશિબિરોનું સંચાલન કરે છે, અને નાટકોનાં 
નિર્માણોમાં ગૂંથાયેલા છે.. 

યશવંત કેળકર; મૂળે મરાઠી, પણ દિલ્હીની નેંશનલ સ્કૂલ ઓંફ ડ્રામામાં તાલીમ લઈ 
વડોદરા નાટ્યાવિભાગમાં જોડાઈ માર્કન્ડ ભટ્ટને સથવારે અનેક ગુજરાતી અને મરાઠી 
નાટ્યાનર્માણો કર્યા. એમા સોથી મહત્ત્વનાં, તે ચંદ્રવદન મહેતાનું “મદિરા”, સુભાષ શાહનું 
“સુમનલાલ ટી. દવે” નોંધપાત્ર છે. મરાઠીમાં પણ એમણે નિર્માણો કર્યા છે. 

હ-ક. આટ્ર્સ કાલેજનાં નાટ્ય વિભાગના શરૂઆતના સ્નાતક અરવિદ વૈદે યુવક 
મહોત્સવનાં નાટકોનાં દિગ્દર્શન પછી મુખ્યત્વે નટ તરરીકે “નાટ્યસંપદા”, અમઘવાદમાં કામ 
કર્યું. “ાવઝયુઅલ આટ સેન્ટર” ના “અંધાયુગ” નાટકમાં તેમણે અભિનય આપ્યો હતો. 

એ ૪ રીતે ગુજરાત કૉલેજના સ્નાતક હિમાંશુ ત્રિવેદીએ 1975-80ની વચ્ચે “ધુર્જટિ” 
સંસ્થા દ્વારા બારાડીનું “કાળો કામળો”. અને “જનાર્દન જોસેફ” , બાદલ સરકારનું ““સરધસ” 
અને “કેડીનો છેડો” વગેરે રજ ડર્યા. 

આ ઘયકા દરરમયાન “દર્પણ”, “વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર”, “ગૅરેજ” અને 
“સપ્તસિધુ” સક્રિય રહ્યાં. પરંતુ મુંબઈ બહારની ગુજરાતી રંગભૂમિ વ્યાવસાયિક ધોરણે જે કામ 
કરતી રહી એમાં અભિનેત્રી ચારુ પટેલનું “દર્શન” થિયેટર, દિનેશ શુક્લનું “યંગ થિયેટર”, 
દિલીપ ગઢવીનું “નટકલા” વગેરે લોકરંજક નાટકો કરતાં રહ્યાં. વિનોદ જા નીનું જથ છેઠ્યાં 
વીસ વર્ષથી એમનું “પ્રીત, પિયુ ને પાનેતર” નાટક કરે છે, જના હજા રો શો થયા છે. 

દિલ્હીના 'નેશનલ સ્કૂલ ઓંફ ડૂામા'માં અત્યારસુધીમાં ગૃજરાતનાં અનેક 


146 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


યુવક-યુવતીઓએ તાલીમ લીધી છે એમાં ભરત દવે, ગોપી દેસાઈ, રાજ બારોટ, દિલીપ શાહ, 
ભાર્ગવ ઠક્કર, ડાયના ઠાકોર વગેરે નોંધપાત્ર છે. એમાંથી મોટા ભાગના ટેલિવિઝ્નમાં અને 
શક્ય હોય ત્યારે રંગભૂમિ સાથે સંકળાયેલાં છે. 

ભરત દવેની “સપ્નસિધુ” નામની સંસ્થાએ પણ છેહ્ઞા ઘેઢ દાયકાની ગુજરાતી 
રંગભૂમિમાં ખૂબ મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું છે. દેશી-વિદેશી ખ્યાતનામ લેખકોનાં જૂના અને નવતર 
નાટકોની એમની વિશિષ્ઠ રજુઆતોમાં આવે -મુનશીનું “વાહ ર મેં વાહ /' ટોમ સ્ટોપાર્ડનું 
“આલ્બર્ટસ્‌ બ્રિજ”, ચંદ્રવદન મહેતાનું “મદિરા”, ગોગોલનું “ઈન્સ્પેકટર જનરલ”, 
'દર્શક'નાં અને શ્રીકાંત શાહનાં એકાંકીઓ, પન્નાલાલ પટેલનું “માનવીની ભવાઈ” 
(નાટ્યરૂપાંતર), અને “બરી ધ ડેડ”નો અનુવાદ, “મુક્તધારા” (ટાગોર), “મેનાગુજરી” 
(રરસક્લાલ પરીખ) વગેરે. ભરત દવે 'નવી' ગુજરાતી રંગભૂમિની એક એવી દિ ધરાવે છે, 
જ પોતાની નાટ્ય-તાલીમની આગવી શક્તિથી પ્રયોજી શકે. અત્યારે પણ તેઓ સક્રિય છે. 

ગુજરાત કૉલેજના શરૂઆતના સ્નાતકોમાંથી નોધ, ..ત્ર કામ કરનાર નિમેષ દેસાઈએ 
પોતાની “કોરસ” સંસ્યા દ્વારા અનેક દેશી-વિદેશી નાટકોના અનુવાધો ભજવ્યા - ચેહફ, બેકેટ, 
લોરકા, પિરાંદેલો વગેરે. એમાં સૌથી નોધપાત્ર તે “વેટગ ફોર ગોદ્યે”, “કહો મકનજી કયાં 
ચાલ્યા?', “જા લકા” વગેરે છે. નિમેષે પણ નાટ્યવસ્તુનું વૈવિધ્ય અને એની રજઆતની 
અભિનવશૈલીથી પ્રેક્ષકોને ખુબ આકર્ષ્યા હતા. સર્વેશ્વરદયાલ સકસેનાના “બકરી” નાટકની 
રજઆતે ઈતિહાસ સર્જ્યો હતો. 

કેતન મહેતાએ 1975-77 દરમિયાન ટૅેલિવિઝનમાં કામની સાથે ઘોડાંક નાટકો તેયાર 
કર્યા, એમાં “એક હતો દેવદાસ” વગેરે નોંધપાત્ર નાટકો હતાં. પરેશ નાયકનું નાટક “ફારગતી” 
દિલ્હી, એન-એસ.ડી. નાં સ્નાતક ડાયના ઠાકોરે રજ ક્યું હતું. અમદાવાદમાં મહેન્દ્ર જોષીએ 
પણ અનેક પ્રયોગશીલ નાટકો રજી કર્યા. 

વડોદરાની “શેક્સપિયર સોસાયટી” ની જમ જ ગયા દાયકામાં અમદાવાદની “પ્લેકાટ” 
નામની સંસ્થાએ વિજય પદકીની આગેવાની હેઠળ થાડાં અગ્રેજી નાટકો રજ કર્યા, એમાં ઝયાં 
જીનેનું “મેઇડ્સ'” અને બાદલ સરકારનું “બાક ઈતિહાસ” નોધપાત્ર છે. 

વડોદરા નાર્યાવિભાગના સ્નાતક રાજન્દ્ર ભગતે ખમદવાદમાં ચાર રાષ્ટ્રીય નાટ્ય 
મહોત્સવો 1980થી અત્યાર સુધીમાં યોજી દેશનાં અનેક નામી નાટકોનો પરિચય એમની 
“રંગબહણાર” સંસ્થા દ્વારા અમદાવાદની જનતાને કરાવ્યો. એ પહેલાં એમગે “શરમે ઝૂક મોત” 
જવાં નાટકો રજ કર્યા હતાં. 

આ તકે કલકત્તામાં શિવકુમાર જોષી, મધુ રાય, શ્યામ આશર, અંત્રિકુમાર ભટ્ટ, જયંતિલાલ 
મહેતાની આગેવાની હેઠળ ત્યાંના ગુજરાતીઓ માટે “ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ” દ્રારા થયેલ 
સાહિત્ય અને નાટ્યની પ્રવૃતિને યાદ કરીએ. એમાં અનેક નામી-અનામી લેખકોનાં નાટકો 
રજ થયાં હતાં. 


પ્રકીર્ણ 147 


બાળરંગભૂમિમાં લીનાબેન મંગળદાસનું શ્રેયસ્‌ ક્લાતીર્થ, અમદ્યવાદ (1951થી); 
નામદેવ લછુટેનું “લિટલ થિયેટર” મુંબઈ (1964 થી); પન્ના શ્રેણિકભાઈનું “દિપાલિકા”, 
અમદાવાદ (1963થી); ઉષા મલજીનું “બાલનાટ્ય શાળા”, મુંબઈ ( 1960થી) અને વનલતા 
મહેતાની “બાલ નાટ્ય શાળા”, મુંબઈ (1972થી) સક્રિય છે. 1978થી પાંચેક વર્ષ માટે 
નાટ્યકાર ઇન્દુ પુવારે અમદાવાદમાં “લિટલ થિયેટર” માં નાટ્યતાલીમ અને નાટ્યપ્રયોગો કર્યા 
હતાં. 

ગુજરાતનાં ચાર આકાશવાણીનાં અને બે ટેલિવિઝન કેન્દ્રે તયા મુંબઈના આકાશવાણી 
અને ટેલિવિઝનનાં કેન્દ્રે પરથી નિર્યામતપણે નાટકો રજ થયાં કર્યા છે. આ સદીના 
ચોથા-પાંચમા દાયકાથી રેડિયો પરનાં નાટકો પરથી તખ્તા માટેનાં જે એકાંકીઓ તૈયાર થયાં 
એની નોધ આપણે “એકાંકી” પ્રકરણમાં કરી છે. નંદકુમાર પાઠકનો અંદાજ છે, કે દર વર્ષે આ 
સમૂહમાધ્યમ પરથી નાનાં મોટાં સાડા છસો નાગકો રજ થાય ઇ9. એમાંનાં મોટા ભાગનાં 
મૌલિક હોય છે. મુંબઈનું ટીવી કેન્દ્ર 1972થી, ઇસરો-પીજનું ગ્રામટીવી કેન્દ્ર 1975થી અને 
અમદાવાદનું 1985થી શરૂ થયું. એમાં પણ આટલાં વર્ષોમાં અનેક લાંબાં ટૂંકાં નાટકો અને 
નાટ્યશ્રેણીઓ આવતાં રહ્યાં છે. એમાં પણ મોટાભાગનાં મો[લિક હોય છે. હવે વાત નીકળી 
છે, તો એટલું ઉમેરી દઈએ, કે ગુજરાતીમાં વાર્તાઓ, નવલકથાઓ, જીવનકથાઓ અને 
આત્મકથાઓ એટલા નાટ્યાત્મક મસાલાઓથી ભરપુર અને ગુજરાતી જીવનની છાપવાળી 
છે, કે એનાં રૂપાંતરો (ઘ-ત. “માનવીની ભવાઈ”, “પૂંિમા”, “મોનજી રૂદર” વગેરે) મૌલિક 
નાટકોની ખેચની બૂમરાણો ઓછી કરી શકે, જો વિદેશી નાટકોની ઝરોક્ષ કોપીઓ રજ કર્યાના 
મોહમાંથી દૂર રણી શકાય ! 

દિલ્હીની રાષ્ટ્રીય નાટ્વસંસ્થાના ભૂતપૂર્વ પ્રાધ્યાપક ગોવર્ધન પંચાલે છેલ્લા બે ઘયકથી 
અમદાવાદને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવી, “દર્પણ, “ભરતનાટ્યપીઠ”, “સમસિધુ” વગેરેનાં 
નાટકો માટે સાન્નવેશ રચના કરી આપી છે. “ગુજર સંસ્કૃત રંગમ્‌” દ્રારા મૂળ સંસ્કતમાં તઓ 
નાટકા રજ કર છે. અ જ રીત મરાઠી, સિધી અને હિદી રંગમંચ પણ પોતાની શૈત સક્રિય ઇં. 

આ ઘયકાના શરૂઆતનાં ત્રણેક વર્ષોમાં બાદલ સરકાર ચાર કાર્યશાળાઓ (વર્કશોપ્સ) 
દરમ્યાન નટના આંગિ અભિનય અને વાચિક ધ્વાનઓમાંથી સજેલી “માણસ-માણસ 
વચ્ચે” નાટ્યલીલાઅ ક્ક્ષકોમાં રોમાંચ જગાડયાો હતો. અના પરિગામે પણ પ્રોસેનિયમ 
ધિયેટરની બહાર શેરીગલીઆમાં નાટ્ય નિર્માગો થયાં. અમાં સૌથી વધારે સક્રિય બન્યાં, તે 
“ગરજ સ્ટાડિયા થિયેટર”, “અવાજ”, “સંવેદન સાંસ્કૃતિક મંચ” અને “લોકકલા મંચ” 
વગેર. શેરીનાટકાના બે રાષ્ટ્રીય મહોત્સવો ગુજરાતમાં થયા. 

“ગૅરજ સ્ટાંડયા થિયેટર” છેલ્લા ઘયકામાં હસમુખ બારાડીનાં મૌલિક નાટકો “એકલું 
આકાશ” (દિગ્દર્શન નિર્મળ બિલ્ગી), “રાઈનો દર્પણરાય” (દિગ્દર્શન - અધિતિ દેસાઈ, જનક 
દવે); “આખું આયખું ફરીથી” (દિગ્દર્શન-જનક રાવલ, મન્વીતા બારાડી) રજ કર્યા. આ 


148 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


સંસ્થાએ બ્રેખ, ડયુરેનમાટ્ટ, કાફકા અને ટોલર જવાનાં પ્રશિષ્ટ જર્મન નાટકોના અનુવાદો પેશ 
કર્યા છે. અવારનવાર નાટ્યાશિબિરો ઉપરાંત કેટલાંય શેરીનાટકોના અનેક શો રજ્‌ કર્યા છે. 


નાટ્યાવિવેચન 
“નથી'ની બુમો પાડવી ને આટલું ગણાવવા બેઠા પછીય કહી દેવાય, કે ગુજરાતમાં નાટક, 
રંગભૂમિ, વિવેચક, દિગ્દર્શક કઈ નથી ! અને તે છતાં દોઢ સૈકાની “જની' અને સાત દાયકાની 
“નવી” રંગભૂમિ છે;એનાં નટો, નાટકો, લેખકોય છે; અને દિગ્દર્શકકેન્દ્રી સ્તબક પણ હતો. એટલે 
આ અસંતોષ કોઈને પહેલાં 'ફેંશન' લાગે, તો કોઈને હજી વધુ સારું કરવાની ઝંખના લાગે. 

નાટ્યાવિવેચનનું પણ એવું જ છે. નાટ્યપ્રવૃત્તિને ઉપકારક અને માર્ગદર્શક વિવેચન 
કદાચ થયું નશી, એ એક વાત; અને મુદ્રિત નાટ્યસાહિત્યનું વિવેચન વધુ થયું છે, એ બીજી 
વાત- તે છતાં આ વિવેચનોથી રંગભૂમિ પરની એની રજઆતને અસર પડી હોય, એવું 
ગુજરાતમાં બન્યું નથી. નાટ્યાવવેચનની થોડી તારીખો આ મુજબ છે : 

રંગભૂમિ વિવેચન શરૂમાં નાટકના અહેવાલ તરીકે આવતું, અને એનો પહેલો નમૂનો 
1853માં ફેબ્રુઆરીમાં “બૉમ્બે ટાઇમ્સ”માં મળે છે. “બોમ્બે ગેઝેટ” પત્રે દાદાભાઈ 
નવરોજીની આગેવાની હેઠળની પારસી કંપનીના ભરપેટ વખાણ કર્યા હતાં. 1855માં “રાસ્ત 
ગોકૃતાર” પત્રે તો પારસી નાટકોનાં તંત્રીલેખ લખીને વખાણ કર્યા હતાં. એ પછી તો “ટાઈમ્સ 
ઓંફ ઈન્ડ્યા”એ નાટ્યવિવેચનની પ્રથા ચાલુ રાખેલી. રણછોડભાઈ ઉદયરામે ભવાઈને 
ભાંડવાની સાથે નાટ્યાવિવેચન પણ કર્યા જણાય છે. અન્યોમાં નર્રાસહરાવ દિવેટિયા, નવલગમ 
વગેરે વિદ્દાનો પણ અવારનવાર લખતા, ડાહ્યાભાઇ ધોળશજીનાં નાટકોનાં પણ અનેક 
વિવેચનો ઉપલબ્ધ છે. નૃસિહ વિભાકરે 1909માં તત્કાલીન રંગભૂમિ વિશે “ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદ” માં એક [નબંધ વાંચ્યો હતો; અને 1923માં “રંગભૂમિ” માસિક પ્રસિદ્ધ કર્યુ 
હતું. 1937માં “રંગભૂમિ પરિષદ” દરામિધાન પણ વિવેચન અને પૃથક્કરણનો વ્યર્વાસ્થત 
પ્રયત્ન ઘયો. એ પહેલાં “કૉલેજકન્યા” નાટક સામે ચંદ્રવદન મહતાએ સભા-સરઘસો 
ગજાવ્યાં હતાં. એ પછી તો વર્તમાનપત્રો અને સામયિકો - “મુંબઈ સમાચાર”, 
“જન્મભૂમિ”, “સંદેશ”, “ગુજરાત સમાચાર”, “મોજમજા હ”, “નવચેતન”, “ગુજરાતી 
નાટ્ય”,“એકાંકી”, “ગ્રંથાગાર” વગેરેમાં ડી. જી. વ્યાસ, ધનસુખલાલ મહેતા, ચાંપશી ઉદેશી, 
રમણલાલ દેસાઈ, જયંતિ દલાલ, પીતાંબર પટેલ, બકુલેશ, જશવંત ઠાકર, રાધેશ્યામ શર્મા, 
શશીકાંત નાણાવટી, નટુ પટેલ, બકુલ ત્રિપાઠી, ઉત્પલ ભાયાણી, સતીશ વ્યાસ વગેરેએ 
નાટ્યવિવેચનો કર્યાં. ગયા દાયકામાં “ઇંડિયન એક્ષપ્રેસ” માં થોડો વખત હસમુખ બારાડીએ 
અને તથા સંજય ભાવેએ, “ટાઇમ્સ ઓફ ઇંડિયા”માં બકુલ ત્રિપાઠી, વી.જે. ત્રિવેધે અને 
એસ.ડી. દેસાઈએ નાટ્યવિવેચનો કર્યા છે. આમાંના કેટલાંક પુસ્તકાકરે પણ પ્રસિદ્ધ થયાં છે, 
જમકે જશવંત ઠાકરનું “નાટકને માંડવે”, ઉત્પલ ભાયાણીનું “તર્જનીસંકેત”, એસ.ડી. 


પ્રકીર્ણ 149 


દેસાઈનું “હેપનિગ્સ” (અંગ્રેજી) વગેરે. 

નાટ્યવિવેચક રંગભૂમિ પ્રવૃત્તિનો પ્રહરી, માર્ગદર્શક અને નીરક્ષીર વિવેકથી મેધાવી 
શક્તિઓને બિરદાવી, અલ્પજીવી સામયિક પ્રવૃત્તિ તરફ આંગળી ચીંધી શકે, એવો એતિહાસિક 
ઘષ્ટિવાળો હોય અને તખ્તાની સૂઝબૂઝથી લખી આખી પ્રવૃત્તિને વળાંક આપી શકે, એવો 
“સજનનો સાથી” હોવો જોઈએ. સમસંવેદક સર્જકની એની ભૂમિકા આખી પ્રવૃત્તિને 
ઉપકારક બની શકે. ગુજરાતમાં એવું કામ ઓછું થયું છે. પણ “નથી જ થયું” ની બુમરાણો 
પાડવા જેવું નથી એટલું અહીં નોંધીએ. 


સ્વાયત્તતા અને સેન્સરશિપ 
ગુજરાતી રંગભૂમિ -'જૂની' સ્વાશ્રયે જન્મી અને લોકાશ્રયે વિકસી; જ્યારે “'નવી' રંગભૂમિ 
સ્વાશ્રયે જન્મી પણ સંસ્થાઓન! આશ્રયે વિકસી. એ પછી એમાં બે ફૉટા પડયા. “નવી 
વ્યવસાયી' પહેલાં લોકાશ્રયે અને પછી વચેટિયા દલાલોના “કોન્ટ્રાકટાશ્રયે' ટકી રહી છે; જ્યારે 
'પ્રયોગશીલ' રંગભૂમિ સ્વાશ્રયે જન્મી છે; સમૂહ માધ્યમોના અને ખાસ કરીને 
ફિલ્મ ટેલિવિઝનના પ્રચાર પછી કોઈ દેશમાં ફક્ત લોકાશ્રયે જ “પ્રયોગશીલ' રંગભૂમિ ટકી શકી 
નથી. એવું જ ગુજરાતનું છે. 

લોકશાહીમાં રાજ્યનો આશ્રય ખરી રીતે તો લોક્શ્રય જ છે, ગણાવો જોઈએ. એથી 
રાજ્યની અકાદમીઓ કલા આશ્રયનાં માધ્યમો તર્રીકે રંગભૂમિના વિકાસને ઉપકારક બનવી 
જોઈએ. ગુજરાતની અકાદમીના ત્રણ દાયકાના અસ્તિત્વને સમાંતરે જ એની સ્વાયત્તતાની 
માંગ ઊંઠી અને ચાલુ રહી છે. એનું એક કારણ નાટ્યક્લા અંગેની એ મૂળભૂત સમજનું પણ 
છે, કે રાજ્યની પ્રવૃત્તિ અને નીતિરોતિના પ્રચાર-પ્રસાર માટે નાટ્યકલાનો ઉપયોગ કરવો !એથી 
પ્રયોગશીલ રંગભૂમિને પૂરતું પ્રોત્સાહન મળવાને બદલે શક્તિ-સંપત્તિ પેલા કામમાં ખર્ચાઈ 
જા ય_ (એવી જ સમજ કેન્દ્રમાં “સોગ એન્ડ ડ્રામા ડિવિઝન” , “ફિલ્મ્સ ડિવિઝન” અને સમૂહ 
માધ્યમોના ઉપયોગમાં પ્રવર્ત છે જ). એટલે સરકરી ખાતા તર્રીકે કામ કરતી અકદમીઓ 
લોકાશ્રવનાં માધ્યમોને બદલે રાજ્યાશ્રવનાં માધ્યમો બની જાય, ત્યારે એના કોઈક પ્રક્રના 
“ક્લ્ચરલ ઓડિટિંગ” ની અપેક્ષા રહે. જો કે તાજતરમાં પી. એન. હક્સરની આગેવાની હેઠળ 
ઉચ્ચ સત્તાધારી સમિતિએ કેન્દ્રીય અને પ્રાર્દીશક અકાદમીઓની પ્રવૃત્તિની સમીક્ષા કરી જોઈ 
છે. 

એવો જ મોટો પ્રશ્ર સેન્સર બોર્ડનો છે. સંસ્થાનવાદી સરકારે આ મંચનકલાના પ્રભાવથી 
ડરી જઈને 1876માં પ્રતિબંધો મૂકેલા; “જની' રંગભૂમિનાં કેટલાંય નાટકોને એમાં ટૂંપો 
દેવાયેલો. આ સંસ્થાનવાદી સરકારે ઇંગ્લૅન્ડમાં જે વર્ષ (1968)માં પોતાના દેશમાંથી રંગભૂમિ 
પરની સેન્સર્રશપને નાબૂદ કરી, એ જ વર્ષમાં ગુજરાતમાં “પ્રમાણપત્ર બોર્ડ” ના રૂપાળાનામે 
સેન્સરશિપ દાખલ કરવામાં આવેલી. એ વિશે પણ છેઠહ્વા સવા બે દાયકામાં ખૂબ 


150 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


વિરોધો-આંઘોલનો ચાંલુ રહ્યાં છે. અશ્લીલતા રોકવાના મુખ્ય ઓઠા હેઠળ, કેટલાકને મતે, 
રબ્યવિરોધી પ્રવૃત્તિ રોકવાનો આ સેન્સરાશપનો ઉદૃશ હોય તેમ જણાય છે. કારણ કે 
સેન્સરશિપ હોવા છતાં અશ્લીલ નાટકો રોકી તો શકાયાં નથી, તેમ “અશ્લીલ હોવાનું 
પ્રમાણપ-ત” મળતાં એના નિર્માતાઓ એને વટાવી ખાતાં હોવાનાં પણ ઉદાહરણો છે. 
હજી ગયા વર્ષે ૬૪ જર્મન લેખક કૂન્ઝ કાકૂકાના “ટ્રાયલ'' પરથી થયેલા નાટ્યરૂપાંતર 

“જોસેફ કે. નો મુકદમો” વિશે સેન્સરશિપ સામે ફરીથી ગુજરાતભરના રંગકર્મીઓનો આક્રોશ 
ઊઠેલો. કેટલાકને મતે રંગભૂમિનો આ મુદ્દો લોકાશ્રયની જેમજ, લોકસ્વીકાર - અસ્વીકાર પર 
છોડી દેવો જોઈએ, અને એ રીતેય લોકતંત્રની પ્રણાલીની એમાં જાળવણી થવી જોઈએ. 

મૂળ મુજ્વે તો આશ્રય વિના રંગભૂમિ હવે ન ટકે, તો કયૉ તો રાજ્યાશ્રય લોકાશ્રયનું રૂપ 
ધારણ કરે, અથવા લોકોએ રચેલી સમૃદ્ધ સંસ્થાઓ રંગભૂમિને આશ્રય/ માર્ગદર્શન આપે, એવું 
સૂચન આ છેઠ્લા મુદા પરથી કરવા જેવું લાગે છે. 


“સમાંતરોનો આલેખ” વિશે 


એને કદ્યચ, એ સંજ્ઞા નહોતી આપવી જોઈતી; કારણ એમાં કોઈ રાસાયણિક કે ગાણિતિક 
સમાંતર્રે નથી મળ્યા, ક થિયેટરની આજબાજના જીવનમાં આમ બન્યું એટલે થિયેટરના 
'દર્પણે' એ યથાતથ ઝિલાયું. થિયેટરે કયારેક કશુંય નથી ઝીલ્યું; ઊલટં કયારેક તો વિરોધાભાસ 
જ જણાયો છે;વળી કયારેક તો લાગ્યું છે કે પ્રજ ની સમગ્ર ચેતનાને અને આ થિયેટર નામની 
સામાજિક કલાને કોઈ સ્નાનસૂતક નથી !હા, એ લોકકેન્દ્રી ઘટનામાંય કોઈ એક્લદોક્લ ક્લાકાર 
જ ઘરને એકાંત ખૂણે બેસીને માનવમનનાં ઊંડાણો જોવા મથ્યો છે કે એવા કોઈએ પોકારેલો 
[વદ્ઘોહનો ગળાબેસ ઘાંટો એના જ કાનમાં ધાક પાડી ગયો છે ! 

. ..નહીં તો, ગઈ સધોના મધ્યાંહ્ને આપણું પ્રથમ સ્વાતંત્રયયુદ્ધ ખેલાયું અને અંગ્રેજ 
સલ્તનતનો કોરડો વિઝાઈ રહ્યો હતો, શોષણના કાવાદાવા ચાલતા હતા અને 
વહેમો-ગરોબી-અજ્ઞાન ભરડો લઈ રહ્યાં હતાં ત્યારે ભવાઇ જેવા લોકનાટ્યમાંથી પ્રોસેનિયમ 
આર્ક (દર્શન)ની પિકચર ફૂમે અને એના પડદાની પાછળ થિયેટસર્મને હ્ાંકીઢબૂરી નટપ્રેક્ષકનો 
સંબંધવિચ્છેદ થાય ?પણ એ થયો. કઘચ લોક્ચેતના એવો તત્કાલીન પડઘો નથી પાડતી હોતી, 
કદાચ થિયેટરમાં કે કોઈ પણ ક્લાપ્રકારમાં એવું સમાંતર ન શોધવું જોઈએ, કદયચ એને જરૂરી 
અભિવ્યક્તિ માટે કોઈ અન્ય જ સ્વરૂપ અને પ્રકિયા તથા સમય-શક્તિ-દર્શનની એને અપેક્ષા 
હોય છે. ઊલટું, એ ગાળાની અંધાધૂંધી અને બધાં ક્ષેત્રને સ્પર્શતો તક સાધુ પરિવેશ થિયેટરમાં 
એવું સલામત અને હૂંકળું નાટ્યકર્મ નિર્લેપ ભાવે સજે છે કે કોઈનેય કૈતુક થાય. નટની 
રમણભૂમિની ચોથી દીવાલને તોડીને ચૂપચાપ જોવા આવેલા દર્શકોને પરદેશી ધૂંસરીનું ચાઠું 
દુ:ખતું નહોતું, 'હિદુસ્થાને તો હરખાવાનું' હતું, એમના જેવા બનવાની હોશ હતી, એમના 
પોરિતોષિકે આપણા કવિને પિછાણી શકાય તેમ હતું; જા ણે કોઈ'ગિલ્ટ' નહોતો, કોઈ શૂરાતનેય 
કરી બતાવવું સ્હ્યું નહોતું. . . 

હાં, “ભર્તૃહરિ” નાટક જોઈને કેટલાક “સાધુ' થઈ ગયા હતા, અને વેશ્યાનો ટોણો કોઇ 
બીજા સૂરઘને “હૈયા સોંસરવોય ઊતરી ગયો” હશે; પણ બાકીના લાખો દર્શકો તો પોતાની 
તાળીઓના “વન્સ મોરે' બેતબાજી ઘેહરાવતી વખતે થિયેટરકલા પરનો આધિક અંકુશ માણી 
રહ્યા હતા. 


152 ગુજરાતી થિયેટરનો ર્ધાતહાસ 


કારણ કે “પ્રોસેનિયમ' આર્કની આયાત અને તત્કાલીન પ્રજાચેતનાને અસંગત 
[થયેટરકર્મની રજઆત રંગમંચેતર હિતો કરી રહ્યાં હતાં; આજની જમ જ એની લગામ 
નાટકેતર હિતો સંભાળી રહ્યાં હતાં. 

અને એમ જોવા જઓ તો ભવાઈ-લોકનાટ્યની આખી ઘટના રાતિપ્રથાના વિદ્રેહે 
જન્મી, એના કલાકારે અપૂર્વ 'સ્ટાઇલાઇઝેશન' થીં એને સંમાર્જી, લોકોની વચ્ચે - “સાંપ્રત', 
“ટૉપિક્લ', "લોકાહિસ્સેઘરીના નમૂના' તર્રીક એને પાંચસો વરસ ખેલી. ને તોય આપણી 
ચૂંટણીઓ સુધી એ જ્ઞાતિપ્રથા ક્યાં સહુને હાથવગી નથી રહી ? “અછૂતનો વેશ” આટલો 
ભજવાયા પછી, છેવટે એમને “હરિજનો” બનાવાયા પછી, તેઓ કેટલાં ગામડાંઓમાં જંદે 
કૃવેથી પણ પાણી ભરવા હજી ટળવળી રહ્યાં છે ? 

અને જો એનાથીય કંઈ પાયાનું બદલાતું ન હોય તો શા માટે કેટલાક લોકો “પ્રચાર અને 
'માનસવટાળ' માટે આ ક્લાઓને કમે લગાડવા મથતા હશે? અથવા, “પ્રચાર કે 
'માનસવટાળ' માટે અમુક તમુક લેખકે (ઘ.ત. બ્રેખ્ટ) આ ક્લાને પ્રયોજી છે એવી 
વિચારસરણીનાં “વળગણ” ની કાળી ટીલી આપણે એમને શાને ચોડતાં હોઈશું ? કઘાચ, એ 
બંને પક્ષોય અજા ણપણે નાટકેતર-રંગમંચેતર હિતો જ હશે? 

તે છતાંય કેટલાંક સમાંતરો તો સ્વયંસ્પષ્ટ નોધનીય છે. ટિળક-ગાંધીનો પડઘો નુસસિહ 
વિભાકરે એમનાં નાટકોમાં, “રંગભૂમિ” સામયિકમાં પાડ્યો જ છે. “લેખક માલિકનો સ્તબક” 
ત્યારે જ થયો છે, એ ટૂંકો છે; અને એ ટૂંકો જ હોય. 

એ જ ગાળામાં 'નવી'ની 'જહાદ' પણ સૂચક છે. ચંદ્રવદન મહેતાના “ધરાગુજરી'”' 
નાટકના ચાડિયા વગેરે કે 'નવી'ના પ્રથમ નટની એ ચાનક આજ સાત દાયકેય ક્યા કારણે 
રંગમંચની ઘટનાને “કોન્ટ્રેક્ટ શો' ના સાગમટે નોતરાથી નાટકના નાત જમાડવા સુધી થિયેટર 
કલાને ઢસડી ગઈ હશે, વારુ ? “ફરતા રંગમંચ” માટેની કાગારોળ, “તાલીમની આવશ્યકતાનું 
અરણ્ય રૂદન”, “કોઈ વાંચતું -મજવતુંનથી”ની ચીસોની વચ્ચે નટ કે નટમંડળી કેમ પોતાની 
રમણભૂમિ ભાડે રાખવામાં સંતોષ માનતાં રહ્યાં છે? વિદેશથી આપણે આટલા વહેલા 
આયોનેસ્કો-બેકેટ વગેરે આયાત કર્યા, એ કરતાં આર્તુ -મેયરહોલ્દ - બ્રેખ્ટ સમયસર આયાત કર્યા 
હોત તો ? અથવા સ્વાતંગ્યને ચોથે વરસે જ ઉમાશંકરના “હવેલી'માં ચિધાયેલી આંગળીથી 
આપણા 'નિર્ણાયકો' સજગ બન્યા હોત તો? કે પછી ચંદ્રવદનનાં એકાકી “ધારાસભા”થી 
અણસમજમાં બી મરેલા “બ્યૂરો ક્રેટો' ને આપણે ખુદ પડદા પાછળ ટેકો ન આપ્યો હોત તો? 

આ સમાંતરો તો સુવિદિતિ છે. નટને અને ભાવકનેય મહોરાં તો ગમે અને ફાવે જ. પરંતુ 
ઓછાં વિદિત, ઓછાં જા હેર થયેલાં સમાંતરો -પરિબળો -તકસાધુઓ આ પુસ્તકની સાથેના 
આલેખમાં નથી જ નોંધાયાં. એમાં રહી ગયેલી ઊણપો-હકીકતદોષો - અજ્ઞાન સાભિપ્રાય નથી, 
પણ સમય અને સાધનોના અભાવે એ બન્યું હશે. આવા કામમાં સાધનોના અભાવના 
સી. સી. એ ખૂબ બરાડા પાડ્યા; મેં પણ એક દાયકા પહેલાં “નાટક સરીખો નાદર હુન્નર” 


“સમાંતરોનો આલેખ” વિશે 153 


લખતાં નમ્રપણે ધ્યાન ઘેર્યું હતું. એ બધું કોઈ ચીંધી આપે, સાથોસાથ ઉપર કહ્યાં એવાં ઓછાં 
જા હેર થયેલાં સમાંતરોનોય હવે સ્વીકાર થાય, કોઈ એનું અથર્ધટન કરે, છેવેટ આવો આલેખ 
ધિયેટરકલાને સમગ્ર લોક્ચેતનાના ભાગ તર્રીકે જોવા આપણામાંથી કેટલાકને પ્રેર, રેગકર્મીઓ 
જ રંગકર્મનાં હુકુમનાં પાનાં ખેલે એ નમ્ર ઉદૃશથી - થોડી સહાય અને વધુ તો જતે -આ 
મહેનત કરી છે. કયાંક - કયારેક કોઈ સમાંતરની અપેક્ષાએ. 

જોકે હવે આ છેલ્લા ઘયકામાં ગુજરાતી રંગભૂમિમાં નવાં પરિબળો નિર્ણાયક બનતાં 
જણાય છે, એટલે હવે પછી નવા સમાંતરો આલેખાશે એવી શ્રદ્ધા છે એટલે આવા પૉરિશ્રમો 
સાર્થક લાગે છે. 


મહત્ત્વના સંદભંગ્રંથો 


“કયા લાકડાંની, માયા લુગડાંની”, જયતિ દલાલ, 1904. 

“ગુજરાતી રંગભૂમિના ઘડવૈયા”, ચંદુલાલ એમ. શાહ, પ્રકાશક - લેખક, 1973. 

“ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઈતિહાસ”, ભાગ 1, જયંતિલાલ ત્રિવેદી, મધુકર રાંદેરિયા, 
1989. 

“ગુજરાતી નાટ્યસાહિત્યનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ”, ડૉ. મહેશ ચોકસી, પ્રકાશક ગુજરાત 
સંગીત-નાટક અકાદમી, 1965. 

“ગુલાબ”, નગીનઘસ મારફતિયા, 1862. 

“ઘંટડી રણકે છે, પડઘો ઊઘડે છે”, મધુકર રાંદેરિયા, પ્રકાશક ષષ્ઠિપૂત સમિતિ, મુંબઈ, 
197/. 

“ ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી - અધ્યયન”, ડૉ. ભરત ઠાકર, ગૂજર, 1978. 

“ ડાહ્યાભાઈનાં નાટકો, મણકો એક થી ત્રણ”, સંપાદક : જયંતિ દલાલ, પ્રકાશક ગુજરાત 
સંગીત-નાટક અકાદમી, 1969. 

“તખ્તો બોલે છે”, ભાગ 1-2, પ્રાગજી ડોસા, પ્રકાશક - કર્તા, 1978. 

“થોડાં આંસુ - થોડાં ફૂલ”, સંકલન - દિનકર ભોજક, સોમાભાઈ પટેલ, પ્રકાશક 
અસાઇત સાહિત્ય સભા, બીજી આવૃત્તિ, 1989. 

“નાટકસરીખો નાદરહુન્નર”, હસમુખ બારાડી, પ્રકાશક -પાર્શ્વ, બીજી આવૃત્તિ, 1995. 

“ગત બે ઘયકાનું ગુજરાતી નાટર્યસાહિત્ય” (લેખ), જશવંત શેખડીવાલા, “ગુજરાત” 
દીપોત્સવી અંક, અક્ટોબર, 1981. 

“સો પ્રેક્ષકોનું થિયેટર” , જયંતિ પટેલ, સામયિક “સમર્પણ'. 

રંગાવલિ થિયેટર્સ, દસમો વાધિકોત્સવ - પ્રકાશન, 1985. 

“ભરત નાટ્યશાસ્ર” (અનુવાદ), કવ નથુરામ સુંદરજી શુક્લ, ભાવનગર, 1911. 

“પરમાનંદ ત્રાપજકરનું ગુજરાતી ધંધાદારી રંગભૂમિના સાહિત્યમાં પ્રદાન”, ડૉ. 
કપિલાબહેન દવે (શોધનિબંધ). 

“પારસી નાટક તખતાની તવારીખ” , ડૉ. ધનજીભાઈ પટેલ, 1960. 


મહત્ત્વના સંદર્ભગ્રંથો 155 


“બાપુલાલ નાયક” સંકલન, પ્રકાશન - સુરેશ નાયક, 1980. 

“રણછોડભાઈ ઉદયરામ, એક નાટ્યકાર તર્રીક”, ડૉ. સત્યદેવ ઇ. પટેલ (શોર્ધાનબંધ). 

“રસકાવિ રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટનું ગુજરાતી રંગભૂમિના સાહિત્યમાં પ્રદાન”, ડૉ. ચંપકલાલ 
ર. મોદી (શોર્ધાનબંધ). 

“રંગભૂમિ પરિષદ” (ગુજરાતી સાહિત્ય સભા પ્રકાશન) 1945. 

“સ્મરણમંજરી”, રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, 1955. 

“ગુજરાતી નાટ્ય” (લેખમાળા), “ઈતિહાસની ઘષ્ટઠિએ” : જયંતિલાલ ત્રિવેધી અને 
મધુકર્‌ રંદેરિયા 

“ગુજરાત” દીપોત્સવી અંક, 1971 “જની રંગભૂમિનો ભવ્ય ભૂતકાળ”, ધનસુખલાલ 
મહેતા. 

ગુજરાતી નાટ્ય શતાબ્દી મહોત્સવ - સ્મારક ગ્રંથ, મુંબઈ, 1951. 

“ત્રગાળા ભોજક હિતવર્ધક સમાજ અમૃત મહોત્સવ ગ્રંથ” (સંપાદક -રાતિલાલ નાયક), 
1975. 

“મારો નાટકી અનુભવ”, જહાંગીર પેસ્તનજી ખંભાતા, 1914. 

“સાઠીનું સાહિત્ય”, દેરાસરી, ગુજરાત વિદ્યાસભા, 1911. 

“ગુજરાતની રંગભૂમિ”, કાજી, સસ્તું સાહિત્ય, સંવત 2007. 

“બનધંધાધ્રરૈ રંગભૂમિનો ઈતિહાસ”, ધનસુખલાલ મહેતા, વડોદરા યુનિવસટી, 
1956. 

“નાટય ગઠરિયાં”, ચંદ્રવદન મહેતા, ગાંડીવ, 1970. 

“નાટ્યરંગ”, ચંદ્રવદન મહેતા, ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ (સાલ નથી આપી) 

જયશંકર “સુંદરી” ની દિગ્દર્શનકલા, જશવંત ઠાકર, ગુજર, 1957. 

“નાટકને માંડવે”, જશવંત ઠાકર, ગુજર, 1975. 

ગુજરાતી રંગભૂમિનાં 125 વર્ષનો સ્મૃતિ ગ્રંથ, માહિતી નિયામક, ગુજરાત રાજ્ય, 1978. 

“નટવર્ય ઈડરનો “અમૃત', લેખન સંપાદન, ચંદ્રકાન્ત મારવાડી, શ્રી મારવાડી સ્મૃતિ 
સમિતિ, અમઘયવાદ, 1982. 

“નુસિહાવતાર”, શ્રિઅંકી નાટક, સંપાદક, ડૉ. ધીરૂભાઈ ઠાકર, ગૂજર, અમઘવાદ - 
1955. 

“નાટ્ય રંગ”, સંપાદક -વિષ્ણૂકુમાર વ્યાસ, પ્રકાશક રંગભૂમિ, મુંબઈ, નવેમ્બર, 1957. 

સ્વ. રસિકલાલ પરીખ સ્મૃતિ વિશેષાંક, “બુદ્ધિપકાશ” , એપિલ, 1983. 

“નાટ્ય કળા”, પાંચ વ્યાખ્યાનો, ધીરૂભાઈ ઠાકર, ગૃૂજર, 1985. 

“અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યની વિકાસરેખા ભાગ 1 અને 2”, ડૉ. ધીરૂભાઈ ઠાકર, 
આવૃત્તિ બીજી, ગૂજર, અમદાવાદ - 1981. 


156 ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


“યશવંત પંડયા, સ્નેહી અને સજક”, સંપાદકો - તખ્દ્સિહ પરમાર, જયેન્દ્ર ત્રિવેદી, 
ભાવનગર, 1989. 

“શિવકુમાર, વ્યક્તિ અને વાડમય”. સંપાદક - રધુવીર ચૌધરી, રંગદ્રાર પ્રકાશન, 
અમઘવાદ, 1989. 

“નાટક, નવમો ઘયકો”, વિનોદ અધ્વર્યુ “પરબ', ડ્રેબ્ર, 1991, પ્રકાશક, ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદ 

“ચં. ચી. મહેતા અમૃત મહોત્સવ સ્મરણિકા” પ્રકાશક, ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ, ક્લક્ત્તા, 
1977. 

“સુંદરી”, વિશેષાંક, બુદ્ધિપ્રકાશ, આડ્ટોબર, 1989. 

જયુદ્ધેત્તર ગુજરાતી નાટક” (લેખ), સતીશ વ્યાસ, 'પરબ', પ્રકાશક, ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદ, મે. 1991. 

“અલગારી નટસમ્રાટ જશવંત ઠાકર”, ભાગ 1-2, લેખક -મનુભાઈપાલખીવાળા, માર્ચ 
1986. 

“મધ્યાન્તર”, સન્‍માન સમિતિ, રંગમંચ, વડોદરા, 1989. 

“નૂતન નાટ્ય આલેખો”, લેખક -સતીશ વ્યાસ, આદર્શ પ્રકાશન, અમદાવાદ, નવેમ્બર, 
1989. 

“રંગલોક”, લેખક - વિનોદ અધ્વર્યુ, આદર્શ પ્રકશન, અમદાવાદ, માર્ચ, 1987. 

“1130, ઇપ])તા1તા 1102110 પોણ1ળંલા  દતાઇટત 0) ૪૦૦૯ તળ ઝતા રતા, 
11013, 1979. 

“તલ - »211[22102 15500, ૭ ૦[૩./ 0તા., 1982. 

“11૯ 11તાતાળ 1102110”, /તત રિતા1020121ત, [પંતા101તા1 ૩3001૮ 11ડા, 
[ટપ ૪૯111, 1971. 


થિયેટર-કર્મ સૂચિ 


આંભનય 
અમૃત કેશવ નાયક 34-36, 38, 54, 55 
આહાર્ય 
પરધ્ય 15, 29, 30, 53. 72, 74 
પ્રયોગો 89, 110 
કુલેટ સેર્ટીંગ 80 
રિવોર્લ્વીંગ સ્ટેજ 105 
રોમાંચક દરયરચના 14, 70, 71 
સજાવટ 63 
સનસનાટી 19, 30, 31, 52, 53, 70, 
1 
કુત્રિમતા 30, 77 
ચન્દ્રવદન મહેતા 8, 37, 42, 51, 75,-78, 
83, 89, 95, 97, 98, 103, 112, 
127, 131-134, 138, 148, 152 
“જયભાઈનો ઝૂપયો' 43 
જયશંકર “સુંદરી' 8, 11, 18, 32, 34. 30, 
38, 41. 43, 46,-49, 52, 535, &1. 
93, 95-103, 111, 138, 
જશવંત ઠાકર 8, 43, 80, 87. 93, 95-100, 
103, 111, 138, 148, 149 
તાલીમ 31, 36-38, 42, 43, 57-60, 79, 
80, 84, 95, 100, 144-148 
નટ-કેન્દ્રી (સ્તબક-3 “જની” રંગભૂમિ) 
33-43, 73 


'નટનો ખેલ' 75, 77 
બાપુલાલ નાયક 32, 34, 36-38, 41, 42, 
46-49, 51, 53, 61, 62, 81 
મુખ્ય નટ - દિગ્દર્શક (સ્તબક - 5“જૂની” 
રંગભૂમિ) 51-60, 73 
વાચિક 
ગીત સંગીત 4, 27, 53, 55, 560, 58, 
67,70,771 
બેતબાજી 70, 71 
[સિહનાદી 30, 77 
આકાશવાણી 
પ્રભાવ 44, 62, 114 
કાળો 101, 131, 133, 137 
અંગ્રેજી થિયેટરો (પ્રારાભક) 12, 13 20 
એકટર પુશ્ચિગ ધ એકફ્ટવીટી 92, 93 
એકાંકી 19, 50, 05. 81. 82, 85, 92, 93. 
1-4-1413 
તખ્તા પરકતાનો (પહેલો તબક્કો) 125, 
127, 143 
સાહિત્યિક નવ એકાંકીઓ (બીજો 
તબક્કો) 127, 129, 143 
કવિઓનાં એકાંકી (ત્રીજો તબક્કો) 
129. 130, 143 
સમાજા ભિમુખતા (ચોથો તબક્કો) 131, 
132, 143 


158 


તપ્ન્ર7। પરક્તાનો બીજો રચનાકાળ 
(પાંચમો તબક્કો) 134, 137, 143 
એબ્સર્ડનો અર્ધો ઘાયકો (છઠ્ઠો તબક્કો) 
138, 140, 143 
શૈલિપરકતા (સાતમો તબક્કો) 140, 
143 
આકાશવાણીનો ફાળો 101, 131, 133, 
137 
“કર્ટન રેઈઝર' 131 
પારસી એકાંકી 30, 125, 126 
પ્રથમ એકાંકીઓ 19, 124, 127 
રવ્યુૃ' 131 
“લટર્કાણયાં' 30, 125, 126 
સંવાદ-સ્વરૂપ 126, 127 
એબ્સર્ડ 100, 111, 116-118, 120, 121, 
138, 143 
નાટકો 138, 139 
એબ્સર્ડનો અર્ધો ઘ્ાયકો (છઠ્ઠો 
તબક્કો-એકાંકી) 138, 140, 143 
ઓપેરાબુક 22, 70, 71 
અંક્યા નાટ 6 
કથાવળાંકો 70 
કરૂણાંત રચના 47 
કર્ટન કોલ 35 
“કર્ટન રેઈઝર' 131 
કલ્ચરલ ઓડિટીંગ 149 
કવઓનાં એકાંકી (ત્રીજો તબક્કો - એકાંકી) 
129, 130, 143 
“કવિ-મુનશી' 22, 23, 33 
કુડિયાટ્ટમ્‌ં 4, 7 
'કુવરીપાઠ' 38, 42, 53 
કોમિક વિલન 26, 30, 125 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


કોરસ 16. 127, 141, 142 
ખયાલ 6 
ગરબા અને રાસનો ઉપયોગ 27 
ગીત સંગીત 4, 27, 53, 55, 56, 58, 67, 
70, 71 
જાત્રા 4, 6 
“કની” રંગભૂમિ 
અભિનય (જઓ “અભિનય') 
વિવિધ મંડળીઓની રચના (સ્તબક - 1) 
10, 20, 73 
માલિક - લેખકનો ગાળો (સ્તબક - 2) 
21-32, 73 
નટ-કેન્દ્રી સ્તબક - 3) 33, 43, 73 
સજક - મથામણ (સ્તબક - 4) 44, 51, 
7/3 
મુખ્ય નટ - દિગ્દર્શક (સ્તબક - 5) 51, 
00, 73 
માલિકો-શરાફોનો ગાળો (સ્તબક - 6) 
61, 64, 7/3 
પ્રવાસી નાટ્ય મંડળીઓ (સ્તબક - 7) 
72, 73 
પ્રથમ સિદ્ધ મૌલિક નાટક 19 
લેખક-માલિક સંબંધ 22, 23 24, 31, 
44, 51 
“કવિ-મુન્શી' 22, 23, 33 
ફરી સજેક મથામણ 119, 120 
સમૃહ લેખન 68 
જહાદ (નવ-થિયેટર કર્મ) 78, 82 
ટહેલ 83, 84 
“ચંદ્રવદનનો રૂપિયો' 84 
જન પ્રદ્યન 5, 6, 11 
ટેબ્લો 26 


થિયેટર - કર્મ સૂચિ 


ટૅલિવીઝનનો પ્રભાવ 114, 143 
પ્રથમ ગુજરાતી ટીવી નાટ્ય શ્રેણી 114 
ટ્રાઈ-ફોક્લ ઓપન થીએટર 81 
ડ્રામેટિક પર્ફોર્મન્સ એક્ટ 14, 149 
ગુ.રા. સાંસ્કૃતિક પ્રમાણપત્ર બોર્ડ 149, 
150 
ધર્મગુરૂઓનો અવરોધ 49 
સેન્સરશીપ 46, 47, 49, 64, 68, 73, 
87, 109, 149, 150, 152 
ડોલન શૈલિ 31 
ડ્રોઈંગરૂમ થિયેટર 85, 93, 132 
તખ્તાપરક એકાંકીઓ - પહેલો તબક્કો 
. 125-127, 143 
તપ્ત્ર6 પરક એકાંકીઓ 
134-137, 143 
ત્રણ ક્લાકની નાટિકા 50, 
ત્રિપરિમાણીય પ્રયોગ 88 
થેરકુટુ 6 
દિગ્દર્શન 30, 35, 37, 43, 51, 54, 57, 60, 
95, 103, 108 
ચંદ્રવદન મહેતા (જઓ ચંદ્રવદન મહેતા 
અભિનય) 
જયશંકર “સુંદઃ।ી' (જઓ 'સુન્દરી' 
અભનય) 
જશવંત ઠાકર (જઓ જશવંત ઠાકુર 
અભિનય) 
દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી (સ્તબક 3, નવ થિયેટર 
કર્મ) 94, 102 
દિગ્દર્શકની ખોજ 30, 92, 100 
પ્રવીણ જોષી 102, 104, 105, 110, 
117, 134 
બાપુલાલ નાયક 32, 34, 36, 38, 41, 


- બીજો તબક્કો 


159 


42, 46, 49, 51, 53, 61, 62, 81 
“મિસ્ટેક બૂક' 53 
મુખ્ય નટ - દિગ્દર્શક (સ્તબક - 5 
“જની” રંગભૂમિ) 51, 60, 73 
“રિહર્સલ માસ્ટર' 57, 60 
નટ-ઉત્સવ કેન્દ્રી (સ્તબક - 1, નવ ધિયેટર 
કર્મ) 75, 82 
નટ કૅન્દ્રી (સ્તબક - 3 “જની” રંગભૂમિ) 
33, 43, 73 
ન2 કેન્દ્રિતા - 
નટ-ઉત્સવ કેન્દ્રી (નવ થિયેટર કર્મ, 
સ્તબક - 1) 75, 82 
નટ કેન્દ્રી (“જની” રંગભૂમિ સ્તબક. - 
3) 33, 43, 73 
નટ-વ્યવસ્થાપક કેન્દ્રી (નવ થિયેટર કર્મ, 
સ્તબક - 4) 103, 115 
ભવાઈ 1-6, 10-12 
મુખ્ય-નટ - દિગધ્શક કેન્દ્રી (“જની” 
રંગભૂમિ સ્તબક - 5) 51-60, 73 
નટ-વ્યવસ્થાપક કેન્દ્રી (નવ થિયેટર કર્મ, 
સ્તબક - 4) 103-115 
નટ-પ્રેક્ષક સંબંધ 20, 52, 60, 123 
અનોપચારિકતા 78, 79 
કન્ટ્રડ્ટ શોઝ 118, 119, 149, 152 
તખ્તાની ભુગોળ 59 
નવર્નથિયેટર કલ્પના 83. 84 
પ્રે્નક સજગતા 93, 153 
રંગભૂમિની ભૂગોળ 74, 84 
ટ્રાઇફફોક્લ ઓપન થિયેટર 81 
થિયેટર હોલ 84, 78 
રંગમંચેતર હિતો 151, 152 
લોક કેન્દ્રિતા 2-4, 7-9 


100 


લોક્ચેતના 153 
લોકપડધો 151 
લો્કાહિસ્સેદરી 151, 152 
લોકર્ઝ્ચ અધીનતા 52, 59, 60, 61, 
62, 73, 102, 116-118 
લોકાશ્રય 111, 149, 
શેરી નાટક 82, 142, 143, 148 
સામાજિક કલા 19, 151 
સેન્સરશીપ (જુઓ ડ્ામેટિક પર્ફોર્મન્સ 
એકટ) 
સંબંધ વિચ્છેદ 118, 119 
સ્પોન્સરશીપ 118 
નવ-થિયેટર કર્મ 
નટ-ઉત્સવ કેન્દ્રી (સ્તબક - 1) 75-82 


નાટ્યમંડળીઓની રચના (સ્તબક - 2) 
82-93 
દિગ્દર્શક-કેન્દ્રી (સ્તબક - 3) 94-102 
નટ-વ્યવસ્થાપક કેન્દ્રી (સ્તબક - 4) 
103-115 
છહ્વા બે ઘયકા 120-123 
જહાદ 78-82 
ફરી સજક મથામણ 119, 120 
શેરી નાટક 82, 142, 143, 148 
શૈલીપરકતા 7, 111, 120-123, 
140-143, 152 
સમાંતર ગુજરાતી રંગભૂમિ 115-123 
1966 116, 117 
19/7/2117 
અને 1975 118, 119 
નાટ્યધર્મી 141 
નાર્યનિર્માણ 10, 11, 13, 14, 19, 21, 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


29-32, 33, 34, 51, 57-60, 70, 71, 
73, 74, 76, 77, 92, 93, 95, 96, 
111-123, 134-143 
નાટ્યમંડળીઓની રચના (સ્તબક - 2 નવ 
થિયેટર કર્મ) 83-93 
નાટ્ય-વિવેચન 120-123, 148, 149 
પઘ નાટક 129, 130 
જશુમતી કકુવતી 112 
વનવેલી 76 
પારસી થિયેટર 12-15, 18, 19, 29, 30, 
89, 90, 108, 109, 124-127, 131, 


એકાંકીમાં ફાળો 124-127, 131 
નટો, લેખકો, મંડળીઓ 12-15, 18, 19, 
89, 90, 108, 109 
પ્રથમ એકાંકીઓ 19, 124-127 
પીઠ ઝબકાર 44 
પ્રથમ એકાંકીઓ 19, 124-127 
પ્રથમ સિદ્ધ મોલિક નાટક 19 
પ્રવાસી નાટ્ય મંડળીઓ (સ્તબક - 7 
“જની” રંગભૂમિ) 72, 73 
પ્રે્ષણક 5, 6 
પ્રોસેનિયમ થિયેટર 15, 20, 29, 52, 78, 
147, 151, 152 
ફેઈમ 141 
બેતબાજી 71 
ભવાઈ 1-6, 10-12 
અડવો 2 
અભિનય 4, 7-9 
આવાણું 2 
આહાર્ય 2-4 
ઉત્પત્તિ 1-4 


ધિયેટર - કર્મ સૂચિ 


ઉપ રૂપક 4, 5 
અંગ કસરત 3 
“કુંવરી પાઠ' 38, 42, 53 
ચાચર 2, 6 
ડાગલો 4,9 
તરગાળા 3, 4 
ત્રીજા સમયગાળાનાં પરંપરિત નાટ્યો 6 
નાયક 3, 4 
પદગતિ 7 
પઘય4,6 
પાત્ર-કેન્દ્રિતા 7, 8, 19, 96 
પૂર્વ પરૅપરા 4-9 
બીજા લેખકો 6 
ભક્તિ 1,2 
ભવૈયા, ભવાયા 3, 4 
ભાષા 3, 4 
ભૂંગળ 4 
“ભૂંડી ભવાઈ“ -7?, 8, 24, 74 
'રાજ્તપાઠ' 29 
વેચો 2-4, 8-9 
“અછુત” 152 
“કહ્તોડાં” 3 
“ગણપતિ” 2, 3 
“છેલબટાઉ” 2, 4 
“કસમા ઓડણ'” 7 9 
જિયા છ 
“ઝેડો” 2, 3 
“પૂરાબિયો” 3 
“પતાઈ રાવલ” 3 
“બ્રાહ્મણ” 4 
“મઢી” 4 
“મિયાં બીબી” 3 


101 


“રામદેવ” 2, 3 
“વાણિયો” 4 
“વિકોસિયો” 3 
“સધરા જસંગ'' 3 
લોક કેન્દ્રિતા 2-4, 7-9 
રંગલો 8 
વેશગોર 2 
વેશભૂષા 2-4 
વ્યાસ 3 
વ્યુત્પત્તિ 1 
શૈલિપરકતા 7 
સામયિકતા 4, 7-9 
સંગીત 2, 4, 6 
સાંપ્રત 7-9, 73, 74 
સ્વરૂપ 2-4, 7-9 
ભાગવત મેળા 6 
માલિક-લેખકનો ગાળો (સ્તબક - 2 
“જની” રંગભૂમિ) 21-32, 73 
માલિકો - શરાફોનો ગાળો (સ્તબક - 6 
“૯ની” રંગભૂમિ) 61-64, 73 
મુખ્ય નટ - દિગ્દર્શક (સ્તબક - 5 “જની” 
રંગભૂમિ) 51-60, 73 
મંચનની ભાષા ?, 111, 115, 120-123, 
140-143, 152 
માંડવે ના2ક 10, 25, 29-31, 72, 73 
યક્ષગાન 4, 6 
રાસલીલા 6 
“રવ્યૂ” 131 
“લટર્કાણયાં” 30, 125, 126 
લેખક-માલિક સંબંધ 22-24, 31, 44-51 
લેખક દ્વારા ભજવણી 117-120 
લેખક-રંગભૂમિનો સંબંધ વિચ9દ 50, 51 


1602 


વન્સમોર 52, 58, 59, 70, 72, 151 
વિવિધ મંડળીઓની રચના (સ્તબક - 1 
“#ની” રંગભૂમિ) 10-20, 73 

શેરી નાટક 82, 142, 143, 148 

શૈલિ પરકતા (સાતમો તબક્કો, એકાંકી) 
140-143 

શૈલિ પરકતા (નવ થિયટર કર્મ) 7, 111, 
120-123, 140-143, 152 

સન્નિવેશ (જઓ - અઆભિનય-આહણાર્ય) 

સમાજ ભિમુખતા (ચોથો તબક્કો, એકાંકી) 
131, 132, 143 

સમાંતર કોમિક 19, 26-30, 52, 125 

સમાંતર ગુજરાતી રંગભૂમિ 75, 123, 127, 
143 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


સજક-મથામણ (સ્તબક - 4 “જની” 
રંગભૂમિ) 44-51, 73 

સ્વગતોકેત 26 

સ્વાંગ 4 

સાહિત્યિક નવ-એકાંકીઓ (બીજો તબક્કો, 
એકાંશ્ન) 127-129, 143 

સાંસ્કૃતિક પ્રમાણપત્ર બોર્ડ (જઓ “ડામેટિક 
પરફોર્મન્સ એકટ') 

સિનેમાનો પ્રભાવ 30, 44, 61-03, 65.71, 
73, 114 

સુધારક વૃત્તિ 21-23, 49, 50 

સેન્સરશીપ 

સંવાદ લેખન 1260, 127 

સંસ્કૃત નાટકોના અનુવાઘે 17, 18 


નામ-સૂચિ 


(મંડળી, નાટ્યકમીં, કૃતિ, સામયિક વગેરે. ફતિઓ અને સાર્માયુકો અવતરણ ચિદહ્નોમાં છે.) 


અખિલ દિદ લોકનાટ્ય પરિષદ- 87 

“અખો” 79, 130 

“અજબકુમારી” 360, 39, 46 

“અજગર-ભરડો” 9? 

“અજાતશત્રુ -67 

અર્દિત દેસાઈ 147 

અદી મઝબાન 86, 89, 90, 107,-110, 
121 

અન્તોન ચેહફ (ચેખોવ) 97 

અનસુયા સુતરિયા 96, 113 

અનાતોલ ફૂન્ક 77 

અનિલ મહેતા 107, 134 

અનંતરાય રાવળ 82, 58 

“અબજોના બંધન” 49 

“અભનય કલા” 31, ૦ 

અભિ*ત ભારતાં 107 

“અભિનય ભારતી” 107 

“અભિનવ સમ્રાટ” 4 

“અણિજ્ઞાન શાકુન્તલમ્‌” 13, 16, 18 25, 
44, 46, 98, 113 

અમર જરીવાલા 99 

“અમે બરફનાં પંખી” 106 


અમૃત કેશવ નાયક 34-30, 38, 54, 55 
અરદેશર પટેલ 125 

અરરવદ જોષી 105, 107 

અર્રાવદ ઠક્કર 105 

અરરવદ ત્રિવેદી 134 

અર્રવદ પાઠક 43, 87, 90 

અરવદ વૈઘ 106, 145 

અરૂણ ઠાકોર 81, 85 

અરૂણા ઈરની 64, 88 

અલ્કાઝી 107 

અલાદીન ખીલજી 1, 3 

“ખઅઠ્ઞઠાબેલી” 86, 90, 91, 99, 106, 109 


અશરફ ખાન 40, 41 

અસાઈત ઠાકર 1, 3, 4, 6 

“અ.સો. કુમારી” 1, 2, 8 

“અકત્થામાં 141 

“અશ્વમેઘ” 122 

“અશ્વમતિ” 25, 56 

આઈ.એન.ટી. (ઈન્ડિયન નેશનલ થિયેટર) 
89, 92, 104, 105, 109 

આકંઠ સાબરમતી 100, 111, 112, 117, 


104 


119, 140-142 

“આકઠ”-140 

“આખું આયખું ફરીથી” 148 

“આગગાડી” 79, 85, 86 

આગાઢણશ્ર કશ્મીરી 35 

આ[ટિલરી થિયેટર 12 

આમંદ્જી 'ક્બૃતર' 38, 55 

આર્થર મિલર 104 

આદઘ્યમ્યોવ, આર્થર 139 

આધીલ મન્સુરી 112, 138 

આનંદભુવન થિયેટર 25 

આનંદ શંકર ધવ 50 

“આપાણું એવું” 140, 141 

“આપણે સૌ આકાશ નીચે ઊભાં છીએ” 
141 

આ માણસ મદ્રાસી લાગે છે' 107 

આયોનેસ્કો યુજિન 139, 141, 152 

આર્ય ગુજર નાટક મંડળી 14 

આર્ય નાર્યોત્કર્ષ નાટક મંડળી 22 

આર્ષ નાટક સમાજ 48 

આર્ય નીતિધ્શેક નાટક સમાજ 36, 54 

આર્ય નેતિક કપની 23, 40, 54, 55 

આર્ય નેતિક નાટક મંડળી 40 

આર્ય નેતિક નાટક સમાજ 47, 54, 56 

આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી 15, 17, 20, 22, 
25, 26,- 28, 38, 42, 44, 45, 48, 
55, 67 

આલ્ફ્રેડ નાટક મંડળી 12, 35, 38, 40, 54 

આલ્બેર કેમ્યુ 97 

આંતરકોલેજ નાટ્ય સ્પર્ધા 134 

“ઇન્ડીયન થિયેટર” (ડૉ. યારીક) 82 

ઇન્દુ પુવાર 117, 140, 141 


ગુજરાતી થિયેટરનો ધાંતહાસ 


ઇન્દુલાલ ગાંધી 129 

ઇન્દુલાલ યાશિક 91 

“ઈન્સ્પેક્ટર કોલ્સ” 99 

ઇપ્ટા (ઈન્ડડયન પીપલ્સ થિ યેટર 
એસોસિયેશન) 85, 88, 90, 92, 95, 
103, 109 

ઇબ્સન હેન્રિક 43, 82, 103 

ઉત્પલ ભાયાણી 148 

ઉત્પલ ત્રિવેદી 115 

“ઉત્તરરામર્ચારેત્‌” 15, 18, 28, 31 

“ઉંઘ્ય ભાણ” 40, 56 ' 

ઉપેન્દ્ર ત્રિવેધે 106, 134 

ઉમાશેૅકર જોશી 85. 95, 129, 130, 135, 
ક 

“ઉમા દેવડી” 25, 38 

ઉમેશ કવિ 133 

ઉષા મલજી 110, 147 

ઊંમિલા ભટ્ટ 113, 114 

“ઉરુભંગ” 95 

“એક્લું આકશ” 122 

“એક ઉંદર અને «૪દુનાથ” 117, 138, 139 

“એક જ ભૂલ” 41, 47 

“એકટીંગના હૃન્નરનું વહેવારૂ શિક્ષણ” 58 

“એકાકી” (દ્વિમાસિક) 87, 132 

“એકાંકી સ્વરૂપ અને સાહિત્ય” 101 

“એકાંતની અડોઅડ” 142 


' એડવર્ડ એલ્બી 139 


એન.-એસ.ડી. (નેશનલ સ્કૂલ અફ ડ્રામા) 
119, 144, 145 

એમેઓર ડ્રામેટિક સર્કલ 108 

એલિસબ્રીજ આરોગ્ય સમિતિ 81, 132 

એલ્ફિન્સ્ટન નાટક મંડળી 12 


નામ સૃચિ 


“એવમ્‌ ઇન્દ્રજીત” 104 

એસ.આર ભટ્ટ 88 

એસ.ડી. દેસાઈ 148 

કનૈયાલાલ મુનશી 42, 50, 76, 77, 80, 
103 

કમલેશ ઠાકર 97 

“કરણ ઘેલો” 46 

કલા શાહ 88 

કલા સમાજ 78 

ક્લા કેન્દ્ર (વડોદરા) 88 

કલાક્ષેત્ર, સુરત 88, 132 

ક્લાનિકંતન કઠ, 132 

ક્લાપથક 88 

કસરતશાળા સ્થા પક મંડળી 13 

“કહો મકનજી ક્યાં ચાલ્યા?” 107, 122, 
146 

“કૂક મંજરી” 107 

“કાકાની શશી” 80, 85, 109 

કાઠિયાવાડી નાટક કંપની 46, 47 

“કાતરિયું ગેપ” 89, 108 

કન્ત નાટક સમાજ 63 

“ક્ન્તા” (“કુલીન કાન્તા”) 28 

કાન્તિ મડિયા 106, 107, 134 

કાફકા જ્ઞન્ઝ 148, 150) 

કાલિદ્યસ 460 

કાલિલ્લસ એ લ્ફિન્‍્સ્ટન સોસાયટી 13 

કાવસજી જટાઉ 35 

કસમભાઈ મીર 70 

“કાળો કામળો” 117, 120, 121, 145 

કિરણ સંપત 107 

“કુતુબ વાઘજીનું ફા રસ” 126 


1605 


“કમારની અગાશી” 104, 117, 123 

(કુંવરજી( નાઝર 12 

કે.ક. શાસ્રી 97 

કે. ખુશરૂ (કાબચૂજી) 12-15, 18, 22 

કે.એલ. જોશી 82 

કેતન મહેતા 146 

“કેવડાના ડંખ” 106 

કેશવ હર્ષદ ધ્રુવ 76 

કેલાશ પંડયા 8, 43, 96, 112, 113, 145 

“કોઇને કહેશો નહીં” 137 

“કોઈપણ એક ફૂલનું નામ બોલો તો” 112, 
117, 120, 121 

“કોઠાની ક્બૂતરી” 1060 

કોમર્સ કોલેજ, અમઘવાદ 132 

“કેલેજ કન્યા” 37, 42, 59, 77, 148 

કોલેજ એમેઓર ગ્રુપ 75, 80 

કૃષ્ગ નાટક કંપની 55 

કુષણ શાહ 134 

કુષ્ણકાન્ત કર્ડાકયા 8 

કૃષગલાલ શ્રીધરાણી 129 

ખટાઉ આલૂરડ થિયેટર કંપની 63, 65 

ખુરશેદજી બાલીવાલા 120 

ગજન્દ્ર પડયા 37, 42 

ગાંધીજી 47, 57, 65. 152 

ગિરીશ ભચેચ 81, 85, 95, 132 

ગુજરાત ક્લા મંડળી 40 

ગુજરાત કોલેજ (અમઘવાદ) ડ્રામેટિક ક્લબ 
88, 132, 136 

ગુજરાત કોલેજ (અમદાવાદ) નાટ્ય વિભાગ 
144, 145 

ગુજરાતી થિયેટર (સૂરત) 115 


100 


“ગુજરાતી નાટ્ય” (સમયિક) 67, 71 

ગુજરાતી નાટ્ય શતાબ્દિ સમિતિ 71, 72 

ગુજરાતી નાટ્ય સંમેલન 72, 101 

ગુજરાત નાટક મંડળી (અમઘદ્યવાદ) 54 

“ગુજરાતી બિનધંધાદઘારી રગભૂમિનો 
ઇતિહાસ” 91, 92 

ગુજરાત વિદ્યાસભા 88, 93 

ગુજરાત સમાચાર - આઈ.એન.ટી. એકાંકી 
મહોત્સવ 142, 144 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા 43, 61, 81 

ગુજરાત સંગીત નાટક એકેડમી 74 144, 
159 

ગુજરાતી નાટ્ય મંડળ 71, 72, 99 

“ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઈતહણાસ'”' 109 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 47, 144, 148 

ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ, કલકત્તા 146 

ગુણવંતરાય આચાર્ય 86, 91, 97 

“ગુલાબ 16, 19 

ગુલાબઘસ બ્રોકર 91, 137 

ગેઇટી થિયેટર (જા મનગર) 63 

ગેઈટી થિયેટર (મુંબઇ) 25, 41, 53 

ગેરેજ સ્ટુડિયો થિયેટર 119, 142, 144, 
147 

ગોવર્ધન પંચાલ 8, 112, 147 

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 31, 38, 44 

ગોવિદરામ વ્યાસ 115 

ગૌતમ જોશી 105, 110, 134 

ગૌહર જાન 35 

“ઘરનો દીવો” 66, 109 

“ઘેરનો ગવંડર” 125, 126 

ઘેલાભાઈ દલાલ 25, 26 

“ચતુર મોટા” 114 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


ચંદ્રકાન્ત સાંગાણી 64, 107 

ચંદ્રવદન ચી. મહેતા 8, 37, 42, 43, 51, 
75-78, 83, 90, 95, 9/7, 98, 103, 
111, 127, 131-134, 138, 148, 
152 

ચંદ્રવદન ભટ્ટ 89, 90, 99 

“ચરણ ર૬” 137 

ચારૂ પટેલ 88, 145 

ચાંપશી ઉદૃશી 37, 53, 69, 70, 148 

ચાંપશીભાઈ નાગડા 86, 107 

ચિનુ મોધી 112, 117, 119, 122, 140, 
141, 142 

ચિનુભાઈ પટવા 137 

[ચિમનલાલ ભોજક 112 

ચીમન “ચકુડો' 69 

ચુ।નિલાલ મડિયા 91, 97, 112, 131, 135, 
136 

ચુનનિલાલ શાહ 88 

“ચેર્સ” 140, 141 

છગન “રોમિયો' 38, 51, 53, 65 

છબીલદાસ હાઈસ્કૂલ, મુંબઈ 140 

છેલ પરેશ 110 

છોટાલાલ શર્મા 23 

“છોરૂ કછોરૂ” 660 

જગધઘીશ શાહ 105 

જનક દવે 8, 145, 147, 148 

જનક રાવલ 148 

“જનાર્દન જોસેફ” 122, 142, 145 

“કય જવાન” 65 

જયમઉ પરમાર 132 

જયશેકર “સુંદરી' 8, 11, 18, 32, 34, 36, 
38, 41-43, 46, 49, 52, 53, 81, 


નામ સૂચિ 


93, 95-103, 111-138 

“કયા-જયન્ત” 76, 93 

જયંત ભટ્ટ 63, 64 

જયંતિ દબાલ 10, 51, 81, 112, 131, 
132, 135, 148 

જયંતિ પટેલ 8, 85, 99, 131, 132, 136, 
13/ 

જવાનકા 88, 90, 99 

“જવનિકા” 132 

“જવલંત અગ્નિ” 137 

જશવંત ઠાકર 8, 43, 86, 87, 93, 95-100, 
103, 111, 138, 148, 149 

જશવંત શેખડીવાલા 120, 124 

“જશુમતી કંકુવતી'” 112 

“જસમા નાટ્ય પ્રયોગ શિલ્પ” 8 

જહાંગીર ખંભાતા 125 

જા મન, (જમનાદાસ મોરા રજી સંપટ) 23, 
49, 50, 53 

“હલકા” 122, 146 

“જગલ જગારી” 36, 42, 46, 96 

“જ નથી તે” 112 

જ.બી. પ્રિસ્ટલી 87 ક 

“કસલ તોરલ” 105 

“જોસેફ ક નો મુકદમો” 150 

જોહરાબાઈ 53 

જ્યોતીન્દ્ર દવે 80 

ઝવેરચંદ મેઘાણી 70, 129 

“ઝાઝવા” 127 

“ઝુમરી તલૈયા” 141 

“ઝર તો પીધાં જ ણી જ ણી” 99, 109 

“ઝરવું” 141 


107 


ઝે નાટકો 138 

ઝોરોસ્ત્રિયન નાટક મંડળી 112 

ટાગોર (જુઓ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર) 43, 57, 
103, 112, 113 

“ટેલિફોન” 142 

“ ગુપ્સીટરવી” 126 

ડાયના ઠાકોર 146 

“ડાયલનાં પંખી” 138 

ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી 21, 24, 26, 31, 38, 
44, 56, 112, 148 

ડી. જી. વ્યાસ 89, 148 

“હંગલી ધર” 43, 87 

“તજની સંકેત” 149 

તરલા મહેતા 110 

તારક મહેતા 105, 134 

“તિરાડ” 112, 117, 120, 121, 141 

તેરસહ ઉંદૃશી 107 

“તોખાર” 107 

ત્રાપજકર પરમાનદ 64, 65 

શ્રિવેણી, વડોદરા 113, 114 

ત્ર્યંબક દેવશંકર રાવળ 50 

થીએટર ગ્રુપ 108 

“થક યુ મિસ્ટર ગ્લાડ” 104 

દયાનદ નાટક સમાજ 39 

દયાશંકર વિસનજી 28, 36 

દલપતશમ કવિ 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 
19, 27, 43 

દર્પણ, અમદાવાદ 8, 112, 113, 117-120, 
144, 145 

દર્શન થિયેટર 145 

દસ્તયેવ્સ્કી ફ્યોદ્યોર 97 


10૭ 


ઘાઘભાઈ ધૂથી 14, 41 

દામિની મહેતા 88, 112, 113 

ઘામુભાઈ ઝવેરી 89, 99, 104, 105 

ઘમુ સાંગાણી 63, 69, 70, 132 

દિલીપ ગઢવી 145 

“દિલનાં ઘન” 63 

વીનાબેન પાઠક 43, 86, 87, 95, 96, 110 

દીપક ધીવાળા 88 

“ઘદૌપાલિકા' 147 

“દૂર્ગારામ મહેતા જી'” 129 

દૂર્ગેશ શુક્લ 133 

“દેડકાની પાંચશેરી'” 130 

દેશી નાટક સમાજ (અમઘ્વાદ) 56 

દેશી નાટક સમાજ (મુંબઈ) 22, 25, 38-40, 
54-57, 62, 64-66 

દ્દારકા નૌતમ નાટક મંડળી 22 

દ્વારિકા નાટક મંડળી 39 

“ધનજી ગરક” 12, 19 

ધનજી માસ્તર 13 

ધનસુખલાલ મહતા 80, 91, 148 

ધનજય ઠાકર 43, 81, 85, 95, 132 

“ધરા ગુજરી” 90, 109. 113, 152 

“ધાનશાક મંડળ” 131 

“ધારાસભા' 130, 152 

ધીરૂભાઇ ઠાકર 85 

“ધૃવ સ્વામિની દેવી” 80 

ધૂજટિ, અમદાવાદ 119, 145 

“ધૃમ્રસેર'' 91 

નકુભાઈ શેઠ 23, 65 

નગીન રાજપૃત 110 

નગીનદઘ્યસ મારફ તિયા 10, 16, 19 

નટક્લા 145 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


નટધર, વડાદરા 83, 94, 113 

ન2ટમંડળ, અમઘવાદ 93, 94, 100, 103, 
113, 116 

નટરાજ આર્ટ્સ 115 

“નટ સમ્રાટ” 98 

નટુ પટેલ 114, 148 

“નઠારી ફિરંગી ઠેકાણે આવી” 13 

નડિયાદ કલા મંદિર 115 

નથુરામ સુંદરજી શુક્લ 39, 46, 57 

“નર્મદ” 80, 98 

નર્મદ 10, 14, 15, 17, 18, 20, 28, 44 

નરબંકા 90, 99, 106 

નરાસહરાવ દિવેટિયા 31, 37, 58, 77, 148 

નરોત્તમ શાહ 96 

નવનીત શાહ 107 

નવલરામ 16, 148 

“નતવલશા હીરજી” 41, 53 

“નળ દમયંતી” 24 

નાટક ઉત્તેજક મંડળી 14, 15 

“નાટક” (પાક્ષિક) 87 

“નાટકને માંડવે” 149 

“નાટક સરીખો નાદર હુન્નર” 152 

“નાટ્ય પ્રકાશ” 24 

“નાટ્ય રંગ” (સામાયિક) 99 

નાટ્ય વિદ્યા મંદિર 43, 88, 92, 100. 103, 
110, 144 

નાટ્ય સંપદય 106, 107 

નાનાભાઈ હયરાની 126 

નાનાલાલ કવિ 31, 50, 76, 78 

નામદેવ લહૂટે 106 

નારણ મિસરી 89, 105, 110, 134 

“નારી કે નારાયણી” 64 


નામ સુચિ 


“[નઘ શૃંગાર નિષેધક” 24 

નિમેષ દેસાઈ 107, 119, 142, 146 
[નિરંજન ભગત 122 

નીતિ દર્શક નાટક મંડળી 15 

નીરૂભાઈ દેસાઈ 85, 88, 132 

નીલા થિયેટર્સ 106 

“નેતા અભિનેતા” 137 

“નેપથ્ય” (ત્રેમાસિક) 87 

નેશનલ થિયેટર્સ 88 

“નોખી માટી ને નોખાં માનવી” 106 
નંદકુમાર પાડક 101, 137, 147 
નંદલાલ શાહ 66 

નંદશંકર તુલજા શંકર મહેતા 46 

ન્યુ આજૂડ મંડળી 35 

ન્યુ બાલીવાલા ડ્રામેટિક્સ કંપની 70 
ન્યુ લક્ષ્મીકાન્ત નાટક સમાજ 63 


નૃસિહ વિભાકર 23, 37, 47-50, 52, 75. 


148, 152 
“નુસિહાવતાર” 28 
“પત્તાની જોડ” 105, 136 
પદ્મા રાણી 64 
પન્ના શ્રેણિક્ભાઈ 147 
પન્નાલાલ પટેલ 88 
“પરબ” (સામયિક) 122 
પરાં પ્રવાસી 110, 137 
“પરિત્રાણ” 97,113 
પરેશ નાયક 147 
પરેશ રાવલ 105 
“પાંખ વિનાનાં પારેવાં' 135' 
પારસી ઈમ્પિરિયલ થિયેટર કંપની 69 
પારસી ઉદૂ નાટક કંપની 41 


109 


“પારસી તખ્તણની પરિષદ” 2 

પારસી નાટક મંડળી 12, 15, 35 

પારસી બાલીવાલા થિયેટર કંપની 67 

પાલિતાણા ભક્તત પ્રદર્શક નાટક મંડળી 63 

પિપલ્સ થિયેટર 84 

“(પયરનો પડોશી” 133 

“પિયો ગોરી” 13(0) 

પી.એન. હકસર 149 

પી. ખરસાણી 88 

પીજ મ મઝેબાન 125, 131 

પીતાંબર પટેલ 146 

“પીળું ગુલાબ અને છું” 112, 119, 122 

પુષ્કર ચંદરવાકર 133 

પૂના એન્જનીયરીંગ કોલેજ 8() 

“પૂ।િગઝિમા” 99 

“પૈસો બોલે છે' 54, 57, 66 

પ્રતાપ ઓઝા 80, 90-92, 99, 100 

પ્રતાપ સાંગાણી 120 

પ્રક દેસાઈ 37, 02, 03, 05. 60 

પ્રબોધ જોશી 105, 107, 134-130 

પ્રભાત કલા મંડળી 63, 69 

પ્રભાબેન પાઠક 43. 87. 90. 11.5 

પ્રભાશંકર “રમણી' 41 

પ્રભાશંકર રાજારામ ભટ્ટ 71) 

પ્રભુલાલ દિવેધી 23, 39. 40. 54. (5. 07. 
03 

પ્રવીણ જોશી 102, 104, 105, 110. 117, 
134 

પ્રવીણ જોશી થિયેટર્સ 04 

પ્રવીણ સોલંકી 107 

“પ્રસન્‍ન દામ્પત્ય” 130 


170 


પ્રાગજી ડોસા 63, 66, 67, 99, 103, 137 

પ્રાણજીવન પાઠક 127 

પ્રાણલાલ દેવકરણ નાનજી 71, 99 

પ્રાણસુખ 'એડિપોલો' 34, 38, 39, 55 

પ્રાણસુખ નાયક 8, 11, 18, 43, 53, 96, 
98, 99 

“પૃથ્વીનાં આંસુ” 133 

“પ્રીત પિયુને પાનેતર” 145 

પૃથ્વીરાજ કપુર 86, 87 

“પૃથ્વીવહ્વભ” 109 

“પ્રેમરંગ” 112 

પ્રેમલક્ષ્મી નાટક સમાજ 70 

પ્રેમાભાઈ હોલ, અમદાવાદ 87, 94 

“પ્રોફેસર તરાને” 140 

પ્લેકર્ટ, અમદાવાદ 146 

ફરેદુન ઇરાની 63 

ફિરોઝ આંટિયા 108, 131, 134, 137 

ફિરોઝશાહ રુસ્તમજી મહેતા 58 

ફિલ્મ્સ ડિવિઝન 149 

ફૂલચંદ 'માસ્તર' 23, 27, 28, 33, 44, 45, 
48, 50, 54, 76 

“ફોટોગ્રાફર” 141 

“બકરી” 146 

બકુલ જોષીપુરા 85 

બકુલ ત્રિપાઠી 8, 112, 148 

બટુભાઇ ઉમરવા[ડિયા 50, 70, 127, 128 

બમનજી કાબરજી 126 

બરજોર પટેલ 108, 134 

બરોડા પંચરન વડોદરા 80 

“બહારનાં પોલાણ” 134 

બર્ટોબ્ટ બ્રેખ્ટ 148, 152 

બર્નાડ શો 79 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઇતિહાસ 


બહુરૂપી 106 

“બાજીરાવ મસ્તાની” 99 

“બાથટબમાં માછલી” 140, 141 

બાદરાયણ, (ભાનુશંકર વ્યાસ) -131 

બાદલ સરકાર 51, 142, 145, 147 

બાપાલાલ રાવળ 96 

બાપુલાલ નાયક 32, 34, 36-38, 41, 42, 
46-49, 51-53, 61, 02, 81 

“બારણે ટકોરા” 130 

“બાલ્કની” 141 

બાળનાટ્યશાળા, મુંબઈ 147 

“બુદ્ધદેવ” 67 

બેકેટ સેમ્યુઅલ 139, 152, 146 

“બે ખરાબ જણ” 80 

“બેજન મનજહ” 12, 13 

બોમ્બે ગ્રીમ થિયેટર 12 

બોમ્બે પ્લેયર્સ 108 

“ભગવદક્જકીયમ્‌” 95, 113 

ભગવતીકુમાર શર્મા 101 

“ભટ્ટનું ભોપાળું” 16, 17, 89 

ભટ્ટી હિતવર્ધક નાટક સમાજ 50 

“ભદ્રભદ્ર'' 31 

ભરત દવે 119. 142, 1460 

ભરત નારટ્યપીઠ #8. 97, 98. 10535. 110) 

“ભરતનાટ્યશાસ્ર' 4, 11, 57 

ભરત નાટ્યોદ્વધરક કપની 53 

ભાંગવાડી થિયેટર 39, 86 

ભારત સહકારી નાટ્ય સંધ 95 

ભારત ભુવન થિયેટર 65, 87 

ભારતીય વિદ્યાભવન, મુંબઈ 71, 77, 89, 
94, 100, 103, 133 

“ભારેલો અગ્નિ” 105 


નામ સૃચિ 


મણલાલ ન. દ્રિવેદી 18, 28, 29, 31, 33, 
44 

મણિલાલ “પાગલ' 23, 39, 63, 68-70 

મણિલાલ રનજી ભટ્ટ “કાન્ત' 51 

“મદિરા” 114, 146 

“મધરાતનો પરોણો” 125, 126 

મધુકર રાંદેરિયા 89, 99, 101, 109 

મધુ રાય 104, 105, 112, 117, 120, 121, 
140-142 

મધુસૂદન આચાર્ય 63 

મનસુખ જોશી 8, 89, 105, 110, 134 

“મનસુખલાલ મજીઠૅયા” 112, 119, 140 

મનહર યોધી 117, 140 

મનહર રસકપુર 107 

મનુભાઈ પંચોળી “દર્શક' 97, 146 

“મનુની માસી” 91 

“મને દશ્યો દેખાય છે” 138 

મન્વિતા બારાડી 148 

મયૂર કલા મંચ 64 

“મરી જવાની મઝા” 141 

“મહાસતિ અનસૂયા” 27 

“મહાશ્વેતા કાદમ્બરી” 28 

“મહાજનને ખોરડે” 135 

મહેતાજી નાટક મંડળી 14, 17, 20-23 

મહેન્દ્ર જોશી 107 

મહૅશ ચંપક્લાલ 107 

મહેશ દવે 138 

“મળેલાં જીવ” 88, 101 

“માણસ નામે કારાગાર” 104 

માનવીની ભવાઈ” 146, 147 

“માંડવા નીચે” 120 


171 


“માફ કરજો, આ નાટક નર્હી થાય” 134 

મામા વરેરકર 81 

માર્ડન્ડ ભટ્ટ 101, 113, 114, 145 

“મારા અસત્યના પ્રયોગો” 137 

“માલતી માધવ” 39, 44, 45, 54 

“માલા દેવી” 128 

“માલવપતિ મુંજ” 40, 54 

માસ્ટર અશરફખાન 40, 41 

માસ્ટર કાસમ 54, 65, 66 

માસ્ટર કેશવ 38 

માસ્ટર મોહન 35 

માસ્ટર વસંત 56, 57, 65 

માસ્ટર શનિ 56 

“મિથ્યાભિમાન” 7, 8, 16, 18, 19, 43, 
96, 99, 103 

“મીન પિયાસી” 110 

મીનુ કાપડિયા 117, 138, 139 

મૂકુદ પરીખ 112, 117, 140 

મુન્ની બાઈ 53, 55, 56, 63 

મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી 28, 36, 37, 
39 41, 42, 46, 47, 52, 62, 64, 
/7, 928-100 

મુંબઈ રાજ્ય નાટ્ય હારફાઈઓ 111 

મૃળચંદ મામા 28, 40, 45, 53, 54, 67, 68 

મૂળજી આશારામ ઓઝા 20, 22, 23, 
26-28, 31, ૫44, 45 

મુળજી ખુશાલ 54, 55 

મૂળરાજ રાજડા 105, 134 

મૂળશંકર મૂલાણી 23, 33, 36, 39, 41, 42, 
46-50, 52, 55, 62, 96 

“મૂંગી સ્રી” 78 


172 


“મેઇક બિલીવ” 138 

“મેઇડ્સ” 141, 146 

“મેનાગુજરી” 8, 43, 94, 96, 103, 146 

મેયરહોલ્દ વ્સેવોલોદ 52, 152 

“મોગરાના સાપ” 104 

“મોચીની વહુ” 87, 93 

મોતીબાઈ 54, 56 

“મોતી વેરાણાં ચોકમાં” 104 

મોરબી થિયેટર 62, 63 

મોલિયર 43, 51 

મોહન મારવાડી 41, 53 

મોહનલાલા 34, 39, 40, 41, 45, 52, 53, 
56 

“મંગલ મૃુર્ત્તિ” 63 

“મંગલ મંદિર” 66, 69 

“મ્યુનિસિપલ ઇલેકશન” 25, 26 

મૃણાલિની સારાભાઈ 112 

યશવંત કેળકર 113, 114, 145 

યશવંત પંડયા 76, 127, 128 

યશોધર મહેતા 133 

યુનિટ રંગભેરૂ 107 

યંગ થિયેટર 145 

રધુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ 65, 67, 112 

રધુવીર ચોધરી 120-122 

રણછોડભાઈ ઉદયરામ 7, 10, 14, 15, 17, 
18, 20-24, 28, 31, 33, 39, 44, 
51, 148 

“રણ ગજના” 65 

“રણછોડલાલ” 133 

રમણભાઈ નીલકંઠ 31, 37, 42, 50, 76, 95 

રમણલાલ વ દેસાઈ 42, 76, 133, 148 

રમણલાલ યાશ્િક 82, 109 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


રમેશ જમીનદાર 66, 134 

રમેશ શાહ 138 

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર 43, 97, 103, 112, 113 

રાસિક્લાલ પરીખ 8, 37, 42, 43, 82, 87, 
93, 103 

રસિકલાલ ભોજક 96 

“રાઇનો દર્પણરાય” 8, 122, 147 

“રાઈનો પર્વત” 37, 42, 53, 76, 95, 103 

“રાખનાં રમકડાં” 129 

“રાજબીજ” 46 

“રાહ ભરથરી” 27 

રાજ બારોટ -146 

રાજન્દ્ર ભગત 146 

રાણી થિયેટર્સ 63 

રાણી પ્રેમલતા 63, 70 

“રણીનો બાગ” 106 

રાધેશ્યામ શર્મા 148 

રામજી વાણિયા 104, 113 

“રામની સુમાતિ” 88 

રામનારાયણ વિ. પાઠક -132 

રામભાઉં 13 

રામવિજય થિયેટર 65 

“રામલો રોબિનહૂડ' 91,97 

“રયગઢ જ્યારે જગે છે” 111 

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સૂરત 101 

“રાષ્ટ્રીય નાટ્ય મહોત્સવ” 147 

રાષ્ટ્રીય નાટ્ય સંધ 132 

“રિનોસિરોસ” 140 

“રૂપિયાનું ઝાડ” 128 

“રૂપમતી” 88 

રૂબી પટેલ 104 

ઈરૂદ્રમાળ” 137 


નામ સૃચિ 


રૂપક સંઘ 85, 92, 93, 132, 136 

“રૂમનો ટીબી પેશન્ટ” 138 

“રૂસ્તમ સોહરાબ” 12, 13, 15 

રે મઠ 117, 138, 139 

રોયલ થિયેટર 12 

રોયલ નાટક કંપની 41, 49, 56, 57 

રંગજ્યોત 115 

“રગદઘ્ા” 135 

રગબહણાર 146 

રંગભૂમિ, મુંબઈ 99-102, 109, 137 

“રંગભૂમિ” (ત્રેમાસિક) 49, 148 

રંગભૂમિ પરિષદ 57, 61, 81, 82, 148 

રંગમંચ, મુંબઈ 101, 107, 109 

રંગમંડળ, અમઘ્યવાદ 81, 82, 85, 92, 93, 
95, 103, 116, 132 

રંગાવલિ, વડોદરા 114, 115, 142 

“રંગીલો રાજન” 91, 109, 137 

રજન નાટક સમાજ 70 

રંભાબેન ગાંધી 135, 137 

“લગ્નની બેડી” 66, 89 

“લતીફ ક્યાં છે 7' 93 

“લલિતા દુ:ખદર્શક” 14. 17, 18, 20, 21, 
23, 39 

“લક્ષ્મી” 10, 10, 18 

લક્ષ્મીકંત નાટક સમાજ 
62, 65, 67, 69 

લક્ષ્મીભુવન થિયેટર 65 

“લાડક્વાયો” 65 

લાભશંકર ઠકર 112, 
138, 140-142 

લાલિયા પરાપર 51-75 


23, 49, 54, 


[1.722 123. 


173 


લાલુ શાહ 86, 106 

લિટલ થિયેટર, અમદાવાદ 147 

લિટલ થિયેટર, મુંબઈ 147 

લીના મંગળઘ્યસ 147 

“લીલા” 112 

લોકકલા મંચ 147 

“લોપામુદ્ર'' 85 

“લોમહષિણી” 1207 

લોર્કા ફ્રેડરિકો ગ્રેસિયા #1 103 

વજભાઈ ટાંક 101 

“વડ અને ટેટા” 106 

“વડલો” 129, 130 

“વડીલોના વાંકે” 23, 54, 56, 67 

વડોદરા યુનનર્વાસટી નાટ્ય વિભાગ (મ્યુઝીક 
કોલેજ) 97, 113, 144 

વનલતા મહેતા 86, 89, 101, 109, 147 

વહ્ઞભ કેશવ નાયક 35 

વસુંધરાનાં વ્હાલાં દવલાં 113, 114 

વાઘજી આશારામ ઓઝા 20-22, 25, 
26-28, 31, 44 

વાંકાનેર આર્ય સુબધ નાટક મંડળી 56 

વાંકાનેર આર્ય હિતવર્ધક નાટક કંપની 22 

વાંકાનેર થિયેટર (વડોદરા) 54 

વાંકાનેર નાટક કંપની 56 

વાંકાનેર નૃસિહ ગોતમ નાટક સમાજ 28 

“વાંદરાનો પંજો” 80 

“વાની માસ કોયલ” 135 

વિક્ટોરિયા નાટક મંડળી 12, 13, 55 

વિજયદત્ત 106 

વિજય નૌતમ નાટક સમાજ 64 

“વિજયા” 43 


174 


વિદ્યા વિનોદ નાટક સમાજ 39, 45, 54 

વિદ્યા નગર હાઈસ્કલ, અલાહાબાદ 117, 
140 

વિઘાવર્ધક નાટક મંડળી 22 

વિનાયક પુરોહિત 121 

વિનોદ અદવર્યું 122, 123 

વિનોદ જની 145 

વિનોદિની નીલકંઠ 85, 95 

“વિરાજ વહુ” 96, 101 

વિશ્વ નાટક સમાજ 65 

વિષસૃ કુમાર જોશી 85 

વિષ્ણુ કુમાર વ્યાસ 90, 99, 101, 109 

વી.જે. ત્રિવેદી 148 

વી. શાંતારામ 86 

“વીણાવેલી” 25, 26, 30, 56 

“વીર ગજેના” 69 

“વીર પસલી” 65 

“વૃક્ષ” 141 

“વેઈરેંગ ફોર ગોદ્યો” 138 

વૈરાટી ગૌરિશંકર રાવળ 53, 64 

“શંકિત હૃદય” 42, 76 

“શકુતલાનું ભૂત” 137 

શતાબ્દિ મહોત્સવ 71, 72 

શયદા 62 

શરદચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય 96, 101, 103 

“શરતના ધોડા” 85, 128 

“શવિલક” 93, 97, 98 

શશિકાંત નાણાવટી 88 

“શહીદ” 130 

શંકર શેઠ 10, 12 

શંભુ મિત્ર 86 

શાંતા આપ્ટે 69 


ગુજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ 


શાંતા ગાંધી 110 

શાંતિભુવન થિયેટર 25, 45 

શારદ તનય 5 

શિયા બાઝી 9 

શિવકુમાર જોશી 95, 101, 102, 112, 
131, 135, 136 

શેક્સપિયર 33, 35, 43, 47, 51, 76, 87, 
97, 103 

શેક્સપિયર સોસાયટી 101, 132 

શેઠ ઘળિયાખાઉ થિયેટર 65 

“શેતલને કાંઠે” 101, 113, 114 

શોભાદેવી 53 

શ્રી લક્ષ્મીકાન્ત કલા કેન્દ્ર 63 

શ્રીકાંત શાહ 112, 120, 141, 142, 146 

શ્રેયસ કલા તીર્થ 147 

શ્રેય સાધક, વડોદરા 81 

“સજ્જન કોણ 7” 40 

સતીષ વ્યાસ 122, 148 

સત્ય સુબોધ નાટક મંડળી 22 

સમસિધુ 142, 144-147 

“સરસ્વતીચંદ્ર” 31, 38 

સરસ્વતી નાટક સમાજ 39, 55 

“સર્વાદય” 54, 65 

સરિતા જોશી 64, 104, 105 

“સરી જતું સુરત” 91 

સરૂપ ધુવ 117 

“સળગ્યાં સૂરજમુખી” 107 

“સાકરનો શોધનારો” 128 

“સાપના ભારા” 129, 130 

“સાબરમતી” 140 

સાહિત્ય કલા મંડળ 42 

“સાહિત્ય” (ત્રેમાસિક) 122 


નામ સૃચિ 


“સિકદર સાની” 120-122 

સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર 107, 172 

સિરાજ કલા મહોત્સવ 8 

“સિરાજધૈલા” 40 

“સીતા” 43, 86, 87 

“સી. શીવાભાઈ” 140 

“સુખલાલજીના સંકટો” 126 

“સુધા ચંદ્ર” 48 

સુધા દેસાઈ 8 

સુબોધ ગુજરાતી નાટક મંડળી 15 

સુભાષ શાહ 112-114, 117, 119, 138, 
145 

“સુમનલાલ ટી. દવે” 113, 145 

સુરેશ જોશી 116, 138 

સુરશ રાજડા 105 

સુરશ રાવળ 115 

સુરેશ વ્યાસ 66 

સૂર્યબાળા પટેલ 114 

સોકર મિલોકેકર 15 

સોગ એન્ડ ડ્રામા ડિવિઝન 149 

“સોના વાટકડી” 105 

“સોયનું નાકું” 85 

સોરાબજી ઓગરા 35 

સોહરાબ મોધી 67 

“સૌભાગ્ય સુંદરી” 36, 39, 41, 46 

સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર, રાજકોટ 69, 115, 132 

સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક એકેડમી, રાજકોટ 43, 
113, 144, 145 

“સંતુ રંગીલી” 104 

“સંપત્તિ માટે” 67 


175 


“સંભવિત સુંદરલાલ” 85 

સંવેદન સાંસ્કૃતિક મંચ 147 

“સ્ટીલ ડ્રેઈમ' 121 

સ્તાનસ્લાવસ્કી, કન્સ્તાન્તિન 52 

“સ્નેહમુદ્ર'' 67 

હ-ક. આર્ટ્સ કોલેજ નાટ્ય વિભાગ, 
અમઘવાદ 96, 97, 144 

હઠીસિગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર 119, 
142, 144, 145 

“હુમ્મીરમર્દન” 11 

હરકન્ત શાહ 88, 112 

“હરિશ્ચંદ્ર” 14, 18, 36 

“હવેલી” 152 

હસમુખ બારાડી 8, 97, 112, 114, 117, 
119, 120, 122, 123, 141, 142, 
147, 148, 

“હાથપગ બંધાયેલા છે” 138 

હિધી નાટક મંડળી 14 

હિમત કપાસી 140 

“હીરો” 142 

“હું ને મારી વહુ” 91 

“હેપનીંગ્સ” 149 

હેમચંદ્રચાર્ય 5, 11 

“હૅમ્લેટ'” 35, 97 

હોમી તવડિયા 108, 131 

“હોહોલિકા” 8, 101, 103 

“હુસા” 128 

હંસાબેન મહેતા 37, 95 

ક્ષેમુ દિવિટિયા 136 





1.૩5€1૯1 છ ગિં1૯ 1110[2£€598101088, 1૫૯૫૪? »ઝિટા11 કાળત ઝન॥ાલ્ત ઢા 
110૮ €૯ા00ા ૩3૦૯ાતલત ગિલ્કક, પંટપ્ ઝા]. 


